'■'i 

I 


. •yH 


•♦'l 


lli  llllllll  II  III  ■III' 
22102316258 


Med 

K5231 


í 


ÓO^Oií 


Y LLTSIEU-LYFR  TEULUAIDD, 

YN  DDWY  RAN; 


V RHAN  GYNTAF 


YN  TRAETHÜ  AR  BRIF  LYSIAU  CYMRU, 

Y LLEOEDD  Y MAENT  VN  TYFU,  EU  DULLIAU, 
a’u  RHINWEDDAU. 


TR  AIL  RAN 

YN  TRAETIIU  AR  Y PRIF  GLEFYDAU 


AG  Y VIAE  V NATÜR  DDYNOL  YN  DDAROSTYNGEDIG  IDDYNT, 

YR  ACHOSION  O HONYNT,  tU  DECHREUAD,  KU 
CYNYDD,  EU  HARWYDDION, 

YNGHYD  A CHYFARWYDDIAÜAU  I’W  lACHAU. 


OAN 

R.  PRICE,  CWMLLYNFELL, 

AC 

E.  GRIFFITHS,  ABERTAWY. 


Y TRYDYDD  ARGRAFFIAD  GYDA  LLAWER  O CHWANEGIADAU. 


ABERTAW  Y; 

CYHOEDDRDIG  GAN  E.  A J.  CRIFFITHS,  HEOL-FAWR. 

1890. 


ABERTAWY  : 

ARGRAFFWYD  GAN  E.  A J.  GRIFFITHS. 


WELLCOME  INSTITUTE 
LIBRARY 

Coll. 

welMOmec 

Call 

No. 

r.y 

RHAGYMADRODD. 


Mor  fuan  ag  y daeth  y natur  ddynol  yn  llygredig,  daeth 
yn  agored  i lawer  o glefydau,  y rhai  ydynt,  fel  byddin  arfog, 
yn  barod  i ymosod  ar  y creadur  a ryfygodd  wrthryfela  yn 
erbyn  ei  Lywydd  cyfiawn  a daionus.  Mae  llawer,  tnvy 
anystyriaeth  ac  annuwioldeb  cyhoedd,  yn  niweidio  eu  cyfan- 
soddiadau;  ac  mae  galwedigaeth  rhai  sydd  yngorfod  eistedd 
yn  hir,  a phwyso  yn  drwm  ar  y ddwyfron,  yn  effeithio  yn 
drwm  ar  eu  hicchyd. 

Gwnaeth  ein  Crewr  doeth  a thirion  i amrj'wiaeth  mawr 
o lysiau  dyfu  o’n  cylch  ; mae  llawer  o honynt,  à’u  Iliwiau 
prydferth,  yn  addurno  ein  gerddi  ac  ymylau  ein  ffyrdd,  ac  yn 
ein  sirioli  â’u  harogl  peraidd.  Ond  nid  er  addurn  a difyr- 
wch  yn  unig  y bwriadodd  lor  y rhai  hyn : parodd  iddynt 
dyfu  “ at  wasanaeth  dyn,”  Salm  104.  14.  Gan  hyny  dylem 
yn  ddiau  eu  hystyried  yn  drugareddau  gwerthfawr,  ymdrechu 
dyfod  i wybodaeth  o’u  nhatur,  a’u  defnyddio  i’w  gwahano 
ddybenion. 

Cymerai  ein  hynafiaid  sylw  neillduol  ar  lysiau  ; ond  mae 
pobl  yr  oesau  diwcddar,  o herwydd  diofalwch  a balchder^ 
wedi  lx>d  lawer  yn  fwy  esgeulus.  Ni  cheir  yn  awr  ond 


2 


ychydig  o hen  wragedd  yn  adnabod  fawr  o lysiau  ineddyg- 
iniaethol  ein  gwlad  ; ac  ystyrir  y rhai  hyny  braidd  fel  gwedd- 
illion  yr  oesau  cyntefig,  ac  ymgynghorir  â hwynt  agos  fel  yr 
ymgynghorid  gynt  â swynwyr.  Er  cysur,  mae  diwygiad 
mawr  wedi  cymeryd  lle  yn  ystod  y blynyddoedd  diweddaf. 
Dylai  y werin  yn  enwedig  mewn  gwlad,  lle  mae  cyflawnder  o 
lysiau,  ac,  efallai,  ddim  un  meddyg  gerllaw,  ymestyn  at 
wybodaeth  helaeth  o’r  llysiau  gwerthfawr  a gyflea  Raglun- 
iaeth  yn  ein  hymyl,  y rhai,  yn  ddiau,  ydynt  yn  fwy  cyd- 
weddol  â’n  cyrph  na’r  meteloedd  a’r  cyffyriau  pellenig,  a 
ddefnyddir  mor  gyffredin. 

Mae  gan  y Saeson  amrywiol  o lyfrau  rhagorol  ar  lysiau, 
megys  gweithiau  Cui.peper,  Dr.  J.  Hill,  Mr.  Broors,  &c. 
Wrth  gasglu  defnyddiau  y llyfr  hwn,  ymdrechwyd  crynhoi  i 
gylch  bychan  yr  hyn  oedd  fwyaf  pwysig  a phwrpasol  yn  y 
llyfrau  mawrion  hyny : a chwanegwyd  at  hyny  lawer  oddiar 
sylw  a gwybodaeth  brofiadol.  Ceir  yn  hwn  sylwedd  gweithiau 
mawrion  a chostus  y Saeson  ar  y pwnc. 

Cyfeirir  at  amrywiol  o lysiau  o’r  un  natur,  am  nad  ynt  oll 
i’w  cael  yn  mhob  cymydogaeth  ; tyfa  rhai  mewn  un  ardal, 
ac  ereill  mewn  ardal  arall.  Hefyd,  rhoddwyd  gwahanol 
enwau  ar  yr  un  llysiau,  am  mai  nid  wrth  yr  un  enwau  yr 
adwaenir  hwynt  mewn  gwahanol  leoedd.  Yn  y detholiad  o 
lysiau,  ymdrechwyd  sylwi  ar  y rhai  mwyaf  pwrpasol,  a hawsaf 
i’w  cael.  Er  na  cheir  yma  bob  llysieuyn  y gall  ambell  un 
dybied  yn  angenrheidiol,  hyderir  y ceir  yma  ddigon  i ateb 
yr  amcan  mewn  golwg ; bu  raid  i n;  gyfyngu,  rhag  i r llyfr 


3 


fyned  yn  rhy  uchel  ei  bris  i’r  dosparth  y bwriedid  ef  yn  benaf 
at  eu  gwasanaeth. 

Yr  ail  ran  .sydd  loffion,  wcdi  eu  casglu  o weithiau  y 
Doctoriaid  S.mithson,  Buchan,  Thomas,  ac  ereill ; ei  dyben 
yw  rhoddi  rhyw  awgrym  i’r  Cymro  uniaith  pa  beth  sydd  yn 
niweidiol  i’w  gyfansoddiad,  a pha  beth  sydd  yn  llesiol,  a thrwy 
hyny  ragflaenu  clefydau,  yn  gyst.il  a’u  hiachau.  (ìall  y 
cyfan\yddiadau,  er  mor  distadl  ydynt,  fod  yn  werth  ei  fywyd 
i lawer  un,  os  bydd  iddo  dalu  sylw  iddynt  mewn  pr)’d  ; mae 
meddyginiaeth  ddistadl,  ond  ei  chymeryd  yn  amserol,  yn 
alluog  i droi  y clefyd  mwyaf  ffyrnig  yn  ol. 

Na  feddyliwch  bod  y llysiau  a enwir  yn  y cynghorion,  yr 
hoH  lysiau  sydd  yn  taro  eich  dolur,  nac,  efallai,  y rhai  goreu 
i daro  eich  cyfansoddiad  chxvi ; ni  wnawd  ond  nodi  y rhai 
nesaf  at  law.  Wrth  darllen  y Llysieu-iy/r,  cewch  weled 
digon  o rai  ereill  i’r  un  penvyl ; nid  oes  un  anreinydd  yn  fwy 
diogel  yn  yr  amgylchiad  hwn  na’ch  profiad  eich  hun.  Dyma 
yr  Apothecaries'  Hall  yn  agored  o’ch  blacn,  a grym  ac 
effeithiau  pob  dmg  dan  ei  enw  : cymerwch  y peth  a fynoch. 
Hefyd,  yn  gymaint  a bod  y Hyfr  canlynol  yn  cael  ei  amcanu 
i’r  dosparth  iselaf,  defnyddiwyd  iaith  sathredig. 

Rhoddwyd  enwau  y cyffyriau  y bydd  yn  rhaid  eu  cael  gan 
y fferyllydd,  yn  Saesoneg,  o herwydd  na  fuasai  pob  fferyllydd 
yn  deall  eu  henwau  yn  iaith  y Cymro.  Yn  awr  ni  bydd 
cisiau  ond  i chwi  eu  hysgrifenu  ar  bapyr  o’r  llyfr,  fel  y maent 
yno,  a myned  a’r  papyr  hwnw  at  y fferyllydd. 


4 


Cymerwyd  llawer  o’r  chwanegiadau  o Dr.  Andrew's 
Cyclopcedia  of  Domestic  Afedictne,  The  Family  Physician,  a’r 
Neiv  Hoiisehold  Receipt  Booh.  Chwanegwyd  hefyd  daflen 
helaeth  y glefydau,  y rhai  y mae  y llysiau  yn  bwrpasol  i’w 
gwella ; a thaflen  o ddognau  o gyffyriau  meddygol,  yr  hon  a 
ystyrir  yn  werthfawr  iawn,  ac  a gynwysa  chwech  tudalen. 

Nid  oes  genym  ond  cyflwyno  yr  Trydydd  Argraffiad  i’ch 
sylw  fel  y mae,  gan  grefu,  yn  ostyngedig,  am  hynawsedd  y 
gwybodus.  Bod  iddo  fod  o ryw  wasanaeth  i’n  cydwladwyr 
yw  gwir  ddymuniad 

Eich  ewyllyswyr  da, 

R.  PRICE, 

E.  GRIFFITHS. 

Chwefror,  1858. 


BuŷU 


LLYSIETJ-I-.ir:F'I^. 

CyFARWYDDIADAU  I GyNAÍ,  IhXHYD. 

Gei.i.ir  dywedycl  fod  dyn  yn  iach  pan  y byddo  pob 
hylif  a berthyn  i’r  corff  yn  cadw  ei  fesur  a’i  amser.  Pall- 
dod  yn  un  o’r  pethau  hyn  a lxiir  anhwyldeb  yn  y cyfan- 
soddiad  dynol.  Pan  feddyliom  pa  sawl  math  o hylif  a 
berthyn  i gorff  dyn,  a bod  i bob  hylif  ei  Iw^br  priodol  ei 
hun,  a bod  rhai  o’r  piliellau  hyn  yn  fychain  annirnadwy, 
mae  fod  y peiriant  rhyfcdd  hwn  yn  cadw  ei  le  am  gynifer  o 
flynyddau,  a Ixkì  nifer  y cleifion  mor  lleied  yn  mhob  cymy- 
dogaeth,  yn  rnhlith  y rhyfeddodau  mwyaf. 

Ün  o’r  cysuron  mrvjaf  a fwynha  dyn  yn  y fuchedd  hon 
yw  iechyd.  Mor  fuan  mae  lx)b  cysur  arall  yn  diflanu  pan 
ballo  hwn  ! Mae  lluniaeth  yn  g>'sur  ; a dillad,  cyfoeth,  ac 
anrhydedd,  ydynt  gysuron  gwerthfawr ; ond  beth  a wneir  â 
bwyd  heb  iechyd  i’w  fwyta  ? a pha  lx‘th  a wneir  á dill.ad  heb 
icchyd  i’w  gwisgo  ? a pha  beth  a wneir  â chyfoeth  ac  an- 
rhydedd  heb  iechyd  i’w  mw'ynhau?  Heb  y fendith 
werthfawr  hon,  mae  nerth  y corff  yn  pallu,  ei  degwch  yn 
gwy-wo,  a’r  meddw'l  yn  nghanol  cyfeillion  cu,  yn  isel  a 
phruddaidd.  Crechwen  cyfeillion  ni  all  ei  ddifyru, 
golygfeydd  natur  ni  allant  ei  loni,  ac  esmw)-thder  ei  wely  ni 
all  ei  ddadebru  ; ond  dihoena  ddydd  a nos  dan  y baich 
trwm  o afiechyd.  Gan  fod  iechyd  mor  wcrthfaw'r,  diau  y 
dylai  dyn  fod  yn  ofalus  iawn  i’w  gynal  a i feithrin  trwy  >Tn- 
drechu  cyflawni  ei  amodau.  Peth  ofer  yw  dysgwyl  iechyd 
pan  ar  yr  un  pryd  yn  troseddu  ei  ddeddfau,  ac  yn  esgeuluso 
ei  amc^au.  í’r  dyben  i’w  gymal  a’i  feithrin,  dylid  arfer 
cymhedroldeb  a gw^liadw'riaeth  mawr  mew'n  bwydydd, 
diodydd,  gwisgoedd,  difyrwch,  ac  ymarferiad.  Peth 
afrcsymol  yw'  i ddyn  ddysgw-yl  iechyd,  pan  ar  yr  un  pry'd 
y bydd  yn  bwyta  ac  yn  y'fed  y peth  sydd  yn  wenwyn  i’w 
gyfansoddiad.  Gwir  yw  y gallai  Duw  gadw'  iechyd  )"n 
ngw'yneb  y pethau  hyn,  ond  er  gwneyd  hyny  byddai  raid 
iddo  groesi  natur,  a gwneuthur  gwyrth ; a phwy  ond  dyn 

B 


6 


gw'allgof,  a ddysg^yyliai  i’r  Hollalluog  wneuthur  g\\'yrth  í 
foddloni  mympwy  a blys  yr  afradlon  ? Mae  Awdwr  natur 
wedi  cysylltu  achosion  ac  effeithiau,  moddion  a dybenion, 
amodau  a chysuron,  â’u  gilydd,  ac  wedi  cynysgaeddu  dyn  â 
rheswm  ac  â deall  i ymarfer  â’r  moddion,  ac  i gj'flawnu  yr 
amodau ; a phan  y byddo  yn  gwneuthur  hyny,  mae  y 
cysuron  yn  sicr  o ganlyn.  Oni  all  dyn  wybod  pa  beth  sydd 
fw^af  cydweddol  â’i  gyfansoddiad  mewn  bwydydd  a diodydd? 
Gŵyr  pa  beth  sydd  oreu  iddo  wisgo,  oblegyd  mae  natur 
yn  ei  ddysgu.  Gẁyr  pa  beth  sydd  oreu  iddo  wneuthur, 
oblegyd  mae  teimlad  a phrofiad  yn  ei  hyfforddi.  Y mae 
pob  cymal  a gew'yn  o’i  gorlT  yn  areithio  yn  y modd  mwyaf 
hyawdl  yn  erbyn  pethau  niweidiol,  ac  yn  bygwth  nychdod 
ac  angau  yn  gosb  oni  ddiw'ygir  yn  fuan  ; ond  eto  gwell  gan 
lawer  feithrin  blys  na  meithrin  iechyd — gw'cll  ganddynt 
golli  eu  cw'sg  a’u  hesmwythder  trw'y  y nos  nâ  cholli  sw'per 
dda — gwell  ganddynt  ddyoddef  mis  o glefyd  nâ  pheidio 
gw'isgo  yn  ol  y ffasiwn  ar  y Sabboth — îe,  gwell  ganddynt 
anurddo  a dinystrio  y cyfansoddiad  harddaf  a chryfaf,  nag 
ymwrthod  â defod  yr  oes.  Darllenais  hanesyn  am  ddyn 
oedd  mew'n  perygl  o golli  ei  lygaid  trw'y  anghymedroldeb ; 
pan  aeth  at  y meddyg,  dywedodd  wrtho  nad  oedd  yn 
ddichonadwy  iachâu  ei  lygaid  heb  iddo  adael  ei  feddwdod, 
ei  fod  yn  rhwym  o golli  ei  lygaid  neu  adael  y gwin.  “ Wel, 
wel,”  ebe  y meddw'yn,  “os  felly,  yn  hytrach  nâ  gadael  y 
gw'm,  ffarwel  ddau  lygad  anwyl.”  Felly  mae  miloedd  eto 
yn  dinystrio  eu  cyrff  a’u  heneidiau  wrth  feithrin  blys.* 

Er  bod  iechyd,  fynychaf,  yn  ffnvyth  cymedroldeb  a 
g^^'yliadwriaeth,  a chlefyd  yn  gyffredtn  yn  ffnvyth  ang- 
hymedroldeb  ac  oerfel,  eto  efallai  nad  ydynt  felly  hob  amser. 
Mae  dynion  cydwybodol  yn  cael  eu  gorfodi  weithiau  i 
wneyd  pethau  y gwyddant  ar  y pryd  eu  bod  yn  niweidiol  i’w 
hiechyd.  Canoedd  o weithwyr  tlodion  ydynt  yn  gorfod 
sefyll  eu  diwrnod  o’r  boreu  hyd  yr  hwyr  mewn  oerni  a 

* Dywedocid  dyn  yn  ddiweddar  pan  yn  hanner  meddw,  yn  nghlyw  y 
Cyhoeddydd,  “ Ni  allaf  roi  heibio  y bihell  pe  bawn  yn  colli  bywyd 
tragywyddol ! I ” Dyn  oedd  hwn  a godasid  niewn  teulu  crefyddol ; 
ond  a ymroisai  i yfed  diodydd  cryfion  ac  ysmocio,  nes  myned  yn  gaeth- 
was  iV  flys.  leuenctyd  Cymru,  cymerwch  rybudd ; gochelwch 
gellwair  â’r  iath  lygredigaethau. 


7 


gwlybaniaeth.  Gẁjt  y cyfryw  rai  er  eu  gofid  fod  hyny  yn 
eithaf  niweidiol  i’w  cyrff  breulyd ; ond  eto  pa  beth  a wnant 
am  fara  i’w  teuluoedd  lluosog?  Pa  gynifer  o ddynion 
diniwed  a leddir  wrth  weithio  gan  chwys  a gw'lybaniaeth ! 
Weithiau  gorfodir  hwy  i fyned  trwy  afonydd  hyd  eu  canol, 
a gwisgo  y dillad  gwlybion  dranoeth  ! He!)  son  ain  y miloedd 
morwyr  ynt  weithiau  yn  treulio  misoedd  a blynyddoedd 
cyfain  ar  y môr,  gan  dramwy  trwy  hinsoddau  gwahanol : 
weithiau  mewn  gwres  angherddol,  a phrydiau  ereill  yn  taro 
yn  erbyn  creigiau  o ia  ; weithiau  wedi  eu  deifio  gan  belydrau 
yr  haul  wrth  groesi  y cylch  crasboeth,  golchir  hwynt  yn 
ddisymwth  gan  wlawogydd  mawrion,  yn  disgyn  nid  yn 
ddyferynau,  ond  yn  ymdywallt  yn  nentydd  o’r  cymylau.  Y 
pethau  hyn,  yn  nghyd  ag  anfanteision  mewnol  y llongau,  sef 
prinder  dwfr,  prinder  awyr  a thàn,  a phrinder  Iluniaeth 
iachus,  ynt  yn  gwneyd  y cyfryw  leoedd  yn  anffafriol  iawn  i 
iechyd ; ac  er  yr  holl  welliantau  a wnawd  mewn  morwriaeth 
ynamser  Cooíc,  Ros.s,  Parrj',  &c.,  eto,  gellir  dywedyd  fod 
clefydau  yn  anocheladw^  yn  y fath  amgylchiadau. 

Dylem  ymdrechu  nid  yn  unig  i gynal  iechyd  pan  yn  ei 
feddu,  ond  hefyd  dylem  wneyd  cin  goreu  i’w  adennill  pan 
wedi  ei  golli.  Bai  cyffredin  mewn  dynion,  pan  y goddiweddir 
hwy  gan  glefyd,  yw  oedi  y feddyginiaeth.  Nid  ar  unwaith  y 
mae  clefyd  yn  dyfod  i’w  rym  a’i  addfedrwydd  ; ac  y mae  yn 
llawer  hawddach  ei  orchfygu  pan  yn  ei  wendid,  na  phan 
ddelo  i'w  oedran  a’i  rym.  Wrth  oedi  ymarfer  à’r  feddyg- 
iniaeth,  mae  dyn  yn  rhoddi  amser  i’r  clefyd  wreiddio  trwy 
ei  holl  natur,  a Iledu  ei  geinciau  trwy  bob  gew'yn  a chymal 
o’i  gorff;  ac  fel  hyn  wrth  gael  amser  i wreiddio,  y mae 
Ilawer  o glefydau  yn  herio  y meddyginiaethau  cryfaf  a fedd 
natur  a chelf^yddyd  ; pan,  ysgatfydd,  ar  y dechreu,  y gallasai 
y feddyginiaeth  fwyaf  distadl  eu  troi  yn  ol. 

Bai  arall  a berthyn  i’r  cleifion  yw  newid  y meddyg  a’r 
feddyginiaeth  yn  rhy  fuan.  Os  cymer  y claf  ragor  nag  un 
dogn  o’r  un  feddyginiaeth,  mae  yn  rhyfeddod  mawr.  Os  na 
fydd  i hyny  ei  iachau,  mae  yn  barnu  bod  bai  ar  y meddyg, 
neu  y feddginiacth.  Y mae  yn  dechreu  ymholi  am  feddyg 
arall ; ac,  yn  gyffredin,  mae  ganddo  ddigon  o le  i ddewis  ei 
feddyg,  gan  fi)d  pob  cymydog  ar  y jìryd  hwnw  yn  troi  yn 
doctor.  Mynych  y gwelir  yr  hen  wrageddos,  a’r  quacks  o 


8 


bob  gwlad,  yn  cyniwair  y pryd  hwnw  at  dŷ  y claf,  fel  y 
cigfrain  at  y gelain,  a pob  un  yn  canmol  ei  feddyginiaeth ; 
ac  yna  mae  y claf  druan  yn  gw^lltu  rhwng  y meddygon 
campus  hyn,  ac  am  dreio  cyngor  bob  un  ar  unwaith  (pe 
gallai),  o’r  hyn  Ileiaf,  ni  all  gymeryd  ychwaneg  na  dogn  o 
bob  un,  gan  ei  frys  i fyned  dros  y cwbl.  Yn  awr,  pa  les  a 
all  y claf  gael  oddiwrth  y cyffyriau  goreu  yn  y dull  hwn? 
Ac  am  gynghorion  dynion  anwybodus,  mae  y rhan  fwyaf 
o honynt  yn  anmeríhynasol,  a Ilawer  o honynt  yn  niweidiol. 
Cyn  y galler  parotoi  meddyginiaeth  addas  i r claf,  mae  yn 
rhaid  i’r  meddyg  wybod  ryw  gymaint  am  ansawdd  y claf,  a’r 
achos  o’i  glefyd.  Y peth  goreu  yw  i’r  claf  ymofyn  â’r 
meddyg  mwyaf  gwybodus  ar  y cyntaf  ac  yna  glynu  wTth  ei 
gynghorion  dros  ryw  ysbaid  rhesymol  o amser ; neu,  os 
g:Vyr  ei  hun  am  ryw  feddyginiaeth  bwrpasol,  glyned  wrth 
hòno,  a gwnaed  chwareu  teg  â hi  cyn  ei  throi  heibio. 

Bai  arall  a berthyn  i’r  claf  yw  anghofio  effaith  ymarferiad. 
Gwirionedd  diledrith  yw  fod  ymarferiad  yn  ail  natur.  Nid 
ydyw  holl  gyffyriau  y byd  mor  rymus  ag  ymarferiad ; a phan 
y byddo  ymarferiad  yn  milwrio  yn  erbyn  y gyffyriau,  ofer  yw 
dysgwyl  Ilesâd.  Y mae  ymarferiad  croes  i natur  yn  ymborth 
i’r  clefyd.  Ystyriwch  pa  fath  anfantais  sydd  gan  y feddyg- 
iniaeth  i Iwyddo  pan  y byddo  y clefyd  a'r  ymarferiad  yn 
milwrio  yn  ei  herbyn ; ac  ar  y Ilaw  arall,  meddyliwch  pa 
fath  fantais  sydd  gan  y cyffyriau  i effeithio  pan  y byddo 
ymarferiad  o’u  tu.  Ymlidiai  ymarferiad,  ac  ychydig  o 
gyffyriau  addas,  braidd  bob  clefyd  dros  derfynau  y greadig- 
aeth.  Cofiwn  nad  oes  dim  mor  ffafriol  i iechyd  â byw^d 
cymhedrol : anghymedroldeb  a anmhara  ac  a dreulia  y 
cyfansoddiad  cryfaf  yn  ebrwydd.  Pan  yrir  natur  i eithafoedd 
ar  ryw  du,  mae  y dyn  yn  sicr  o deimlo  niwed  ryw  dro 
oddiwrth  bob  prinder  a gormodaeth.  Os  benthyciwch  ar 
natur  mewn  un  tymor  o’ch  bywyd,  rhaid  i chwi  dalu  eich 
dyled  iddi  mewn  tymor  arall.  Megys  y mae  miloedd  yn 
dinystrio  y peirianau  cryfaf  trwy  anghymedroldeb,  felly  y 
mae  rhai  yn  adnewyddu  ac  yn  cryfhau  cyfansoddiad  gwan 
trwy  fy w yn  gymhedrol ; a rhai  ag  oeddynt  yn  mron  treulio 
eu  hunain  i maes  trwy  anghymedroldeb  a meddwdod,  a 
adnewyddasant  eu  nerth  fel  eryrod,  tnvy  ddiwygio  yn 
brydlawn,  ac  arwain  bywyd  cymhedrol.  Gwelir  hyn  yn  hanes 


9 


bywyd  yr  enwog  Cornaro  ; yr  oedd  y dyn  hwn  wedi  byw 
yn  afradlon  hyd  onid  oedd  rhwng  pymtheg  ar  hugain  a 
deugain  oed,  pryd  yr  oedd  ei  gyfansoddiad  wedi  ei  wanychu 
yn  fawr ; poenau  gwastadol  yn  ei  gylla  ac  yn  ei  ochr,  y 
gymalwst,  gwres  a syched  didor,  ac  arw^ddion  amlwg  o’r 
darfüdedigaeth  trwy  ei  holl  gorff.  Pan  yr  oedd  yn  y cyflwr 
hwn  ymgynghorodd  â meddygon,  a chyngorasant  ef  yn  y 
modd  taeraf  i fyw  yn  gymhedrol,  a rhoddasant  reolau  iddo 
i fyw  wrthynt,  pa  beth  i fwyta,  pa  beth  i yfed,  &c.,  a pha 
faint.  Penderfynodd  adael  ei  feddwdod,  a dilyn  cynghorion 
ei  feddygon.  Teimlodd  gyfnewidiad  er  gwell  yn  fuan,  a 
chyn  {Xìn  y flwyddyn  yr  oedd  Carnaro  afiach  yn  berfíaith 
iach.  (jwir  iddo  golli  y dysgleidiau  breision,  y gwleddoedd 
melusion,  a’r  gwirodydd  {K>ethion  ; ond  fe  gafbdd  well  {>eth 
yn  eu  lle — cafodd  iechyd.  Mae  hugan  Iwyd,  pryd  o ymborth 
garw,  a dw’fr  o'r  ffynon,  gyda  iechyd,  yn  fil  myrdd  melusach 
na’r  gwisgoedd  tecaf,  y dysgleidiau  brasaf,  a’r  gwinocdd 
melusaf  hebddo.  Felly  yr  oedd  profiad  y dyn  hwn : 
niwynhaodd  holl  gysuron  bywyd  hyd  derfyn  ei  oes.  Dywed 
llawer  llamhercyn  meddw,  “Gwell  marw  na  byw  pan  y 
cyrhaeddir  triugain  neu  driugain  a deg ; ond  yr  oedd  y 
lx)neddwr  Cornaro  yn  dweyd  ei  fod  ef,  {wn  oedd  yn  l>edw'ar 
ugain  a tliair  oed,  yn  gallu  mwynhau  {X)b  {ileser  ag  oedd  yr 
ieuanc  yn  ei  fwynhau : gallai  fyned  ar  gefneigeffyl  hebhelpneb, 
dringo  grisiau,  a cherdded  mynyddau  serth  ar  ei  draed.  Yr 
oedd  l)ob  amser  yn  siriol,  Ilawen  a l)oddlon.  Yr  oedd  yn 
gallu  clywed  a gweled,  darllen  {)ob  math  o awdwyr,  a 
chyfeillachu  â dynion  o ddysg.  Yr  oedd  yn  gallu  rhodio  yn 
ei  ardd  a’i  rodfeydd,  trafod  ei  fasnach,  a thrin  ei  dyddyn 
gystal  ag  erioed.  Gallai  farchogaeth  i’r  trefi  o gwm{)as,  ac 
yr  oedd  yn  medru  gohebu  â phrif  ddynion  ei  oes  mewn 
masnachu,  y celfyddydau,  a’r  gw^bodaethau.  Yr  oedd  ei 
synwyrau  yn  eu  bywiogiavydd  mwyaf;  medrai  archwaethu 
ei  damaid  yn  well  nag  y gallai  brenhinoedd  byd  archwaethu 
eu  gw’leddoedd  costus.  Nid  oedd  yn  teimlo  un  niwed  oddi- 
wrth  newid  ei  wely,  yr  oedd  ei  gwsg  yn  esmwyth  a’i 
freuddwydion  yn  hj’í^ryd ; yr  oedd  ei  gôf  a’i  amgyffrediad 
mor  dda  fel  y medrai  gyfansoddi  ganiadau  difyrgar  {>an  yn 
myned  ar  ei  bummed  ugain.  Yr  oedd  yn  mwynhau  difyr- 
wch  anghyffredin  wrth  edrych  ar  ei  hiliogaeth  yn  amlhau ; 


lO 


yr  oedd  ganddo  un  ar  ddeg  o wyrion  yn  ei  gylchynu,  ac 
ymddifyrai  wrth  glywed  y rhai  hyny  yn  canu  a chanai  ei  hun 
gyda  hwynt,  oblegyd  yr  oedd  ei  lais  yn  well  yn  awr  nag  y bu 
erioed.  Y rhai  hyn,  ynghyd  â llawer  yn  rhagor,  oedd  y 
pleserau  a fwynhäai  y gwr  liwn  yn  ei  hen  ddyddiau,  a diau 
eu  bod  yn  amlach  ac  yn  rhagorach  na’r  pleserau  a fwyn- 
häai  yn  ieuanc  ar  dir  anghymodroldeb.  Hefyd,  mae  yn 
deilwng  o’n  sylw  : fe  barhaodd  Carnaro  yn  y mwynhad 
o’r  cysuron  hyn  nes  oedd  dros  gan  mlwydd  oed,  pan  fu  íarw 
yn  llawn  o ddyddiau,  ac  yn  y meddiant  o’i  holl  gynheddfau. 
Cofiwn  mai  cymhedroldeb  fu’r  achos  o’r  iechyd  a’r  bywyd 
hir  a fwynhaodd  Cornaro,  a’r  cysuron  lluosog  a’i  dilynodd 
hyd  ei  fedd.  Pa  beth  sydd  fel  cymhedroldeb  i ddyn  ; y rhin- 
wedd  hon  yw  mammaeth  yr  holl  rinweddau  ereill : — 
adferydd  iechyd,  estynydd  bywyd,  a cheidwad  cymeriad. 
Dyma  y rhinwedd  enwog  ddaeth  â rhyddid  i gaethion  yr  oes 
hon  oddiwrth  flys,  defod,  a siampl  ddrwg.  Y gymdeithas 
hon  a estynodd  ei  dwylaw  trugarog  at  filiynau  o feddwon, 
ac  a ddatododd  eu  cadwynau  trj'mion,  ac  a’u  dygodd  i 
oleuni,  i ryddid,  ac  i fwynhau  holl  gy.suron  bywyd ; a dyg- 
odd  rai  o honynt  i ryddid  gogoneddus  meibion  Duw,  i 
wneyd  eu  trigfa  yn  nhŷ  Dduw,  a chyda’i  bobl  a’i  waith  byth 
ac  yn  dragyw'ydd.  Cofied  y claf  mai  y peth  sydd  yn  effeithio 
fwyaf  er  drwg  neu  er  da  yw  y peth  y mae  efe  yn  bw’yta,  yn 
yfed,  yn  gwisgo,  neu  yn  ei  ymarferyd ; ac  y gall  y pethau  hyn 
droi  yn  fywyd  neu  yn  angeu  iddo.  Mae  diffyg  cymedroldeb 
ac  ymarferiad  addas  yn  dwyn  anfri  ar  y feddyginiaeth  oreu, 
ac  yn  darostwng  miloedd  o gyfansoddiadau  cryfion  a 
gwerthfawr  i’w  beddau  cyn  hanner  eu  dyddiau. 

Mae  yn  drueni  mawr  fod  dynion  mor  anw’ybodus  o natur 
a rhinweddau  llysiau,  yn  enw’edig  mewn  cymydogaethau 
mynyddig,  lle  mae  y trigoHon  yn  gyffredin  yn  dlodion, 
a chymorth  meddygol  yn  ddrud  ac  yn  anhaw’dd  ei  gael. 
Mynych  mae  y tlodion  yn  dihoeni  mew’n  clefyd  am  fisoedd 
pan  y gallasent  fod  yn  iach  yn  mhen  ychydig  dyddiau  pe 
cawsent  gymhorth  prydlawn.  Fel  hyn  mae  rhai  yn  goddef 
cystudd  hir  a thrwm  o eisieu  arian  i brynu  cyffyriau,  ac 
ereill  yn  teithio  milldiroedd,  ac  yn  talu  yn  ddrud  am  gy- 
fíyriau  gwael,  pan  y mae  meddyginiaeth  law'er  gwell  yn 
tyfu  yn  eu  caeau,  o gylch  eu  Ilwybrau,  ac  yn  eu  gerddi- 


Y mae  siop  y meddyg  yn  fynych  yn  mhell,  a’i  gyffyriau  yn 
gyffredin  yn  ddrud ; ond  y mae  siop  rhagluniaeth  yn  agos, 
a’i  chyffyriau  yn  rhad. 

Mae  drychfeddyliau  hynod  yn  gyffredin  gan  y werinos 
am  natur  llysiau.  Mae  llawer  yn  meddwl  mai  yr  un  rhin- 
wedd  sydd  yn  mhob  llysieuyn : maent  wedi  clywed  .son  bod 
llysiau  yn  dda,  ond  ni  ddarfu  iddynt  ddychymygu  erioed  bod 
gwahaniaeth  rhwng  un  a’r  llall,  chwaethach  nieddwl  bod 
rhai  llysiau  niweidiol  a gwenwynig  yn  tyfu  ; ac  os  dygwydd 
i rywun  fod  yn  glaf,  rhoddant  ryw  Ilysieuyn  nesaf  at  law 
iddo,  a gadaw'ant  y cwbl  yn  Ilaw  damwain  ddall, — os  dy- 
gwydd  fod  y Ilysieuyn  yn  taro  ei  glefyd,  gall  wneuihur  da, 
onidc  gall  wneyd  drwg.  Mae  rhai  ereill  yn  meddwl  mai 
yn  amlder  y Ilysiau  mae  eu  rhagoriaeth ; ac  os  gallent  gael 
digon  o rifedi  o Iysiau,  meddyliant  y gallant  wneyd  gwyrth- 
iau.  Gwelais  rai  dan  ddylanwad  y dyb  hon  wedi  casglu  pob 
Ilysieuyn  ac  a welsent  trwy  yr  holl  gymydogaeth,  ac  wedi 
eu  berwi  yn  nghyd  i wneuthur  diod  i’r  claf : ac  yr  oeddynt 
yn  ymogoneddu  yn  amrywiaeth  y llysiau,  ac  yn  adrodd 
gydag  ymffrost  y gorchestion  a wnaethant  wrth  eu  casglu. 
Yn  awr,  gall  fod  rhai  o’r  Ilysiau  hyn,  mae’n  wir,  yn  taro’r 
claf,  ond  gall  fod  ereill  yn  aninhriodol  iawn  iddo,  a Ilawer 
o honynt  yn  niweidiol  iddo.  Ileblaw  hyny,  mae  y trwyth, 
wedi  berwi  yr  holl  lysiau  ynghyd  fel  hyn,  yn  ddigon  cryf  i 
anifail  chwaethach  i ddyn,  ac  i ddyn  wedi  gwanychu  gan 
glefyd.  Fel  yma,  wrth  geisio  iachâu  y claf  gwneir  niwcd  iddo 
yn  fynych,  nid  yn  fwriadol  ond  mewn  anwybodaeth.  Er 
bod  y genedl  wcdi  cynyddu  yn  yspaid  yr  ugain  mlynedd 
diweddaf  yn  fawr  mewn  amrywiol  wybodaetliau  dyddorol 
iawn,  ac  er  eu  bod  yn  myned  rhagddynt  yn  gyflym  yn  y 
celfyddydau  a’r  gwybodaethau  hyd  y dydd  hwn,  eto  mae 
ein  cenedl  yn  gyffredin  yn  hynod  o anwybodus  am  natur 
llysiau  a phlanhigion  cin  gwlad.  Gwn  fod  llawer  iawn  o 
w'ybodaethau  yn  fwy  anfuddiol,  ac  yn  fwy  annyddan  : yr  wyf 
íi  wedi  cael  Ilawer  o ddifynuch  er  ys  ychwaneg  nag  ugain 
mlynedd,  a pheth  llesâd  hefyd,  wrth  chwilio  i natur  llysiau 
ein  gwlad.  Mae  y wlad  yn  awyddus  am  eu  hadnabod  ; ac 
nid  oes  dim  petrusdod  yn  fy  meddwl  na  byddai  y wybod- 
aeth  yn  ddifyrwch  a Ilesâd  i filoedd  o blant  Gwalia.  Mae 
leithwyr  yn  dweyd  nad  oes  un  wlad  ar  y cyfandir  yn 


12 


cynyrchu  mwy  o amrywiaeth  a gwell  llysiau  na  Chymru ; a 
syna  dynion  gwybodus  am  natur  llysiau,  na  bai  y trigolion  yn 
defnyddio  mwy  arnynt. 

Os  bydd  arnoch  chwant  defnyddio  rhyw  lysiau,  cymer- 
wch  y cyfarwyddiadau  a ganlyn  : — Os  gwreiddiau  a fyddant, 
cesglwch  hwynt  yn  ddiweddar  yn  yr  Hydref;  golchwch 
hwynt  yn  lân  mewn  dwfr  oer,  a thorwch  ymaith  y manau 
pwdr ; holltwch  y rhai  mwyaf,  a gosodwch  hwynt  ar  linyn 
yn  agos  i’r  tân  i sychu.  Os  dail  neu  flodau  a fyddwch  am 
gasglu,  gofalwch  am  eu  tori  pan  yn  eu  grym  mwyaf,  heb  na 
gwlith  na  gwlaw  arnynt ; a chofiwch  eu  tori  rhwng  hanner 
dydd  a phedwar  yn  y prydnawn  ; tynwch  y dail  melynion  a 
gwywllyd  oddiwrthynt,  a theflwch  hwynt  ymaith.  Rhwym- 
wch  y llysiau  yn  ddyrneidiau  bychain,  a sychwch  hwynt  o 
dan  y llofft,  ac  nid  yn  yr  haul,  onide  cyfyd  yr  haul  lawer  o’r 
rhan  olewaidd  o honynt;  a pheidiwch  a’u  gosodyn  rhy  agos 
i’r  tân  ychwaith.  Wedi  y sychont  yn  dda  rhwymwch  hwynt 
yn  dýn  mewn  papyr,  fel  nad  elo  awyr  atynt.  Neu,  gellwch 
eu  rhoddi  mewn  cydau  o bapyr  os  byddant  yn  gyfain. 
Cofiwch,  ar  ol  clymu  y llysiau  i fyny,  eu  cadw  mewn  lle 
eithaf  sych,  oblegyd  unwaith  yr  elont  yn  llaith,  ac  y 
llwydont,  ofer  i chwi  ddysgwyl  unrhyw  lesad  oddiwrthynt  fel 
meddyginiaeth.  Hefyd  dylid  sylwi  nad  ydyw  llysiau  a 
gesglir  mewn  dwfr,  a lleoedd  gwlybion,  mor  rhinweddol  ar 
ol  eu  sychu ; ac  os  cedwch  hwynt  am  ychydig  fisoedd  ni 
bydd  ynddynt  ddim  rhinwedd ; gan  hyny  ymdrecher  eu 
cael  yn  îr  pan  byddo  angen  am  danynt.  Mae  llawer  o’r  rhai 
hyn  i’w  cael  yn  mron  trwy  y flwyddyn,  fel  nad  oes  eisiau  eu 
casglu  ond  fel  y byddo  eu  heisiau : megys  Llysiau  yr  Afu, 
Berw’r  Ffynon,  Llychlyn  y Dwfr,  Llydain  y Dwfr,  ac  ereill ; 
ceir  gwraidd  Ffa’r  Gors  trwy  y gauaf,  ac  y mae’r  gwraidd  yn 
mron  mor  rhinweddol  à’r  dail.  Y llysiau  sydd  yn  tyfu  yn  y 
lleoedd  sychaf  a geidw  yn  eu  rhinwedd  hwyaf : ceidw  y 
gwraidd  yn  hwy  nâ’r  dail,  a’r  dail  yn  hwy  yn  y cyffredin 
nâ’r  blodau  ond  yr  had  geidw  ei  rinwedd  hwyaf  o bob  peth. 
Ni  cheidw  y llysiau  fawr  ychwaneg  na  blwyddyn,  ond  ceidw 
yr  hâd  flynyddau  mewn  lle  sych.  Cofiwch  fod  yn  fanwl  yn 
nghylch  a pethau  a enwyd.  Dewiswch  y llysiau  glasaf  a 
chryfaf.  Mae  bod  yn  esgeulus  yn  nghylch  y pethau  hyn  yn 
dwyn  anfri  yn  fynych  ar  y feddyginiaeth  oreu  ; a gwaeth  na 


»3 


hyny,  mae  yn  twyllo  y claf,  nes  elo  ei  glefyd  yn  rhy  bell  i’w 
feddyginiaethu.  Pan  y byddoch  am  ddefnyddio  rhyw  lysiau 
defnyddiwch  y rhai  mwyaf  addas  i’ch  clefyd,  o ran  ei  natur : 
gellwch  osod  dau  neu  dri,  neu  ychwaneg  ynghyd,  ag  a fyddo 
yn  taro.  Cymerwch  ddogn  cymhedrol ; dyrnaid  o rai 
sychion  sydd  ddigon,  llai  o rai  irion.  C»osodwch  hwynt 
mewn  tea-pot  o fíiintioli  canolig,  a Henwch  ef  o ddwfr 
berwedig ; a phan  oero,  yfwch  hanner  pcint  o hono  ddw'y- 
waith  neu  dair  y dydd,  a phan  byddoch  wedi  yfed  ei 
gynwysiad  i gyd,  teflwch  yr  hen  lysiau  ymaith,  a gosodwch 
lysiau  ereill  yn  eu  lle,  a dwfr  lx;rwedig  fel  o’r  blaen. 
Cofiwch  stopio  y tea-pot  yn  ofalus,  fel  na  ddiango  dim 
agerdd.  Cofiwch,  os  bydd  dim  yn  dianc  o’r  tea-pot,  mai 
prif  rinwedd  y Ilysiau  a fydd.  Nid  oes  eisiau  berwi  llysiau ; 
mae  y rhan  oreu  o honynt  yn  cael  ei  golli  wrth  eu  Wrwi. 
Gellir  cael  rhinwedd  pK)b  llysieuyn,  hedyn,  a gwreiddyn, 
trwy  fwydiad,  heb  eu  berwi.  Gwir  fod  hadau  a gwreiddiau 
yn  gofyn  mwy  o am.ser  i roddi  eu  rhinwedd  na  dail  a blodau ; 
ond  pa  anhaw.sdra  sydd  iddynt  gael  hyny?  Oni  ellir  eu 
gosod  yn  wlych  yn  gynt,  a’u  gadael  yn  ymyl  y tân  i’w  cadw 
yn  gynes  am  ddau  neu  dri  diwrnod  i fwydo?  Y flbrdd 
oreu  a’r  a wn  i am  dani  i dynu  rhinwedd  hadau,  gwreiddiau, 
rhisgl,  neu  flrwythau,  yw  eu  briwio  yn  fân,  a’u  rhoi  mewn 
ysten  bridd,  a dwfr  berwedig  amynt,  a chordo  yr  ystên  yn 
dỳn,  a’i  rhoi  mewn  crochanaid  o ddwfr  l>erwedig  ar  y tân 
dros  nos,  a gadael  y cwbl  i oeri  o hono  ei  hun  tranoeth,  a’i 
hidlo  pan  oero.  Ni  all  un  rhenyn  o rinwedd  y cyffyriau 
ddianc  yn  y modd  hwn.  Ar  ol  ei  hidlo,  rhoddwch  ef  mewn 
costrelau  gwydr  glân,  a chorciwch  hwynt  yn  ofalus,  a 
chedwch  hwynt  mewn  lle  oer.  Cymerwch  y feddyginiaeth 
yn  gyson  a pharhaus ; nid  ar  unwaith  mae  afiechyd  yn  cydio 
yn  y cyfansoddiad,  ac  nid  ar  unwaith  y ceir  ei  wared.  Mae 
rhai  wedi  parhau  i gymeryd  yr  un  feddyginiaeth  am  fisoedd 
heb  deimlo  unrhyw  gyfnewidiad  neillduol  er  gwell,  a rhai 
wedi  parhau  blynyddau ; ond  wrth  hir  ddilyn  fe  gafwyd 
gwellhad.  Os  oes  rhywbeth  yn  werth  llafur,  gofal,  manyl- 
dra,  a dyfalwch  yn  y byd  hw'n,  diau  mai  iechyd  yw  ; ond 
etto,  fei  y mae  gwaetha’r  modd,  nid  oes  dim  yn  cael  ei 
ddibrisio  yn  waeth  yn  gyffredin  na  iechyd,  ac  nid  oes  dim  ag 
y mae  Rhagluniaelh  yn  cael  mwy  o gam  yn  ei  gylch  na 


14 


iechyd.  Mynych  y clywir  y claf  yn  dweudmai  yr  Arglwydd 
a ddygodd  y clefyd  arno,  heb  un  llaw  ganddo  ef  yn  ei 
ddygiad,  fel  achos ; a gwaith  mawr  yw  ei  berswadio  i gy- 
meryd  unrhyw  foddion  tuag  at  ei  wellhad,  oblegyd  na 
wnaeth  yr  un  achos  i’w  ddwyn.  Gan  i’r  Arglwydd  ei  gys- 
tuddio,  heb  iddo  ef  wneud  yr  un  achos,  mae  yn  dysgwyl 
iddo  ei  iachau  heb  yr  un  moddion ; ond  erbyn  edrych  i 
mewn,  nid  yw  y clefyd  ond  canlyniacl  naturiol  anghymed- 
roldeb.  Gwir  fod  Duw  yn  cylymu  clefydau  wrth  afradlon- 
rwydd,  fel  effaith  ac  achos ; ac  y mae  yr  oruchwyliaeth  hon 
wedi  ei  hamcanu  ganddo  i ddiwygio  y dyn,  fel  cerydd  am 
ei  bechod.  Dylem  oll,  pan  y goddiweddir  ni  gan  gystudd, 
ymostwng  yn  edifeiriol  am  ein  bai ; ystyried  y wialen  a 
phwy  a’i  ordeiniodd,  a chofio  amcan  y weinidogaeth.  A 
dylem  hefyd,  yn  ostyngedig  iawn  ddefnyddio  y moddion  mae 
Duw  wedi  drefnu  i’w  symud,  gan  ystyried  ein  braint  fod 
moddion  i’w  cael  mor  gyfleus  a rhad,  ar  faesydd  Pen-llywydd 
pob  trugaredd.  Dylem  gofio  nad  yw  yn  ormod  i ni,  ar  yr 
un  pryd,  ofyn  am  fendith  Perchenog  y moddion,  ar  y 
moddion.  Ni  thycia  y moddion  goreu  heb  fendith  lôr; 
a chyda  ei  fendith  fawr  ef  gwna  y moddion  gwaelaf 
rhyfeddodau. 

Cofiwn  eflaith  ymarferiad.  Pob  meddyg  doeth  sydd  yn 
rhoddi  cyngor  i’r  claf  gyda’r  cyffair;  a chofied  y claf  fod 
mwy  o bwys  yn  y cyngor  yn  fynych  nag  sydd  yn  y dogn. 
Mae  mwy  o ddylanwad  gan  arferiad  ar  natur,  nag  sydd  gan 
y cyffyriau  goreu.  Gwelir  hyn  yn  amlwg  ar  y cleifion  sydd 
yn  myned  i’r  (fynonau  meddygol.  Nid  yw  ffynonau 
meddygol  ein  gwlad,  yn  gyffredin,  ond  halen,  sulphur^  a 
haiarn.  Byddai  ychydig  ddognau  o Epsoni  Salts  yr  un 
peth  a’r  dwfr  hallt;  ychydig  ddognau  o Flour  of  Brimstone 
yr  un  natur  â’r  dwfr  sulphuredig,  ac  ychydig  ddognau  o 
ryw  ddarpariaeth  a wneir  o haiarn,  o siop  y fferyllydd,  yr  un 
natur  a Ilawn  mor  rymus  â’r  dwfr  haiarnaidd : ond  pe 
cymerai  y claf  y cyffyriau  hyn,  ac  aros  gartref,  mae  yn 
amlwg  na  wnelent  yr  un  effaith,  a hyny  yn  unig  oblegyd  ei 
fod  yn  yr  un  man,  yn  byw  yn  yr  un  tŷ,  yn  cysgu  yn  yr  un 
gwely,  yn  gweled  yr  un  pethau,  ac  yn  clywed  yr  un  Ileisiau; 
ond  pan  y byddo’r  claf  yn  myned  i’r  ffynonau  neu’r  môr, 
mae  yn  golchi  ei  groen  yn  lân  mewn  dwfr  oer,  yn  mynu 


15 


crysau  a hosanau  newyddion  wrth  fyned  at  ddynion  dyeithr ; 
ac  yna  mae  yn  dechreu  cychwyn  i'w  daith,  yn  gyffredin  ar 
gefn  ei  geffyl  yn  mwynhau  digon  o awyr  iachus,  ac  yn 
gweled  golygfeydd  newyddion  bob  awr  ; ac  yn  ol  cyrhaedd 
y dwfr,  yna  y mae  yn  newid  awyr,  tai,  gwelyau,  a bwydydd, 
ac  yn  cwrdd  â digon  o gyfeillion  llawen  a siriol.  Yn  ol 
byw  ychydig  wythnosau  yn  y byd  newydd  hwn  inae  y claf 
yn  gwella.  Y casgliad  yw,  mai  y dwfr  a’i  gwellhaodd,  pan 
mewn  gwirionedd  mai  nid  y dtvfr  gymaint  a wnaeth  yr 
effaith,  ond  ymarferiad  nmydd.  Treuliais  y rhan  foreuaf 
o’m  bywyd  yn  ymyl  un  o brif  ffynonau  Cymru.  a gwelais 
ugeiniau  a chanoedd  yn  dyfod  yno.  Cafodd  y dwfr  y gair 
o wneutliur  gorchestion  ar  rai,  a gwneuthur  lies  i’r  rhan 
amlaf  o honynt ; ond  dyma  lle  yr  oedd  ydirgelwch,  ni  wnai 
y dwfr  rhinweddol  hwn  ddim  llcs  ond  i ddyeithriaid.  Pan 
y buasai  rhyw  anhwyldeb  ar  y cymydogion,  yr  oedd  yn 
rbaid  iddynt  deithio  deugain  millldir  i lan  y niôr  i ymofyn 
meddyginiaeth  ; ac  yr  oedd  yr  un  angharedigrwydd  yn 
pcrthyn  i’r  môr  eilwaith  tuag  at  ei  gymydogion  ; pan  y 
buasai  y llẃg  neu  rhyw  anhwyldeb  arall  ar  y rhai  hyny,  yr 
ocdd  yn  rhaid  iddynt  h«7  deithio  dros  fryniau  a phantau 
i’r  ffynonau,  a hyny  pan  y byddai  yr  un  afiechyd  yn  eu  blino 
ag  a flnai  gymydogion  y ffynonau. 

Mae  y ffeithiau  hyn  yn  profi  fod  ymarferiad,  a newid  dull 
o fyw,  yn  fwy  effeithiol  na  holl  gyffyriau  y byd  ; ond  gwnai 
ychydig  o gyffyriau  ddaioni  gyda  rhyw  yrnarferiad  newydd. 
Os  achoswyd  y clefyd  gan  fwydydd  breision,  neu  wirodydd 
poethion,  rhaid  eu  gadael.  Mae  bwyd  garw  gyda  iechyd 
yn  felusach  na’r  wledd  frasaf  hebddo,  a dracht  o ddwfr  oer 
yn  felus.ach  gyda’r  iechyd  na’r  gwin,  a chystudd  ac  angen 
gydag  ef.  Neu,  os  ydyw  yr  anhwyldeb  yn  tarddu  oddiwrth 
rj'w  gelfyddyd  gaethiwus,  rhaid  ei  gadael ; gwell  yw  cyflog 
íach  a iechyd,  nag  ennill  y byd  a nychu  ain  oes.  Cotìwch 
yr  hen  ddiareb,  “Cynar  i gy.sgu,  cynar  i godi  ; hyn  wna  i 
iechyd,  cyíoeth,  a doethineb  gynyddu.” 

‘ R.  P. 

Alan  bychain,  Gwrthlys,  Dail  carn  yr  Ebol, 
Llun  troed  yr  Ébol. — Colfs  í'oot. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  hoffi  hen  gaeau  ỳd ; mae  pob 


i6 


aniaethwr,  er  ei  fawr  ofid,  yn  gwybod  am  dano  : hen  gaeau 
ŷd  wedi  gyru  arnynt  yn  lled  galed,  a orchuddir  yn  gyffredin 
â dail  y drebol,  fel  y dywedir.  Mae  yn  blodeuo  yn  mis 
Mawrth,  a hyny  cyn  y byddo  ei  ddail  yn  ymddangos.  Mae 
yn  hynod  o dda  rhag  hen  beswch  sych  a chryf,  a rhag 
cyfyngder  a gwichian  yn  y ddwyfron,  a diffyg  anadl.  Yn 
allanol,  g\vna  wellhau  pob  math  o chwydd  gw'resog,  ar 
unrhyw  fan  o’r  corph,  megys  yr  awel,  y blast,  a St. 
Anthonÿs  fire  \ efe  a gliria  y croen  oddiwrth  bob  math  o 
linorod  a achosir  gan  wres,  ond  golchi  y manau  â’i  dr^vyth. 
Ei  brif  rinwedd  yw  oeri  gwres,  ac  felly  gostwng  chwydd 
pa  un  bynag  ai  yn  fewnol  neu  yn  allanol  y bo.  Gellwch 
ddefnyddio  y blodau  fel  tea  ; eu  tori  pan  yn  eu  gr>'m,  a’u 
sychu,  a’u  cadw  at  eich  gwasanaeth.  Neu  gellwch  ddef- 
nyddio  y dail,  a’u  chwiffio  fel  myglys.  Pe  byddai  y llysieuyn 
hwn  yn  cael  ei  werthu  am  arian  mawr,  byddai  yr  holl 
chwiffwyr  pesychlyd  yn  mron  ymdori  am  dano  ; ond  gan  ei 
fod  yn  rhad,  ac  yn  gj'fleus  i bawb,  ni  wneir  cyfirif  o hono. 
Cymerwch  gyngor;  trowch  y myglys  heibio,  a thorwch 
ddail  y drebol  pan  yn  eu  grym ; sychwch  hwynt  yn  araf, 
chwalwch  hwynt  rhwng  eich  dwylaw  yn  fân,  a rhowcb 
hwynt  mewn  cwdyn  papyr  yn  dỳn,  fel  nad  elo  dim  awyr 
atynt;  a chwiffiwch  hwynt  bob  dydd.  Bydd  hyn  yn  dda 
i’ch  llogell  a’ch  iechyd. 

Alan  mawr,  Dail  tryfan,  Dail  Annon. — 

Butter-bur. 

Y PETH  cyntaf  a welir  yn  tarddu  o’r  gwreiddyn,  yw  corsen 
gref  yn  noeth,  heb  un  deilen  arni,  ac  ar  flaen  y gorsen 
blodau  o liw  coch  tywyll;  bydd  hyn  yn  gynar  yn  mis 
Mawrth  ; yn  mis  Ebrill  bydd  y gorsen  a’r  blodau  yn  gwywo 
ac  yn  darfod,  a’r  dail  yn  ymddangos  yn  wrol  ac  yn  gryf ; o 
liw  gwyn  odditanynt,  yn  llawn  blew,  yn  mron  yn  grynion, 
yr  un  dull  a dail  Carn  yr  Ebol,  ond  eu  bod  beth  anferthol 
yn  fwy  : os  cwTddant  â daear  wrth  ei  bodd,  tyfant  i faintioli 
rhyfeddol,  fel  gwlaw-lèni  mawrion.  Maent  yn  tyfu  mewn 
lle  gwlyb,  cysgodol,  ar  lan  afonydd,  mewn  conglau  ynysoedd. 
Mae  llawer  iawn  o rinweddau  yn  perthyn  i’r  llysieuyn  hwn ; 
mae  yn  enwog  i gryfhau  y galon,  ac  i godi  yr  ysbrydoedd. 


% 


17 


ac  felly  yn  dda  rhag  twymynon  poethion  a’r  plâ,  ac  i 
wrthladd  gwenwyn,  ac  yn  dda  hynod  rhag  gwendid  meddwl. 
Eg>’r  rw^d-dyllau  y croen,  ac  felly  gweithia  unrhyw  wenwyn 
o’r  gwaed,  a iacha  yr  anwyd  ; cynhjTfa’r  dwfr  a’r  mislif,  a 
lladd  y liyngyr  o bob  math.  Nid  oes  braidd  o’i  well  yn 
tyfu  i sychu  hen  glwyfau  ag  a fyddont  we«.h  rhedeg  blyn- 
yddau  ; sych  bob  hylif  drwg  o’r  gwaed,  a thrwy  barhau  i’w 
ddefnyddio  am  dymor,  pura  brif  eg\\ydtlor  bywyd  o bob 
anmhuredd,  a glanha  y croen  oddiwrth  bob  l>rychau. 
Cofiwch  mai  y gwreiddiau  sydd  i’w  defnyddio.  Gellwch 
eu  tynu  yn  gy'nar  yn  y (iwanwyn,  neu  yn  ddiweddar  yn  yr 
Hydref ; eu  sychu  a’u  malurio  yn  bylor,  neu  eu  defnyddio 
fel  iê. 


Amranwen. — Fetherfew,  Fet^rfro}, 

Mak  y llysieuyn  hwn  i w weled  yn  gyffreclin  mewn  gerddi, 
ac  o gylch  tai ; dail  gwyrddion,  yn  llawn  tt)riadau,  yn  debyg 
i Bersli ; corsen  gron,  blodau  gwynion  fel  seren,  a clmap 
melyn  yn  y canol.  Mae  ei  arogl,  ei  fla.s,  a’i  ddail,  yn  debyg 
i Chwerwlwys  ; o herw'ydd  paham,  raia'i  galwant  W'ormwood 
wen.  Mae  yn  llysieuyn  hjmod  o iachus,  ac  yn  feddyginiaeth 
rymus  iawn  yn  holl  anhwylderau  y rhyw  fenywaidd ; pa 
annhrefn  bynag,  a pha  amgylchiad  bynag  y byddont  ynddo, 
gallant  fod  yn  eofn  arno.  Gwna  gj’nhyrfu  y mislif  a’r  dwfr, 
ac  felly  glanha  yr  arenau  a’r  cefndedyn,  a rhtxlfeydd  y dwfr, 
a gỳr  ymaith  y graian  a’r  gareg.  Hefyd,  ymlid  y gwynt  o’r 
coluddion,  a llaesa  bangfeydd  y rhefrwst  (colic).  Mae  jtî 
awchu  y cylla  at  fwyd,  ac  yn  hynod  o dda  i iachau  poen 
mewn  pen,  ac  ysgafnder.  Ós  byddwch  yn  teimlo  oddiwrth 
rai  o’r  anhwylderau  uchod,  gellwch  ei  ddefnyddio  fel  tea, 
ac  efe  a wna  i chwi  les  annhraethol. 

Ànìs. — Anise 

Mae  y llysieujnn  hwn  jm  cael  ei  gadw  yn  y gerddi ; weithiau 
fe’i  gwelir  ef  yn  tyfu  mewn  caeau  gwndw’n  j’n  agos  i dai, 
Mae  ei  ddail  yn  asgellog,  ac  yn  llawn  o fán  raniadau,  er 
bod  y dail  isaf  ag  sydd  ar  y ddaear  yn  fw^  cyfain ; nid  yw 
y rhai  hyny  yn  rhanu  ond  yn  rhyw  dair  dalen  neu  bump, 

c 


i8 


yn  gyffredin.  Mae  y cyrs  yn  droedfedd  neu  ychwaneg  o 
hyd,  yn  taenu  yn  fân  ganghenau  tua’r  blaen,  a blodau  niân, 
g\vynion  yn  duswau  arnynt. 

Yn  yr  hadau  mae  y prif  rinwedd.  Maent  yn  hyfryd  i’r 
arogl,  ac  yn  beraidd  i’r  archwaeth.  Maent  yn  feddyginiaeth 
rymus  rhag  y gi.vynt,  y coluddwst,  pigiadau  yn  yr  ochrau, 
yn  cryfhau  y galon  a’r  cylla,  a’r  holl  ranau  mewnol.  Nid 
yw  dwfr  yn  gallu  tynu  fawr  o rinwedd  o’r  hadau,  gan 
hyny,  byddai  yn  well  prynu  yr  Essential  Oil,  yr  hwn  a geir 
gan  ryw  fferyllydd,  yn  weddol  rad,  a chymeryd  o chwech 
i wyth  diferyn  ar  gnepyn  o siwgr  gwyn,  a’i  lyncu  gyda 
llymaid  o ddwfr  oer.  Mae  wedi  rhoddi  esmwythdra  mawr 
i laweroedd  oddi>vrth  arteithiau  yn  yr  ymysgaroedd,  o achos 
gwynt  ac  oerfel. 


Anhiliog’. — JBarren  Wort. 

Mae  hwn  yn  llysieuyn  tlws ; tyfa  yn  naturiol  yn  y wlad  hon, 
er  ddim  yn  gyffredin.  Tyfa  mewn  coedydd,  ac  mae  iddo 
flodau  gwyrddion  a melynion  prydferth  iawn.  Mae  y dail 
yn  eu  dull  yn  hir-grwn,  ar  lun  calon,  o liw  gwyrdd  tywyll, 
a’u  hymylau  yn  fylchog ; mae  y gorsen  yn  wan,  cam,  a brau  : 
saif  y blodau  yn  duswau  ar  flaen  y gorsen ; os  bydd  yn  sefyll 
yn  wyneb  yr  haul,  anfynych  y blodeua,  ac  erys  dros 
flynyddau  heb  flodeuo.  Dichon  i hyn,  yn  gystal  a’i  rin- 
weddau,  achlysuru  ei  enw.  Mewn  coedydd,  lie  y mae  yn 
cael  cysgod  a lleithder,  mae  yn  blodeuo  yn  gyffredin. 

Mae  trwyth  y gw'reiddiau  yn  llesiol  iawn  i bobl  ieuainc 
cryfion,  yn  enwedig  merched  tueddol  i lewygon ; dylid  me- 
lusu  y tê  yn  dda ; a rhaid  gofalu  peidio  ei  wneuthur  yn  gryf 
iawn,  na  chymeryd  llawer  o hono,  rhag  iddo  beri  trymder 
gormodol. 

Aspygan,  Llygad  y Dydd.— 

Nid  oes  eisiau  ei  ddarlunio,  oblegyd  mae  pob  plentyn  yn 
ei  adnabod.  Mae  y llysieuyn  hwn  yn  oer  a thyner,  ac  feily 
yn  dda  hynod  mewm  fflamegau  mewnol,  ac  i ddofi  syched 
• mewn  twymynon  poethion.  Yn  allanoi,  mae  yn  feddygin- 
iaeth  gyffredinol  rhag  pob  math  o chwyddiadau  a chlwyfau  ; 
gwna  oeri  a darostwng  chwydd  mewn  unrhyw  ran  o’r 


19 


corph,  wrth  ei  roi  yn  sugaethan  ar  y fan : felly  mae  yn  en- 
wog  i iachau  hen  glwyfau  drewedig  mewn  unrhyw  fan,  ar 
y cluniau,  dan  y ceseiliau,  ac  ar  fronau  gwr^edd,  ond  ei 
bwyo  gyda  hen  floneg,  a’i  roi  ar  y clwyf,  ei  newid  ddwy- 
waith  y dydd,  a golchi  y clwyf  yn  lân  â llaeth  a dwfr  claiar 
wrth  ei  newid.  Mae  yn  eithaf  diniwed ; gellwch  ei  roi  ar 
unrhyw  ran  o’r  corph  heb  ofni  un  per)'gl. 

Astyllenlys,  Llwynhidydd,  Penau’r  gwyr,  Traet- 
wTÌaid  y bugeilydd,  Dail  Uwyn  y neidr. — 
Small  Plantain, 

Gwklir  digonedd  o’r  llysieuyn  hwn  mewn  gwndwnydd 
sychion.  Dail  meinion,  fel  bysedd  gwr,  ond  bod  eu  blaenau 
yn  feinach,  a chorsen  eiddil,  noeth,  heb  ddim  dail  arni,  a 
chnap  hirgrwn  arni,  yr  un  fath  a dail  llydain  y ffordd, 
ond  eu  bod  yn  fyrach  ; nid  yw  y gorsen  a’r  d>'wysen  fawr 
gyda  rhychwant  o hyd.  Mae  pobl  yn  fynych  yn  Sir  Fry- 
cheiniog  yn  eu  galw,  Dail  Ceiliogod ; a hcuir  cu  hadau 
weithiau  gan  yr  am.aethwr,  yn  gymysg  -â  hadau  meilHon,  i 
gael  gwair  a phorfa.  Mae  hwn  yn  llysieuyn  defnyddiol 
iawn  i sychu  pob  hylif  drwg  o’r  corph ; yn  feddyginiaeth 
rhag  y dolur  rhydd,  ac  yn  attal  gwaed  o’r  genau,  y fìroenau, 
y coluddion,  neu’r  bledren  ; yn  dda  iawn  i’r  dynion  hyny 
sydd  yn  dueddol  i gyfogi  eu  bwyd,  ac  i iachau  llygaid  coch- 
ion.  Hefyd,  mae  yn  dda  rhag  brathiad  neidr.  Gellwch 
ei  ddefnyddio  fel  tê,  a’i  yfed  wrth  eich  pleser.  Cofiwch 
bod  y llysieuyn  hwn  o natur  sych  a rhw^mawl ; ac  felly  nid 
yw  yn  taro  pobl  ag  sydd  o natur  rw'ym. 


Banadl. — Broom. 

M.\e  y llysieuyn  hwn  yn  drigi.anydd  y maes,  ac  yn  adna- 
byddus  i bawb.  Er  mor  ddiystyrllyd  yw  hwn  gan  amaethwr, 
mawr  yw  ei  rinweddau  meddygol.  Nid  oes  gwell  llysieu- 
yn  yn  tyfu  rhag  y dyfrglwyf  na  hwn  ; mae  wedi  gwneyd 
rhyfeddodau  yn  yr  anhw'yldeb  cyndyn  hwn  droion.  Mae 
yn  arllwys  pob  math  o hylif  llysnafeddog  a dyfrllyd  o’r 
corph,  yn  iachau  y cymalw'st,  y glynwst,  a phob  math  o 
boenau  y cymylau,  poen  yn  yr  ochrau,  chwydd  y ddueg ; yn 


20 


glanhau  y cefndedyn,  yr  arenau,  a’r  bledren,  ac  yn  cynhyrfu 
y dwfr.  Dywedir  fod  y powdr  a wneir  o’r  dail  a’r  had,  a’i 
gymeryd  am  dymor,  yn  gwella  y clefyd  du,  a bod  isgell  o 
frigau  Banadl  ac  Ysgol  Fair,  yn  iachau  y cryd  a’r  mwyth, 
ond  ei  yfed  ychydig  cyn  y fit,  a gonvedd  yn  y gwely  i 
chwysu.  Mae  yr  olew  a dynir  o’r  brigau  îr  yn  g^vella  y 
pigiadau  a’r  gloesion  mw^af  poenus  yn  yr  ochrau,  wrth  ei 
iro  ynddynt  yn  gynes  unwaith  neu  ddwy. 

Banadlos,  Y Banog,  Dewbanog,  Banog  hanner- 
pan,  Tapr  dunos,  Tapr  Mair,  Sircyn  y 
melinydd,  Dail  y melfed,  Olust  y fuwch,  Clust 
y tarw,  Canwyll  yr  adar.— Tonh  weed, 
or  High  taper. 

Llysieuyn  hir  ac  uchel  ydyw,  ac  amo  lawer  o ddail  gwyn- 
ion,  gwlanog,  blaenfain,  a’u  hymylau  yn  fylchog,  ac  arno 
flodau  melynion  mawrion  yn  fath  o dywysenau.  Mae  y 
cyrs  yn  tyfu  4 neu  5 troedfedd  o hyd,  y dail  agos  yn  cuddio 
y gorsen.  Mae  yn  tyfu  ar  gloddiau,  a lleoedd  sychion. 
Dau  neu  dri  yn  unig  o’r  blodau  sydd  yn  agoryd  ar  unwaith ; 
hadau  bychain  llwydion  sydd  iddo,  yn  cael  eu  fíurfio  mewn 
penau  crynion  yn  mlaen  y blodau.  Mae  iddo  wreiddiau 
hirion  gwynion,  y rhai  sydd  yn  darfod  wedi  i’r  hadau  add- 
fedu.  Mae  tnvyth  wedi  ei  wneuthur  o wreiddiau  y llysieuyn 
hwn,  yn  llesiol  i ddofi  y cwlwm  gwthi  (cramp),  dirdyniadau, 
a hen  beswch.  Ond  ei  droi  yn  y genau  dros  ychydig  am- 
ser,  gtt'iia  esmwytho  y ddanodd.  Defnyddir  ei  ddail  hefyd  ; 
y dail  goreu  yw  y rhai  sydd  yn  tyfu  oddiar  y gwraidd, 
cyn  y byddo  i’r  cyrs  ymddangos.  Mae  tnvyth  o honynt  yn 
dda  i reoleiddio  y mislif,  atal  llifiad  y g^vaed,  poeri  gwaed, 
&c.  Wedi  eu  benvi  mewn  llaeth,  gwnant  blastyr  rhagorol 
i’w  osod  wrth  glwyf  y marchogion  a chwyddiadau  poenus 
ereill.  Mae  ei  dns^th  yn  agor  y llwybrau  tnvy  y bledren 
a’r  arenau,  yn  tyneru  chwydd,  ac  yn  dofi  poethder  yn  y 
gNvddf.  Mae  sudd  y dail  a’r  blodau,  ond  ei  osod  ar  ddafad- 
enau  geinvon  ( warts ),  yn  eu  cymeryd  ymaith  yn  fuan  : 
gwna  powdr  wedi  ei  wneuthur  o’r  gwreiddiau  sychion  yr 
un  peth;  ac  mae  yn  feddyginiaeth  ragorol  rhag  poen  yn 
y bol,  a rhag  y coluddwst  (colic).  Mae  plastyr  o’r  hadau  a’r 


31 


dail  wedi  eu  berwi  mewn  gwin,  neu  wedi  eu  mwydo  yn  dda 
mewn  gwin  poeth,  yn  beth  rhagorol  i dynu  drain  ac  asglod 
coed  allan  o’r  cnawd,  a iachau  y lle  dolurus.  Mae  yr  hadau 
wedi  eu  hysigo  a’u  berwi,  neu  eu  mwydo  mewn  gwin,  a’u 
gosod  ar  aelod  a fyddo  wedi  myned  o’i  lle,  yn  effeithiol 
neillduol  i ostwng  y chwydd,  a dofi  poen  ynddi. 

Beatws. — Beet. 

Mae  y planhigyn  hwn,  yr  hwn  sydd  yn  gyffredin  yn  ein 
gerddi,  yn  dda  i’w  fwyta,  ac  hefyd  i’w  gymeryd  fel  medd- 
yginiaeth.  Nid  yw  yr  un  coch  mor  rinweddol  â’r  un  gwyn. 
Maent  yn  tyfu  i dair  neu  bedair  trocdfedd  o uchder.  Mae 
cyrs  y Beatws  gwynion  cyffredin  yn  fawrion,  ac  arnynt 
lincllau  fel  asenau : rnae  arnynt  gnwd  mawr  o ddail  llydain 
tònog,  agos  hyd  flaen  y gorsen.  Mae  y blodau  o liw 
gwyrdd,  yn  tyfu  yn  fath  o dywysenau,  bychain  yn  y blaen, 
y rhai  ydynt  yn  piygu  i lawr,  ac  yn  rhoi  hadau  onglog 
pigog.  ^lae  y gwreiddyn  yn  fawr,  hir  a chaled ; ac  ar  oí 
iddo  hadu,  nid  yw  y llysieuyn  dda  i ddim.  Mae  sudd  y 
g^vrciddyn  yn  feddyginiacth  ragorol  rhag  poen  ac  ysgafnder 
yn  y pen,  a’r  ddannodd,  hyd  yn  nod  [)an  fyddo  yr  holî  ên  yn 
ddolurus ; mae  i’w  gymeryd  i fyny  i’r  ffroenau  i beri  tisian 
(sneezing).  Mae  y sudd,  ond  ei  roi  wrth  yr  arleisiau,  yn 
dofi  poethder  yn  y llygaid.  Mae  yn  Ilesiol  nodedig  hefyd 
i iachau  y Tân  Iddwf  (St.  Anthonÿs  Fire).  Gwna  ei 
dnvyth,  ynghyd  ag  ychydig  ddwfr  a finegr,  wella’r  crafu, 
a phob  math  o ^ach  yn  y pen,  ond  ymolchi  ynddo ; mae 
hefyd  yn  Ilesiol  i archollion  digofus  a gwlybion  yn  y pen,  y 
coesau,  neu  ranau  ereill  o’r  corph ; a dywedir  ei  fod  yn  dda 
i gadw  y gwallt  rhag  syrthio. 

Benboeth,  Llysiau’r  dom. — Arsmart^  Peachwort. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  adnabyddus  hefyd  yn  ein  gwlad 
ni  wrth  yr  enwau  Llysiau’r  dinboeth,  Shinsir  y gors ; ac  y 
mac  ei  flodau  yn  ein  gw'Iad  ni  yn  felynion.  Llawer  o 
wragedd  a wasgant  ei  sudd  i’r  caw's  i’r  dyben  o’i  wneuthur 
yn  fwy  gwresog.  Mae  yn  Ilysieuyn  tra  rhinweddol,  ac  yn 
hawdd  i’w  gael  yn  mhob  man  Ile  y byddo  naws  dwfr.  Mae 
yn  Ilysieuyn  gwyllt  ag  ynddo  rinweddau  gwerthfawr,  ond 


22 


a esgeulusir  yn  fawr  o herwydd  anwybodaeth  o’i  natur. 
Mae  yn  tyfu  yn  gyffredin  mewn  cloddiau  gwlybion,  lleoedd 
a arferant  fod  yn  sych  yn  yr  Haf.  Mae  yn  nghylch  troed- 
fedd  a hanner  o uchder ; y cyrs  yn  weinion,  cymalog,  o liw 
gwyrdd  neu  gochlyd.  Mae  y dail  yn  gryn  fawrion,  yn 
dyfod  allan  o gymalau  cochion  y gorsen,  cyffelyb  i ddail  y 
pren  peach.  Saif  y blodau  ar  flaenau  y cyrs  yn  dywysenau 
meinion,  o liw  gwyrdd  goleu.  Tyr  y blodau  allan  yn 
Mehefin,  ac  addfedant  yn  Awst.  Gan  fod  amrywiol  o 
fathau  o’r  llysieuyn  hwn,  gwahanol  yn  eu  nhatur  a’u  rhin- 
weddau,  dylid  bod  yn  ofalus  iawn  i gasglu  yr  un  priodol. 
Mae  yr  un  mwynaidd  yn  feddyginiaeth  ragorol  i rwyddhau 
rhediad  y dwfr,  i wella’r  graianwst  a chlefyd  y gareg,  a’r 
clefyd  melyn.  Mae  yn  dda  i wella  cornwydon,  a fflameg  a 
phoethder,  ond  ei  ddefnyddio  yn  eu  dechreuad.  Mae  yn 
Ilesiol  iawn  hefyd  yn  y dyfrglwyf,  ond  ei  ddefnyddio  yn 
nechreuad  y dolur  peryglus  hwn.  Sudd  y llysieuyn,  yn 
fuan  wedi  y torir  ef,  sydd  fwyaf  effeithiol.  Oddiallan  mae 
yn  dda  iawn  i lanhau  hen  welíau  ar  ddyn  neu  anifail,  ac  i 
ladd  pryfaid.  Mae  yn  dda  hefyd  i symud  unrhyw  chwydd 
a fyddo  wedi  ei  achosi  gan  oerfel,  ac  i buro  g^vaed  drwg  a 
fyddo  wedi  casglu  o herwydd  briwiau,  ergjdion,  cwympiad- 
au,  &c.  Mae  yn  fuddiol  i ddyfetha  pryfaid  yn  y clustiau, 
ond  ei  ddiferu  iddynt.  Gwna  y llysieuyn  hwn,  ond  ei  was- 
garu  mewn  ystafell,  ymlid  ymaith  y creaduriaid  bychain 
anesmwyth  hyny  a elwir  chwain ; ni  allant  fyw  yn  ei  ymyl. 
Ond  gosod  y rhywogaeth  oer  o’r  llysieuyn  hwn,  neu  ei  sudd, 
wrth  archoll  anifail,  gwna  gadw  ymaith  y clêr  yn  nhywydd 
poethaf  yr  Haf.  Nid  yw  y rhywogaeth  boeth  o hono  yn 
tyfu  mor  uchel  â’r  un  mwynaidd,  ond  mae  iddo  lawer  o 
ddail  o liw  y pren  ỳeach  heb  frychau  arnynt  ond  yn  anaml 
iawn.  Gelíir  ei  adnabod  yn  hawdd  oddiwrth  y llall,  ond 
tori  un  o’i  ddail  a’i  thynu  dros  y tafod : gwna  yr  un  poeth 
i’r  tafod  losgi,  ond  ni  wna  y llall.  Ond  gweled  y ddau 
gyda’u  gilydd  mae  yn  hawdd  eu  g^vahaniaethu,  o herwydd 
mae  dail  yr  un  mwynaidd  yn  llawer  Iletach  na  dail  y Ilall. 

Benddu,  Llysiau’r  gynddaredd. — Cud-weed,  Cotton- 
weed,  Chaff-weed,  Dwarf  cotton,  Petty  cotton. 

Llysieuyn  g>vyllt  cyffredin  yw  hwn ; anfynych  y tyfa  i 


23 


droediedd  o hyd.  Nid  oes  iddo  yn  gyffredin  ond  un  gorsen, 
weithiau  dwy  a thair : nid  yw  y gorsen  yn  fraisg ; niae  o 
liw  gwyn  ; mae  yn  wydn  a syth,  ac  ami  lawer  o ddail  o 
wahanol  faintioli,  o liw  goleu,  o tua  chanol  y gorsen  hyd  y 
pen.  Yn  ymyl  pob  dalen  saif  blodau  bychain  llwyd-felyn ; 
neu  ddim  mor  felyn  â’r  Heill.  Mâe  mathau  ereill  o hono, 
ryw  ychydig  yn  Hai  nâ’r  un  dan  sylw,  a’u  dail  ychydig  yn  fwy 
gwelw  ac  agored. 

Mae  yn  tyfu  yn  gyffredin  mewn  tir  sych,  diffrwyth,  a 
thywodlyd.  Arfera  tlodeuo  yrt  Mehefin,  ac  mac  yr  hadau 
yn  addfedu  yn  Awst.  Mae  y Hysieuyn  hwn  yn  tueddu  i 
rwymo  a sychu,  ac  felly  yn  rhinwẁdol  i attal  Hiflyn  y pen, 
clefyd  y gwaed,  neu  ei  rediad  mewn  unrhyw  le,  ond  yfed  ei 
drsyyth  neu  gymeryd  powdr  a wneler  o hono.  Mae  yn  dda 
i iachau  clwyfau  allanol  neu  fcwnol,  ysigdod,  neu  i ladd 
llyngyr.  Ond  ei  yfed  neu  ei  chwistreilu  i mew'n,  mae  yn 
effeithiol  iawn  i esmwythau  yr  ymy.sgaroedd  pan  deimler 
cymelliad  mynych  i fyned  i'r  ystol  heb  allu  carthu  dim 
allan.  Mae  y dail  îr  wedi  eu  hysigo  a’u  gwneuthur  yn 
blastyr,  yn  nodedig  i atal  y gwaed  i redeg  o archoH  newydd 
ei  g\vneuthur,  ac  i’w  iachau.  Dywed  Fliny  fod  sudd  y 
Hysieuyn  hwn,  ond  ei  gymeryd  mewn  gwin  a Haeth,  yn 
feddyginiaeth  anffaeledig,  braidd,  rhag  chwydd  yn  y cernau, 
y lx)chau,  a’r  gwddf,  ac  na  bydd  i’r  rhai  a’i  cymeront  gael 
eu  blino  gan  y clefyd  hwnw  eilwaith. 

Bawm,  Gwen^rnddail,  Gwenynog,  Llysiau 
Gwenyn.  —Balm. 

M.\k  y Hysieuyn  hwn  yn  un  o breswylwyr  yr  ardd,  ac  yn 
ddigon  adnabyddus  i bawl),  fel  nad  oes  eisiau  ei  ddarlunio. 
Mae  yn  dda  hynod  i gryfhau  natur  a fyddo  wedi  Hesgau, 
yn  adfywio'r  meddwl,  yn  Hawenhau  y galon,  ac  yn  feddyg- 
iniaeth  rymus  rhag  Hewygon,  yn  gyru  ymaith  feddyliau  a 
dychymygion  pruddglwyfus,  ac  yn  peri  cwsg  esmwyth 
trwy  yru  ymaith  darth  afiach  o’r  ymenydd,  yr  artcriau,  y 
galon,  a’r  gwaed.  Yn  allanol,  a’i  friwio  yn  ir  gyda  halen, 
gwellha  bob  math  o chwydd  caied  yn  y cnawd  ; ac  fe  lanha 
hen  glwyfau  pwdr,  ac  a esmwytha  y gymalwst.  Mae  yn 
Hysieuyn  hoHol  ddiniwed : gelíwch  ei  ddefnyddio  fel  tea, 
ac  efe  a wna  i chwi  lawer  o les. 


24 


Benfelen,  y Orreulys.—Groundse/. 

Ch\vyn  cryn  adnabyddus  yw  hwn,  yn  nghylch  wyth  mod- 
fedd  o uchder : y gorsen  yn  werdd  a llwydaidd,  tua’r  pen  yn 
agor  yn  ganghenau,  ac  arni  ddail  culion  gwyrddion,  a’u 
hymylau  yn  fylchog,  rywbeth  yn  debyg  i ddaií  derw,  ond 
yn  Ilai,  ac  yn  grynion  yn  y blaen.  Blodau  melynion 
bychain  sydd  iddo,  yn  tyfu  mewn  math  o gwpanau  hirion 
yn  mlaen  y gorsen  a’i  changhenau.  Bychan  iawn  yw  y 
gwreiddyn,  a derfydd  yn  fuan ; ond  cyfyd  y Ilysieuyn  cyn 
hir  eilwaith  oddiwrth  yr  hadau  a syrthiant  oddiar  y cangau, 
fel,  os  caiff  lonydd,  y gellir  ei  weled,  o leiaf,  ddwywaith  yn 
y flwyddyn,  yn  blodeuo  ac  yn  hadu. 

Tyfa  ar  ben  hen  furiau,  wrth  eu  gwaelod,  ar  hen  gar- 
neddau,  ac  yn  enwedig  mewn  gerddi.  Dywedir  ei  fod  yn 
feddyginiaeth  ragorol  rhag  unrhyw  glefyd  y byddo  gwres 
wedi  ei  achosi,  yn  mha  ran  bynag  o’r  corph  y byddo,  a 
gellir  ei  ddefnyddio  gyda  diogelwch  mawr.  Pair  chwydiad 
os  bydd  y cylla  yn  annhymerus ; os  na,  gweithia  fel  carth- 
iedydd  mwynaidd  ac  araf.  Mae  yn  rhinweddol  i ddofi 
gwres  gormodol  yn  y rhanau  mewnol : gw'eithia  yn  nerthol 
a chyflym.  Ond  cymeryd  ychydig  o’r  sudd  mewn  gwin, 
gwna  les  i symud  y clefyd  melyn,  ac  i rwyddhau  rhediad  y 
dwfr ; mae  yn  effeithiol  iawn  i weithio  ymaith  y graian  o’r 
arenau.  Mae  plastyr  wedi  ei  wneuthur  o’r  Ilysieuyn  wedi 
ei  ferwi,  yn  beth  rhagorol  i iachau  poen,  chwydd  yn  mronau 
gwragedd,  neu  mewn  unrhyw  le  arall  ar  gorph  dyn  neu 
ddynes.  Gwna  dwfr  distylledig  o’r  Ilysieuyn  hwn  y gwell- 
iadau  a nodwyd  Ilawn  cystal,  yn  enwedig  poethder  yn  y 
llygaid  a fyddo  wedi  ei  achosi  gan  rediad  gormodol  Ilynoedd 
y pen  iddynt.  Byddai  isgell  y Ilysieuyn  yn  dda  iawn  i’w 
roi  yn  uniongyrchol  ar  ol  cael  anwyd ; byddai  yn  debyg  o’i 
weithio  ymaith,  oblegyd  mae  yn  garthiadawl,  chwysawl,  a 
chyfogawl : ond  ni  ddylid  ei  roddi  yn  fewnol  i ddynion 
gweinion.  Mae  yn  dda  hynod  a’i  guro  am  ben  hen  floneg 
hyd  oni  byddo  yn  eli,  i’w  roi  wrth  bob  math  o chwydd  a 
chornwydydd,  ac  i dori  y felon. 

Bengaled.  — Knaptveed. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  driganydd  y maes  gw'yllt,  yn  tyfu 
mewn  hen  wndwnydd  sychion,  ac  ochrau  caeau  ŷd.  Mae 


25 


iddo  Iwyn  o ddail  llwydion  hirion  blewog,  ac  os  bydd  y 
ddaear  yn  weddol  o frâs,  maent  yn  rhwygiadau  i’r  asen 
ganol,  ond  ar  dir  llwm  nid  oes  ynddynt  ddim  toriadau. 
Mae  amry'wiol  lysiau  o’r  genhedlaeth  hon  yn  gwahaniaethu 
fel  y byddo  y tir.  Mae  ei  gjrs  yn  gr>nion  ac  yn  gelyd ; ac 
oblegyd  eu  caledwch,  maent  yn  cael  eu  gadael  ar  ol  gan  yr 
anifeiliaid.  (îwelir  hen  Iwyni  o Bengaled  wcdi  crino  ar  y 
caeau  yn  yr  Hydref.  Mae  y blodau  yn  ymagor  mewn  math 
o ben  crwn  du  o liw  poq)hor.  Meddyliaf  fod  j)ob  un  yn  ei 
adnabod  yn  awr ; ond  y pwnc  nesaf  yw  ei  rinwedd.  Mae 
yn  llysieuyn  tra  rhinweddol  i attal  pob  math  o lifiadau  o’r 
corph,  yn  attal  gwaed  o’r  gcnau  neu’r  firoenau,  ac  >ti  fedd- 
yginiaeth  hynod  rhag  y dolur  rhydd.  Y fibrdd  i’w  ddef- 
nyddio  yw  rhoddi  dwfr  l)crwedig  arno,  a’i  yfed  fel  tê.  Yn 
allanol  fe  iacha  archollion  hen  a diweddar,  fe  attal  waed  o 
archoll  newydd,  ac  fe  sych  hen  glwyfau  ar  y coesau,  trwy 
yfed  ei  dé,  a’i  osod  yn  sugaelhan  ar  y clwyf. 

Berwr  yr  ardd. — Garden  Cresses. 

Pi,ANHir.YN  cyfircdin  mewn  gerddi,  yr  hwn  a godir  i’w 
ddefnyddio  fel  bwyd-lysiau.  Mae  tua  dwy  droedfedd  o 
uchder  ; y gorsen  yn  gron  a chref,  o liw  gwyrddlas,  ac  arni 
flodau  bychain  gwynion.  Y daii  sydd  yn  codi  oddiar  y 
gwraidd  a fwyteir ; mae  y dail  hyn  yn  fawrion  ; byddai 
bwyta  llawer  o honynt  yn  llesiol  iawn  i buro  y gwaed,  a 
gwclla’r  clefri  poeth  (scumy). 

Berwr  y Dwfr,  Berwr  y Fíÿnonau. — ìí  ater  Cresses. 

Mae  y llysjeuyn  hwn  yn  driganydd  y maes  gwyllt,  yn  hoffi 
flTynonau  a'’phyllau  o ddwfr  gloyw  ; corsen  bedair  ochrog,  a 
dail  bychain  yn  llawn  bylchau  a thoriadau,  a blodau  mân 
yn  dyfod  allan  tua  blaen  y gorsen  o liw  gwyn.  Mae  hwn  yn 
hynod  o iachus  i’w  fwyta  yn  y Gwanwyn  a’r  Haf ; yn 
awchu  y cylla,  yn  cryfhau  yr  ymysgaroedd,  yn  glanhau  y 
gareg  o’r  arenau,  yn  puro  y gwaed,  ac  yn  gwelìa  y llwg 
(smny).  Pawb  a cw^llysiont  gael  iechyd  da  yr  Haf, 
dylent  fwyta  llawer  o hono  yn  y Gwanwyn,  i yru  ymaith 
efleithiau  drwg  y (ìauaf.  Gellwch  ei  ddefneddio  y fíbrdd 
y mynoch : byddai  cawl  o hono  yn  rhinweddol  iawn  i’r 
dybenion  a nodwyd. 


2Ó 


Berwr  y Fam,  Berwr  y Fammog,  Berwr  y 
Torlanau,  Berwr  Caersalem,  Berwr  y Gauaf. — 
Winter  Cresses,  Rock  Gentle,  or  Rock  Gallant,  Carlock. 

Mae  corsen  y llysieuyn  hwn  o liw  gwyrdd  du,  yn  wydn,  yn 
hawdd  i’w  phlygu  ond  ddim  i’w  thori ; egyr  yn  amrywiol 
o ganghenau.  Mae  iddo  weithiau  amrywiol  o gyrs,  a’r 
rhai  hyny  yn  llawn  canghenau,  ar  y rhai  y tyf  dail  hirion 
geirwon,  a’u  hymylau  yn  fylchog  iawn  gan  mwyaf,  o liw 
gwyrdd  gwan.  Mae  blodau  melynion  bychain  iddo,  yn 
tyfu  yn  y dywysenau  hirion  ar  flaen  y cyrs,  ac  yn  tori  allan 
yn  raddol.  Mae  hadau  ar  fôn  y gorsen  pan  fo  blodau  ar  ei 
blaen.  Mae  i’w  weled  yn  gyffredin  yn  ymyl  cloddiau,  ac 
weithiau  mewn  meusydd : blodeua  tua  mis  Gorphenaf. 

Mae  yn  feddyginiaeth  ragorol  yn  lioll  anhwylderau  y 
ddwj'fron  a’r  ysgyfaint,  a chrygni : mae  rhai,  trwy  yfed  ei 
drwyth  dros  ychydig  o amser,  wedi  cael  adferiad  i’w  llais 
pan  wedi  ei  golli  yn  llwyr,  a’u  hysbrydoedd  wedi  myned  yn 
llwyr  hefyd.  Mae  ei  sudd,  wedi  ei  wneuthur  yn  gyflaith 
( syrup ),  gydag  ychydig  o fêl  a siwgr,  yr  un  mor  effeithiol 
i’r  dybenion  hyn,  ac  i wella  peswch  a diffyg  anadl.  Mae 
clyster  wedi  ei  wneuthur  o hono  yn  beth  rhagorol  i wella’r 
clefyd  melyn,  yr  eisglwyf,  poen  yn  y cefn,  y Iwynau,  y bol, 
ac  i esmwytho  y coluddwst.  Dywedir  fod  ei  hadau  yn 
feddyginiaeth  nodedig  rhag  gwenwyn,  a phoen  y cymalau. 
Nid  oes  g^vell  llysieuyn  yn  tyfu  na  hwn  i buro  y gwaed,  yr 
hwn  yw  prif  egwyddor  bywyd,  ac  felly  i weithio  allan  o’r 
cyfansoddiad  bob  afiechyd  teuluaidd,  megys  y manwynion, 
a hen  glwyfau  a fyddo  yn  y coesau,  ac  i awchu  y cylla  at 
f«7d.  Mae  digon  o hono  i’w  gael  ddechreu  yr  Haf  mewn 
hen  gaeau  llafur,  a llawer  ormod  yn  ol  barn  yr  amaethwr, 
gan  ei  fod  ymron  mogi  yr  egin  weithiau.  Y mae  yn  eithaf 
diniwed  gellwch  fod  yn  eofn  arno. 

Blodau  ammor. — Amaranthus,  or  Love  Hotver. 

Gan  ei  fod  yn  tyfu  mewn  gerddi,  adwaenir  ef  yn  gj'ffredin. 
Mae  ei  gorsen  yn  fraith,  tua  throedfedd  a hanner  o hyd,  yn 
gochlyd  tua’r  bôn,  yn  llyfn,  ac  yn  ymranu  tua’r  pen  yn 
ganghenau  bychain.  Mae  arni  ddail  llydain  gwyrddgoch ; 


27 


mac  y blodau  yn  hrj'dferth  iawn,  yn  sypynau  gj’da’u 
gilydd,  yn  gochlyd,  ond  heb  arogl.  Ond  eu  hysigo  ceir  sudd 
o honynt  o’r  un  lliw  ; cadwant  eu  lliw  dros  gryn  amser 
wedi  eu  casglu  ; y blodau  yn  ddu  a dysglaer.  Mae  yn 
parhau  yn  ei  flodau  o Awst  hyd  nes  ei  orchfygu  gan  y rhew. 
Gwna  y blodau  attal  y gwaed  i redeg  o’r  trwyn  neu  archoll ; 
gwellhant  hefyd  glefyd  y gwaed. 

Blodau  y brenin.— 

Blodeuyn  cyffredin  mewn  gerddi,  defnyddiol  yn  gystal  a 
hardd  iawn.  Nid  y rhai  cyfTredin  dwbl  yw  y rhai  a ddef- 
nyddir  fel  meddyginiaeth — gelwir  y rhai  hyn  yn  rhai 
benyw  ; y rhai  gwrryw,  i’r  rhai  y mae  dail  sengi,  y\v  y 
rhai  priodol.  Maent  yn  tyfu  tua  dwy  neu  dair  troedfedd  o 
uchder ; y gorsen  yn  gron,  rhychiog,  a changenog  ; y dail 
o Uw  gwyrdd  tyw^ll,  y blodau  yn  fawTÌon,  glasgoch,  yn 
dyfod  allan  yn  mlaenau  y cyrs,  yn  gynwysedig  o buinp  neu 
chwech  o ddail  llydain,  ac  amrywiol  o edafedd  melynion 
iddynt.  ’l'yr  y blodau  allan  tua  Mai. 

Älae  i’r  rhai  menywaidd  yr  un  rhifedi  o gy'rs,  a mwy  o 
ddail  arnynt  na'r  rhai  gwrry’waidd  ; y dail  yn  llai,  ac  yn 
fylchog.  Mae  arogl  cryf  iawn  gan  y blodau,  maent  yn  llai 
ac  yn  fwy  glasgoch  nac  eiddo  y Ilall.  Bernir  mai  y rhai 
gwrrywaidd  sydd  oreu  i wrrywiaid,  a’r  menywaidd  sydd 
oreu  i fenywod,  ac  mai  y gwreiddiau  sydd  fwyaf  rhin- 
weddol,  yn  ne.saf  y blodau  : ac,  yn  olaf,  y dail.  Mae  trwyth 
wedi  ei  wneuthur  o’r  gwreiddiau,  tnvy  roi  dwfr  Iierwedig 
arnynt,  yn  rhinweddol  iawn  i wella’r  gloesion  (falling 
sicMtuss),  ond  ei  gymeryd  y jx:th  olaf  y nos  a’r  cyntaf  y 
borcu  dros  amrywiol  o ddyddiau,  cyn  ac  ar  ol  Ilawn  Iloer. 

Breuhinllys  Dof. — Garden  Bazil  or  Sweet  Bazil. 

Li-ysieuyn  bychain  yw  hwn,  a berthyna  yn  naturiol  i 
wledydd  mwy  cynes,  ond  sydd  anaml  yn  ein  gcrddi  ni. 
Nid  oes  iddo  yn  gyífredin  ond  un  gorsen ; ac  arni  amry'wiol 
o ganghenau,  dwy  ddalen  yn  mhob  cymal  o liw  glas  goleu, 
o holltiadau  bychain  yn  yr  ymylau ; a blodau  gsvynion 
bychain  iddo,  yn  sefyll  ar  flaen  y cyrs,  yn  dywysenau  hirion. 
Mae  y gwreiddyn  yn  darfod  yn  ncchreu  y gauaf,  ac  felly 


28 


rhaid  ei  hau  o newydd  bob  blwyddyn ; ni  wiw  ei  hau  yn 
gynar  gan  mai  llysieuyn  tyner  ydyw.  Mae  i’r  holl  blanhig- 
yn  arogl  hyfryd  neillduol.  Mae  trw'yth  wedi  ei  wnenthur 
o’r  llysieuyn  hwn  yn  îr,  yn  beth  rhagorol  iawn  i symud 
rhwystrau  yn  yr  ymysgaroedd  a llwybrau  y dwfr,  ac  i sy- 
mud  y clefydau  a achosir  gan  y rhwystrau  hyn.  Mae 
plastyr  o hono  yn  effeithiol  iawn  i sugno  gwenwyn  o gnawd 
ar  ol  rhwygiad  cacwn,  &c.  Dywedir  na  wna  efe  a’r  Rue 
dyfu  yn  ymyl  eu  gilydd  : mae  y Rue  yn  gymaint  gelyn  i 
wenwyn  ag  un  llysieuyn  ag  sydd  yn  tyfu. 

Bloneg  y Ddaear,  Rhwymyn  y Coed,  Eirin 
Gwion,  Grawn  y Perthi,  Pederau’r  Gath,  y 
Winwydden  Wyllt,  Pys  y Ooed,  Erflnen  Fair 

— Briony. 

Maic  y llysieuyn  hwn  yn  un  o drigianyddion  y maes,  ac  yn 
hoffi  y perthi.  Mae  ei  gorsen  yn  dyner  a gwanaidd,  yn 
cordeddu  ac  yn  ymgj'nal  wrth  y berth — y dail  yn  fawrion 
— blodau  gftynion,  pump  dalen  yn  mhob  un,  fel  seren,  a 
chnwd  da  o rawn  yn  dyfod  allan  tua  blaen  y gorsen,  yn 
gochion  pan  yn  addfed.  Mae  y gwreiddyn  yn  wýn,  yn 
fras,  ac  yn  fawr,  a gorchwyl  lled  anhawdd  yw  i chwi  fyned 
yn  îs  nag  ef.  Mae  y llysieuyn  hwn  yn  rhy  ber)'glus  i’w 
gymeryd  yn  fewnol,  heb  i ryw  feddyg  g^yybodus  ei  lareiddio 
â rhyw  gyffyriau  ereill.  Ond,  yn  allanoí,  gwna  rhyfeddod- 
au  mewn  hen  boenau  cyndyn,  ac  ysigiadau,  gw'aew  yn  y 
cymalau,  oddiwrth  anwyd ; mae  yn  g\vella  hen  glwyfau 
aflan,  y cornw^d  gwyllt,  y crach,  a’r  gwahanglwyf.  Y 
ffordd  oreu  i’w  ddefnyddio,  y^v  iro  y manau  ag  y byddo 
gwaew  ynddynt  â darn  o’r  gsvreiddyn,  a phwyo  ychydig  o 
hono  gyda  bloneg  i’w  roi  ar  hen  glwyfau.  Mae  sudd  y 
grawn,  pan  yn  addfed,  yn  gwella  y darddwden  ar  y croen, 
wrth  ei  iro  ynddo. 

Bresycli  yr  Yd,  Mwstard  Gwyllt.— or 
Hedge  Mustard. 

Mak  y gorsen  yn  droedfedd,  ac  weithiau  yn  ddwy  droedfedd, 
o hyd,  ac  arni  ddail  geirwon  ac  iddynt  ymylau  bylchog,  yn 


Spihoutrd 


Tansty 


29 


debyg  i ddail  erfin  ; ond  gan  ei  fod  mor  adnabyddus,  ac  yn 
ein  gerddi,  ni  raid  bod  yn  fanol  yn  y darluniad  o hono. 
Mae  ei  wreiddiau  yn  fychain,  ac  yn  darfod  bob  blwy’ddyn, 
Mae  y llysieuyn  hwn  yn  tyfu  mewn  hen  gaeau  llafur  a 
fyddo  yn  raron  eu  gyru  maes ; ac  weithiau  yn  goresgyn  yr 
holl  gae.  Maent  yn  llai  o faintioli  na  MwsLird  y gerddi, 
a’r  dail  yn  arwach.  Maent  yn  blodeuo  yn  gynar  yn  mis 
Mehefin,  nes  y bo  yr  holl  gae  yn  ymddangos  yn  felyn  gan- 
ddynt.  Nid  oes  gwell  llysieuyn  yn  tyfu  na  hwn,  i buro’r 
gwaed  yn  nechreu’r  hâf,  ac  i arilwys  o’r  corph  bob  hylif 
drwg  ; i sychu  hen  glwyfau  ag  y fyddo  yn  rhedeg,  i ymlid 
ymaith  bob  math  o wanegon  o’r  coluddion,  yr  ochrau,  y cefn, 
a’r  cymalau.  Mae  yn  awchu  y cylla  at  fw^d,  yn  gwella  y 
peswch  a’r  crygni  mwyaf  cyndyn,  pe  bai  y llais  w'cdi  ei 
golli  yn  lân.  Mewn  gair,  mae  yn  rhoi  bywyd  a hwyl  ne- 
wydd  i’r  hen  gyfansoddiad  fyddo  wedi  methu.  '^I’onYch  y 
brig  a’r  blodau  ymaith,  a defnyddiwch  eu  tê. 

Mae  plastyT  o’r  hadau  yn  beth  efieithiol  rhyfeddol  i dyTiu 
darnau  o esgym  a phethau  cyflelyb  o’r  cnawd.  Mae  yr 
hadau  yn  llesiol  iawn  i symud  yniaith  drymder  yr  hunglwyf, 
ond  eu  defnyddio  yn  few'nol  neu  yn  allanol,  rhwbio  )t 
arleisiau  a’r  talcen  â hwynt ; maent  hefyd  yn  bywhau  yr  ys- 
br)’doedd,  ac  yn  puro  yr  ymenydd  trwy  bcri  tisian.  Maent 
hefyd  yn  tynu  i lawr  lynoedd  glydiog  ag  sydd  yn  disgyn  ar 
yr  ysgyfaint  a’r  ddwryfron  ac  yn  peri  peswch,  ond  eu  cy- 
mery’d  yn  gymysgedig  â mêl.  Mae  tnvyth  o’r  hadau,  wedi 
ei  wneuthur  â gwin,  yn  cynhyrfu  y dwfr,  ac  yn  gwrth- 
wynebu  gw’cnwyn,  ond  ei  gymery’d  yn  bry’dlon.  Mae  yn 
cyfnewid,  lleihau,  ac  yn  gwella  pangau  oerion  y cryd,  ond 
ei  gymeryd  ychydig  cyn  y dechreuont.  Gw’na  esmw)Tho 
clefyd  y ddueg,  a phoen  yn  yr  ymysgaroedd.  Ond  ei  droi 
yn  y genau,  gwna  adfer)’d  yr  archwaeth  pan  fyddo  wedi  ei 
golli : oddiallan,  g^vna  ostwng  chwydd  yn  y gwddf ; mae 
hefyd  yn  llae.su  poen  yn  y cymalau.  Defnyddir  ef  hefyd 
yn  aml  i godi  chwysigl  (blisíer),  er  esmwytho  i>oen  yn  yr 
ochrau,  y Iwy  nau,  yr  ysgwyddau,  a rhanau  eraill  o’r  corph 
Mae  yn  effeithiol  iawn  i atal  y gwallt  i syrthio  ymaith,  ac  i 
symud  sythdod  o’r  gwddf.  Mae  dw'fr  distylledig  y llysieuyn 
hwn  pan  yn  ei  flodau,  yn  cael  ei  yfed  yn  aml  i iachau  y 
clefydau  a nodwyd,  ac  i olchi  y genau  pan  byddo  yr  arch- 
waeth  wedi  ei  golli. 


D 


3° 


Briallu,  Dail  y Dewbanog. — Primroses. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  gyfaill  mawr  i’r  gewynau  ; felly,  os 
bydd  g\vendid  a chryndod  mewn  aelod,  gwna  ddaioni 
annhraethol.  Byddai  yn  dda  i ddynion  sydd  yn  dueddol  i’r 
parlys  ei  ddefnyddio  yn  fynych.  Hefyd,  mae  yn  dda  rhag 
pigiadau  yn  yr  ochrau,  os  cymerwch  ddyrnaid  o’r  llysieuyn 
hwn,  a’r  un  faint  o chwerwlys  ( Wor7tiwood ),  a’u  rhoi  ar  y tân, 
rhwng  dwy  lechen  gareg,  nes  y poethont  yn  dda,  a’u  rhoi 
yr  ochr  y byddo  poen  ynddi,  a gorwedd  arnynt  yn  y gwely ; 
os  gwynt  fydd  yno,  byddant  yn  sicr  o’i  chwalu,  ond  os 
fflameg  ( inflamniation ) fydd  yno,  ychwanega  y poen ; ac 
felly  bydd  raid  i chwâ  ymofyn  am  feddyginiaeth  arall. 

Brigau  y Twyuau,  y Felynllys,  Llysiau’r  Oower. 

— Cheese  Runnet,  Lady's  Bedstraw,  Wild  Rosemary. 

Mae  i’r  llysieuyn  hwn  amrywnol  o gyrs,  llwyd-ddu,  sythion, 
tua  llathen  o hyd.  Maent  weithiau  yn  tori  allan  yn 
amrj'wiol  o ganghenau,  allan  o gymalau,  ac  amrywiol  o ddail 
teg  ar  bob  un  o honynt.  Yn  mlaenau  y canghenau  tyfa 
llawer  o dy^yysenau  o flodau  melynion  agos  iawn  i’w  gilydd, 
o’r  cymalau,  yn  bedair  dalen  bob  un,  ac  iddynt  arogl  cryf, 
ond  ddim  yn  anhyfryd.  Hadau  duon  bychain  sydd  iddo, 
yn  un  a’u  gilydd,  yn  gj'ffredin.  Mae  y g^vreiddyn  yn  goch, 
ac  w'rtho  lawer  o edau  bychain,  y rhai  a gymerant  afael 
gadarn  iaw'n  yn  y ddaear.  Plyga  y canghenau  ychydig  tua’r 
ddaear,  a chymer  y canghenau  w'raidd,  trwy  yr  hyn  y mae 
yn  cynyddu  yn  rhwydd.  Mae  yn  tyfu  mewn  lleoedd  sychion 
a gwlybion,  ac  yn  ymyl  cloddiau.  Mae  yn  gyffredin  yn 
blodeuo  yn  Mai,  ac  yn  hadu  yn  Gorphenaf  ac  Awst. 

Mae  trwyth  o hono  yn  effeithiol  iawn  i dori  a symud  y 
gareg,  i gynhyrfu  y dwfr,  i atal  gwaed  o’r  tu  few'n,  a iachau 
archollion  mewnol.  Mae  y Ilysiau,  neu  y blodau,  wedi  eu 
hysigo  a’u  gosod  yn  y ffroenau,  yn  eu  hatal  i waedu.  Ond 
defnyddio  y trwyth  yn  dwym,  ac  iro  y cymalau  wedi  hyny 
ag  enaint,  g\vna  hyny  wella’r  crach  a’r  crafu  ar  blant;  ac 
mae  y Ilysieuyn  a’r  blodau  gw'ynion  yn  rhyfeddol  o dda  at 
ystwytho  y gewynau,  y gwythi  a’r  cymalau,  a’u  cryfhau  ar  ol 
blinder  trwy  deithio. 


31 

Mae  math  arall  o’r  llysieuyn  hwn  ag  sydd  yn  gryn  gyffredin, 
yn  dwyn  blodau  gwynion,  fel  y mae  yr  un  a nodwyd  yn  dwyn 
rhai  melynion;  mae  ei  ganghenau  mor  weinion,  fel,  oddi- 
eithr  iddynt  gael  eu  cynal  gan  y perthi,  gorweddant  ar  y 
llawr.  Mae  dail  hwn  ychydig  yn  fwy  na  rhai  yr  un  a 
nodwyd : nid  yw  ei  flodau  gwbl  mor  aml ; mae  rhinweddau 
y naill  a’r  llall  yn  gyffelyb. 

Briw  y March,  Oas  gan  Gythraul,  Llysiau’r 
Hudol,  y Dderwen  Fendigaid,  y Ferfaen.— 

Vervain. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  un  o breswylwyr  gwyllt  y maes,  ac 
i’w  ganfod  yn  fynych  yn  ymyl  llwybrau  ac  ochrau  ffyrdd,  dail 
lled  fawr,  yn  llawn  bylchau  a thoriadau,  yn  debyg  i ddail 
derw  ; corsen  eiddil  yn  rhanu  yn  fàn  ganghenau  tua’r  blaen  ; 
tua  blaen  y canghenau  mae  blodau  bychain  yn  dyfod  allan  o 
liw  glaswyn ; nid  yw  yr  holl  bbinhigyn  yn  ein  gwlad  ni  jtí 
gyffredin  ond  prin  troedfedd.  Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn 
enwog  mewm  rhinweddau ; yn  feddyginiaeth  rymus  yn  an- 
hwylderau  y rhyw  fenyw'aidd  trwy  ei  effeithiau  sych  a chynes; 
mae  yn  agor  rhwystrau,  yn  glanhau  ac  yn  iachau  yr  holl 
gyfansoddiad  : yn  gwella  y clefyd  melyn,  y dyfrglw'yf,  a’r 
gymalwst,  ac  yn  lladd  Ilyngyr.  Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn 
puro  a bywiogi  prif  egw^ddor  bywyd,  sef  y gwaed,  a thrwy 
hyny  yn  cryfhau  y cylla,  yr  afu,  y ddueg,  yr  arenau,  a’r 
bledren,  yn  esmwythau  y diffyg  anadl  a’r  peswch,  ac  yn 
treulio  y gareg  o’r  hledren ; ond  yn  nghlefyd  y brenin  mae 
efe  yn  gwneud  rhyfeddodau,  trwy  weithio  o’r  gwaed  yr  hylif 
a’i  hachosa.  Byddai  yn  dda  ei  osod  yn  bwltis  wrth  y clwT^fau 
yn  allanol ; mae  yn  dda  hefyd  rhag  brathiad  nadredd  a phob 
crcadur  gwenwynig,  yn  dda  rhag  clefydau  cydiadol  a’r  cry’d  ; 
y ffordd  oreu  i’w  ddefnyddio  yw  ei  yfed  fel  tê.  Mae  yn 
hollol  ddiniwed,  ac  yn  Ilysieuyn  iachus  i bawb.  (jdlwch  fod 
yn  ëofn  arno.  Tywelltwch  chwart  o ddwfr  berwedig  ar 
ddyrnaid  o hono,  ac  yfwch  ef  wrth  eich  pleser. 

•Mae  y dail  wedi  eu  hysigo,  neu  ei  sudd  wedi  ei  gymysgu 
â finegr,  yn  rhinweddol  iawn  i lanhau  y croen,  a symud 
ymaith  frychau  a chomwydon,  neu  unrhyw  anffurfiwch 
cyffdyb  a fyddo  ar  y croen  ar  unrhj-w  ran  o’r  corph.  Mae 


32 


dwfr  distylledig  y llysieuyn  hwn  pan  yn  ei  lawn  nerth,  ond 
ei  ddiferu  i’r  llygaid,  yn  eu  glanhau  oddiwrth  bilenau, 
cymalau,  a niwl  a fyddo  yn  tywyllu  yr  olwg,  ac  yn  nodedig  i 
gryfhau  gewynion  y llygaid.  Mae  y dwfr  a nodwyd  yn 
rhinweddol  i iachau  y clefydau  a enwyd,  ond  ei  ddefnyddio 
naill  ai  yn  fewnol  neu  yn  allanol,  pa  un  bynag  a fyddo  y 
cornwydon  neu  y clwyfau  yn  hen  neu  yn  newydd.  G^yyddys 
fod  y gwreiddiau  wedi  eu  sychu  a’u  dirisglio,  yn  feddyginiaeth 
rinweddol  iawn  i iachau  y llwg,  a’r  manw'ynion  yn  eu 
dechreuad,  ond  eu  rhwymo  wrth  bwll  y cylla. 

Briwydd  Wen. — Madder. 

Lly.sieuyn  garw,  heb  fawr  prydferthwch  yn  yr  olwg  arno 
yw  hwn,  yr  hwn  a wrteithir  yn  benaf  er  mwyn  ei  wreidd- 
iau,  y rhai  a ddefnyddir  gan  lliw-wyr,  ac  mewn  meddygin- 
iaeth.  Mae  y gorsen  yn  betryal  a gwan,  tua  throedfedd  a 
hanner  o hyd  ; y canghenau  yn  fynych  yn  ymlusgo  ar  hyd 
y llawr,  ac  yn  llawn  o gymalau.  O bob  un  o’r  cymalau  hyn 
tỳr  allan  amrywiol  o ddail  hirion  culion,  o liw  gwyrdd  tywyll. 
’Tua’u  blaenau  tỳr  allan  amrywiol  o flodau  melyn^yyn,  ac  ar 
ol  y rhai  hyny  daw  allan  benau  bychain  crynion,  gwyrddion 
ar  y cyntaf ; deuant  yn  gochion  wedi  hyny,  ac  yn  ddu  pan 
addfedont : yn  y rhai  hyn  y mae  yr  had.  Nid  yw  y 
gwTeiddyn  yn  fawr  iawn,  ond  yn  dra  hir,  gan  redeg  ddwy 
neu  dair  troedfedd  i’r  ddaear ; lleda  i amrywiol  o ffyrdd,  ac 
mae  yn  goch  pan  fyddo  newydd  ei  godi  o’r  pridd.  Codir  ef 
mewn  gerddi  a meusydd,  o herwydd  ei  fod  mor  ddefnyddiol : 
blodeua  tua  diw'edd  yr  Haf,  ac  addfeda  yr  had  yn  fuan  wedi 
hyny. 

Gwna  trwyth  o’r  gwreiddiau  îr  weithio  yn  araf  trwy  y 
dwfr  ; ac  mae  mewn  modd  nerthol  iaw'n  yn  symud  rhwystrau 
yn  yr  afu  a’r  ddueg ; ac  mae  felly  yn  feddyginiaeth  werth- 
fawr  iawn  i wella’r  graianwst  a’r  clefyd  melyn.  Mae  yn 
effeithiol  rhyfeddol  i iachau  y parlys  ac  ysigdod  mew'nol  neu 
allanol,  am  hyny  mae  yn  werthfawr  iaw'n  i’w  roi  mewn 
diodydd  i wellhau  arçhollion.  Mae  y gwreiddiau  i gael  eu 
berwi  mew'n  g\vin  neu  ddwfr,  fel  y byddo’r  achos  yn  gofyn, 
at  yr  holl  dybenion  a nodwyd ; a rhaid  gosod  rhyw  gy- 
maint  o fêl  neu  siwgr  yn  (y  trwyth  wedi  hyny.  Mae  yr 


33 


hadau,  ond  eu  cymeryd  mewn  finegr  a mêl,  yn  iachau 
chwydd  a chaledwch  yn  y ddueg.  Gellir  gwneuthur 
meddyg-olch  (fomeníation ) â’r  dail  a’r  canghenau  i symud 
rhwystrau  yn  y mynedfeydd  mewnol.  Ond  ysigo  y dail  a’r 
gwreiddiau  a’u  gosod  wrth  unrhyw  ran  o’r  corph  lle  y byddo 
brychni,  gwnant  ei  symud  ymaith,  a glanhau  y cnawd. 

Bronwerth,  Llawenlys,  Gles^m. — Common  Borage. 

Llysieuyn  garw,  lled  gyífredin  ’mewn  gerddi,  yw  hwn,  ag 
iddo  flodau  gleision  prydferth.  Mae  tua  dwy  droedfedd  o 
uchder ; y cyrs  yn  dewion,  crynion,  tyner,  a blewog ; y dail 
yn  hirgul,  geirwon,  rhychiog,  a blewog  oll  drostynt.  Dywedir 
ei  fod  yn  rhinweddol  i wneuthur  cysurlyn  ; ond  anfynych  ei 
defnyddir  yn  awr  yn  feddyginiaethol. 

Brwysgedlys.— Cörm«ẃr 

Planhigyn  bychan  )rw  hwn  a wrteithir  yn  Ffrainc  a’r 
Almaen  er  mwyn  ei  hadau.  Mae  yn  nghylch  dwy  droed- 
fedd  o uchder,  a sypynau  o flodau  gwynion  neu  gochion  ar 
flaenau  y cyrs.  Mae  y cyrs  yn  grynion,  sythion,  a chau,  a 
bywyn  ynddynt.  Yr  hadau  yn  unig  ddefnyddir.  Pan  yn 
îr  arogla  y llysieuyn  hwn  yn  anhyfrj’d  iawn ; ond  pan  wedi 
sychu,  mae  ei  arogl  yn  ddymunol  iawn.  Mae  yr  hadau  yn 
efíeithiol  iawn  i wasgaru  gwynt ; maent  yn  cynhesu  ac  yn 
cryfhau  y cylla,  ac  yn  hw^lusu  y treuliad.  Maent  yn  dda 
i íaesu  poen  yn  y j>en,  a llonyddu  >t  ymysgaroedd. 

Brymlys,  y Preflys,  Llysiau’r  Ooludd,  Llysiau’r 
Pwding. — Penny  Royal,  Pudding  Grass,  or  Pulial 
Royal. 

Mae  y llysieuyn  hwn,  sef  yr  un  cyffredin,  yn  gryn  adna- 
byddus,  fel  na  raid  bod  yn  fanol  wrth  ei  ddesgrifio.  Nid  yw 
yr  un  sydd  yn  y gerddi  yn  gwahaniaethu  fawr  oddiwrth  yr 
un  sydd  yn  tyfu  yn  wyllt  mewn  tiroedd  gwlybion,  ac  yn 
ymlusgo  ar  hyd  y llawr,  ond  yn  unig  bod  ei  ddail  yn  fwy,  a’r 
gorsen  yn  uwch,  ac  ddim  yn  ymlusgo  cymaint  ar  hyd  y 
ddaear.  Mae  ei  ddail  yn  fychain,  a’r  blodau  o liw  coch 
tywyll,  yn  tori  allan  yn  duswau  o’r  cymalau.  Mae  yn 
blodeuo  yn  misoedd  yr  hàf,  yn  gyffredin  yn  Awst.  Mae  ei 
arogl  yn  gryf,  a’i  flas  i raddau  yn  sur,  ond  ddim  yn  anhyfryd. 


34 


Gellir  defnyddio  yr  oll  o hono  yn  îr  neu  yn  sych  ; ond  mae 
yr  un  sydd  yn  tyfu  yn  wyllt  yn  llawer  cryfach  na’r  un  a godir 
mewn  gerddi.  Mae  yn  effeithiol  iawn  i dyneru  llysnafedd,  a 
chynesu  unrhyw  ran  o’r  corph  wrth  yr  hon  y rhoddir  ef. 
Mae  ei  drwyth  yn  rhinweddol  iawn  i symud  ymaith  blentyn 
marw,  a’r  garw  ar  ol  genedigaeth,  ac  i esmwytho  y duedd  i 
chwydu.  Da  fyddai  cymysgu  ychydig  o finegr  â’r  trw’yth 
cyn  ei  yfed.  Ond  ei  gymysgu  â mêl  a halen,  mae  yn  tyneru 
ac  yn  symud  ymaith  lysnafedd  caled  o’r  ysgyfaint,  yn  puro  y 
gwaed,  ac  yn  bywiocau  yr  ysbr}'doedd.  Ond  cymysgu 
ychydig  o wûn  ag  ef,  mae  yn  gwneuthur  lles  i rai  fyddo  w'edi 
eu  cnoi  neu  eu  brathu  gan  greaduriaid  g^venwynig ; w'edi 
cymysgu  ychydig  o win  â’r  trw^th  hwn,  mae  yn  effeithiol 
iaw'n  i ddadebru  un  a fyddo  w'edi  syrthio  mewn  llew^g,  ond 
ei  ddal  dan  y trwyn,  a’i  godi  at  y ffroenau. 

Wedi  ei  losgi  mae  ei  Iwch  yn  effeithiol  iawn  i gr}'fhau  cig 
y dannedd ; mae  hefyd  yn  rhinw'eddol  iawn  i esmw'ytho 
y gymalwst ; ond  ei  osod  ar  y man  dolurus  nes  y byddo  yn 
cochi,  g^vna  plastyr  o hono  symud  brychni  oddiar  y wyneb. 
Mae  yn  feddyginiaeth  werthfaw'r  iawn  i w'ella’r  afiechyd 
poenus  ac  anhyfryd  hwnw  a elwir  crafu.  Dylid  golchi  y 
cnaw'd  ag  ef  yn  ofalus.  Gwna  y llysieuyn  îr  w'edi  ei  ysigo, 
a’i  osod  mewn  finegr,  lanhau  hen  glwyfau,  a symud  ymaith 
olion  briwiau  ac  ergydion  o gylch  y llygaid,  a phob  drygliw 
ar  yr  wyneb  a achoser  gan  dân.  Ond  ei  ferwi  mewn  gw'in 
gyda  mêl  a halen,  gwna  esmwytho  y ddannodd.  Mae  hefyd 
yn  llonyddu  poen  yn  y cymalau,  ac  yn  cynesu  y man  dolurus, 
ond  ei  rwymo  wrtho,  w'edi  golchi  y lle  yn  flaenorol  â’r  trw'yth 
cynes.  Mae  yn  esmwytho  poen  yn  y pen,  y ddwyfron,  yr 
ymysgaroedd,  a’r  cylla.  Wedi  ei  gymysgu  â mêl,  halen,  a 
finegr,  mae  yn  esmw'ytho  cwlwm  gwythi,  a dirdyniadau  y 
gewynion.  Wedi  ei  ferwi  mewn  llaeth,  mae  ei  drwyth,  ond 
ei  yfed,  yn  effeithiol  iaw'n  i iachau  peswch,  ac  archollion  yn 
y genau.  Mae  y tnvyth,  w'edi  cymysgu  ychydig  w'in  ag  ef, 
a’i  yfed,  yn  llesiol  iawn  i w'ella’r  clefyd  melyn  a’r  dyfrglwyf ; 
poen  yn  y pen  a’r  gewynion,  yn  codi  oddiar  oerfel ; mae 
hefyd  yn  cryfhau  yr  olwg.  Mae  yn  effeithiol  iawn  i symud 
ymaith  drymder  o’r  cyfansoddiad  ; ac  yn  gymysgedig  â blawd 
haidd,  mae  yn  hynod  o rinweddol  i iachau  llosg  tân;  ac, 
.ond  ei  osod  yn  y clustiau,  gw'na  esmwytho  poen  ynddynt. 


35 

Bryttwn,  Llysiau’r  Oyrph. — Souihemwood. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  jt  ardd  : mae  ei  gorsen 
yn  gron,  ac  yn  goedaidd,  yn  byw  dan  rew  blwng  y gauaf ; 
ei  ddail  yn  fân  ac  yn  llawn  toriadau,  yn  debyg  i ddail 
Chwerwlys,  ei  arogl  yn  beraidd ; ac  oblegyd  ei  arogledd 
hyfryd,  mae  llawer  yn  ei  wasgaru  ar  hyd  yr  ystafell  lle  y 
bydd  coq)h  marw,  o herwydd  paham  y galwyd  ef  Uysiau’r 
Cyrph.  Mae  y planhigyn  hwn  o natur  wresog,  ac  yn  dda  i 
chwalu  gwynt,  a phigiadau  yn  yr  ochrau ; i gynhyrfu  y 
dwfr  i redeg,  a glanhau  y gareg,  a rhag  y cwlwm  gwythi. 
Mae  y planhigyn  hwn  yn  wasanaethgar  iawn  yn  allanol,  os 
cuns'ch  ei  ddail  gyda  hen  fltuieg,  i’w  roi  wrth  unrhyw 
fagssTaeth,  i’w  addfedu,  megys  cornwydon  a’r  felon.  Mae 
lludw  y Hysieuyn  hwn  yn  dda  i’w'  wa.sgaru  ar  hen  glw'yfau, 
pan  y byddont  yn  tyfu  yn  rhy  gyflym,  i ddifa  y marw 
ynddynt,  ac  i’w  iachau.  Hefyd,  mae  y lludw  hwn,  a’i 
wncud  yn  eli,  yn  lladd  llau  yn  mhenau  plant,  ac  yn  pjeri  i’r 
gwallt  dyfu  ar  gopa  mocl.  Mae  yn  eithaf  diniwed  i’w 
ddefnyddio  yn  allanol  a mewnol,  ond  ei  fod  wrth  ei  ddef- 
nyddio  yn  fewnol,  yn  dra  ffiaidd  i’r  cylia  ; ond  wrîh  ei  roi 
am  ben  llysiau  creill  ag  a fyddo  yn  well  eu  blas,  gwna  y cylla 
gydymddwyn  ag  ef  yn  burion. 

Dywedir  fod  yr  hadau  wedi  eu  hysigo,  a’u  twymno  mewn 
dwfr  cynes,  ond  yfed  y dwfr,  yn  gwneuthur  lles  mawr  i rai 
fyddo  wedi  tori  eu  llieingig,  neu  yn  cael  eu  blino  gan 
gwlwm  gwy'thi,  dirdyniadau  y gewynion,  ac  anhawsdra  i 
wneuthur  dwfr.  Ond  ei  gymeryd  mewn  gwin,  mae  yn 
feddyginiaeth  nerthol  i gnoad  neu  rwygiad  creaduriaid 
gw'cnwynllyd.  Dywcdir  y ^na  arogl  y llysieuyn  hwn,  wrth 
gael  ei  losgi,  yru  ymaith  seirph  a chreaduriaid  gwenwynllyd 
ereill,  ac  y gwna  iro  a.sgwrn  y cefn  ag  olew  wedi  ei 
wneuthur  o hono,  ychydig  cyn  y byddo  i bangau  y cryd 
gy'mer)'d  dyn,  eu  rhw^stro  yn  effeithiol.  Gwna  plastyr  o 
hono,  ac  ychydig  o afal  rhostiedig  a bara  yn  gymysgedig  ag 
ef,  ddofi  a iachau  poethder  yn  y llygaid.  Wedi  ei  fenvi 
gyda  blawd  haidd,  gw'na  symud  Ilinorod  (pimpUs)  oddiar 
unrhyw  ran  arall  o’r  corph.  Defnyddir  }t  hadau  yn  gystal 
â’r  planhigyn  sych  gyda  bloneg,  i ladd  llyngyr.  Mae  y 
llysieuyn  wedi  ei  ysigo,  a’i  ddefnyddio  fel  plastyr,  yn  dda  i 


36 


dynu  asglod  a drain,  &c.,  allan  o’r  cnawd.  Mae  ei  ludw  yn 
sychu  ac  yn  iachau  hen  archollion,  os  na  bydd  poethder 
ynddynt ; y mae,  trwy  ei  lymdra,  yn  peri  cryn  boen. 
Dywedir  fod  dwfr  distylledig  o’r  llysieuyn  hw'n  yn  rhin- 
weddol  i symud  y gareg  o’r  bledren,  i iachau  doluriau  y 
ddueg,  llewygon,  &c.  Mae  yn  fwy  gwrthwynebus  i’r  cylla 
yn  gyffredin  na  Wermod. 

Bulwg,  y 'Dvçmg.—Cockle  or  Corn  Rose. 

Mae  hwn  yn  blanhigyn  uchel  a phrydferth,  yn  tyfu  yn  wyllt 
yn  mysg  yr  ŷd ; mae  iddo  ddail  culion  a blodau  cochion : 
mae  y gorsen  yn  sengl,  gwan,  blewog,  a syth.  Saif  y dail 
ddwy  yn  mhob  cymai ; nid  ydynt  yn  aml ; dail  Ẃrion, 
culion,  blewog,  o liw  glas  goleu  ydynt.  Mae  y blodau  yn 
fawrion,  un  yn  mhen  pob  cangen,  ac  o liw  coch  prydferth. 
Saif  y blodau  mewn  math  o gwpanau  heirdd,  y rhai  a wneir 
i fynu  o bump  dalen,  y rhai  ydynt  lawer  yn  h^Vy  na’r  blo- 
deuyn.  Mae  yr  hadau  yn  dduon,  a mynych  yr  ymgymysgant 
â’r  ŷd,  ac  y rhoddant  flas  annymunol  arno. 

Yr  hadau  a ddefnyddir : gweithiant  trwy  y dwfr,  ac 
agorant  bob  rhwystr.  Maent  yn  rhinweddol  iawn  i wella’r 
dyfrglw'yf  a’r  clefyd  melyn.  Y ffordd  oreu  i’w  cymer}’d  yw 
eu  malurio  jyn  bowdr,  a’i  osod  mewn  rhyw  fath  o felusfwyd, 
a’i  gj’ineryd  dros  beth  amser ; o herwydd  nid  yw  y meddyg- 
iniaethau  hyn,  y rhai  a gymerir  i symud  hen  ddoluriau 
sefydlog,  yn  effeithio  yn  fuan.  Mae  ìlawer  yn  rhoi  heibio 
eu  cymeryd  o herwydd  hyny ; ac  mae  yr  un  achos  yn  tueddu 
yn  gyffredin  i ddewis  meddyginiaethau  fferyllaidd  (chemical) 
yn  eu  lle ; ond  mae  y rhai  hyn  yn  fwy  diogel,  a gellir  dibynu 
mwy  arnynt.  Dywed  meddyg  enwog,  pe  gwnelid  prawf  teg 
o’r  ddwy  ffordd,  y byddai  i feddyginiaethau  fferyllaidd  golli 
eu  cymeriad  yn  fuan. 

Bustl  y Ddaear,  Ysgol  Orist,  Y Genri  Goch. — 

Ceniaury. 

Planhigyn  gwyllt  prydferth  yw  hwn.  Nid  oes  iddo,  yn 
gyffredin,  ond  un  gorsen  yn  codi  o’r  gwraidd,  yr  hon  sydd 
yn  tyfu  yn  nghylch  troedfedd  o hyd,  ac  yn  ymagor  tua’r 


37 


blaen  yn  amiy'wiol  ganghenau ; mae  y blodau  o liw  coch 
gwan,  yn  sefyll  gyda’u  gilydd  yn  fath  o duswau.  Maent  yn 
agor  yn  y dydd,  ac  yn  cau  yn  y nos,  ac  yn  aml  fel  pe 
byddent  yn  methu  bod  yn  fywiog  heb  lewyrch  dysglaer  yr 
haul,  cynhyrfydd  mawr  natur : maent  yn  cau  yn  fynych  y 
dydd  pan  ymguddio  hwnw.  Mae  yn  blodeuo  tua  mis 
Gorphenaf,  ac  yn  hadu  tua  phen  mis  wedi  hyny.  Mae  yr 
hadau  yn  eu  ffurf  fel  gronynau  gwenith  : y gwreiddiau  yn 
rhai  bychain  celyd,  ac  yn  darfod  bob  blw)ddyn,  gan  eu  bod 
yn  rhy  dyner  i ddal  oerni  y gauaf ; ac  felly  rhaid  eu  planu 
yn  flynyddol. 

Mae  math  arall  o’r  llysieuyn  hwn,  ag  sydd  yn  mhob  peth 
yn  gyffelyb  i hwn,  ond  bod  blodau  hwnw  yn  \vynion.  Mae 
y naill  a’r  llall  yn  gyffredin  mewn  tir  porfa  a choedydd  : nid 
yw  yr  un  sydd  yn  dwyn  blodau  gwynion  mor  aml  â’r  llall ; 
maent  yn  gyffelyb  yn  eu  rhinweddau. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  feddyginiaeth  ragorol  i glefydau 
y cylla ; mae  ei  flas  yn  hytrach  yn  chwerw.  Mae  tê  o 
hono  yn  effeithiol  iawn  i gryfhau  y cylla,  i chwanegu  arch- 
waeth  at  fwyd ; ac  mae  ei  drwyth  yn  nodedig  iawn  i symud 
ymaith  nsystrau  yn  yr  afu  a’r  ddueg ; i garthu  ymaith 
lynoedd  llygredig,  ac  yn  nerthol  iawn  i esmw^thau  y glun- 
wst  (sciatica).  Mae  yn  rhinweddol  iawn  i iachau  y clefyd 
melyn,  i ddofi  poen  yn  yr  ochrau,  a thyneru  caledwch  yn  y 
ddueg,  ond  ei  ddefnyddio  yn  allanol.  Ond  ei  sychu  a’i 
wneuthur  yn  bowdr,  mae  yn  feddyginiaeth  nodedig  rhag 
y cryd. 

Mae  powdr  y llysieuyn  gwerthfawr  hwn  yn  dda  i rai  yn 
dyoddef  oddiwrth  y dyfrglwyf ; mae  yn  lladd  llyngyr  yn  yr 
ymysgaroedd.  Mae  trwyth  wedi  ei  wneuthur  o flaenau  y 
cyrs  ynghyd  â’r  dail  a’r  blodau,  yn  rhinweddol  níHÌedig  i 
wella’r  coiuddwst ; i esmwytho  poen  y fam  wedi  esgoriad,  a 
charthu  ymaith  y llynoedd  angenrheidiol  eu  symud.  Mae 
yn  effeithiol  iawn  hefyd  i symud  ymaith  hen  boen  o’r  esgym, 
i wella  y gymalwst,  cwlwm  gwythi,  a dirdyniadau.  Mae 
dram  o’r  powdr,  ond  ei  gymeryd  mewn  ychydig  o win,  yn 
nerthol  i ladd  effeithiau  peryglus  rhwygiad  neidr  : mae  sudd 
y llysieuyn  hwn,  gyda  ychydig  o fêl,  yn  effeithiol  rhyfeddol  i 
gryfhau  yr  olwg  a symud  ymaith  niwl  a fyddo  ar  y llygaid, 
ac  felly  i gynorthwyo  yr  olwg.  Mae  yn  rhinweddol  iawn  i 


38 


iachau  archollion  newyddion  iraidd ; ac  hefyd  i buro  a 
gwella  hen  glwyfau  a briwiau,  i’w  glanhau  a’u  dwyn  i gau, 
hyd  yn  nod  pan  fyddont  yn  ddyfnion  neu  yn  gelyd : y 
llysieuyn  ei  hun  pan  yn  lâs,  wedi  ei  ysigo  a’i  osod  wrth  y lle 
dolurus,  sydd  fw^af  eífeithiol  i gyrhaedd  iachad.  Ond 
gw'neuthur  tê  o hono,  a diferu  hwnw  i’r  clustiau,  gwna 
ddyfetha  pryfed  a fyddo  ynddynt ; gwna  iachau  clwyfau  a 
chrach  drewllyd  ar  y pen.  Ond  golchi  y croen  ag  ef,  gwna 
symud  ymaith  frychni  ac  anffurfiwch  a fyddo  ynddo.  Er 
cysur  mawr  i’r  dyoddefydd,  mae  y llysieuyn  hwn  mor 
ddiniwed  fel  nad  oes  perygl  wrth  ei  ddefnyddio  ; rhaid  ei 
gymeryd  yn  fewmol  at  glefydau  mewnol.  Rhaid  i’r  claf 
feddwl  mwy  am  y lles  a ganlyna  ei  ddefnyddio,  nag  am 
hyfrydwch  wrth  ei  lyncu ; ni  themtir  neb  i’w  gymeryd  yn 
fewnol  er  mwyn  ei  flas  ; ond  rhaid  croeshoelio  yr  archw-aeth 
yn  aml  er  mwyn  cael  lles  oddiwrth  gyffyriau.  Mae  blas  hwn 
yn  dra  anhyfiy’d. 

Heblaw  y rhai  hyn,  mae  math  arall  o’r  llysieuyn  hw’n, 
bychan  o faintioli,  yn  d^vyn  blodau  melynion ; mae  yn 
gyffelyb  i’r  lleill  yn  mhob  peth  arall,  ond  bod  ei  ddail 
ychydig  yn  fwy,  ac  o liw  gwyrdd  tywyllach,  a’r  gorsen  yn 
tyfu  drwy  ganol  y dail.  Dalier  sylw : er  g%vella  clefydau  y 
gwaed,  defnyddier  yr  un  coch ; i symud  afiechyd  y bustl, 
defnyddier  yr  un  melyn  ; i garthu  ymaith  lysnafedd  neu 
wlybwr,  defnyddier  yr  un  g^vyn.  Dylid  gofalu  am  hyn. 

Bwyd  jT  Hwyad,  Llinhad  y Dwr,  Llinos  y Dwr. 

— Duck  Weed,  or  Duck's  Meat. 

Llysieuyn  gpvyrdd  bychan  yw  hwn,  heb  iddo  ond  un 
ddalen  fechan  gron,  yn  nofio  ar  wyneb  y dwfr.  Mae  y 
gw’reiddiau  yn  ymestyn  i waered  i’r  dwfr  am  feithriniaeth ; 
anfynych,  os  un  amser,  y cyrhaeddant  y llaid  yn  y gw’aelod. 
Gwelir  y llysieuyn  hwn  yn  yr  Haf,  yn  gorchuddio  agos  ein 
holl  ddyfroedd  llonydd  ni  mewn  llynoedd  a chloddiau.  Mae 
dau  fath  arall  o hono,  un  ag  iddo  ddail  llai  na  rhai  y llall, 
llawer  o fân  wreiddiau  iddo  yn  ymestyn  oddiwrth  y dail,  un 
arall  heb  ddim  ond  un  gwreiddyn  bychan  oddiwrth  bob  un 
o’r  dail : ond  mae  pob  un  o’r  rhai  hyn  yn  wyrdd  oll 
drostynt.  Ac  mae  math  arall  eto,  a’i  ddail  yn  fwy,  ac  yn 


39 


goch-ddu  odditanynt ; ond  perthyna  yr  un  rhinweddau  i bob 
un  o’r  rhai  hyn,  fel  nad  yw  o bwys  pa  un  o honynt  a arferir. 
Y sudd  ddylid  ddefnyddio,  a dyhd  ei  arferyd  dros  amryw 
ddyddiau. 

Mae  yn  gweithio  yn  nerthol  iawn  trwy  y dwfr,  mae  yn 
agor  rhwystrau  yn  yr  afu ; ac  mae,  wrtho  ei  hun,  w'edi  gwella 
y clefyd  melyn.  Mae  yn  rhinweddol  iawn  i ddofi  enyniadau 
yn  y cnawd,  ac  i ddarostwng  Tán  Iddwf  a’r  gymalwst,  naill 
ai  wrtho  ei  hun,  neu  yn  blastyr  mewn  blawd  haidd.  Mae 
dwfr  dystylledig  o hono  yn  cael  ei  ystyried  gan  rai  yn  feddyg- 
iniaeth  nodedig  rhag  fflameg  o fewn,  a thwymynon  heintus ; 
ac  hefyd  i iachau  poethder  yn  y llygaid.  Ónd  rhoddi  y 
llysieuyn  yn  îr  wrth  y talcen,  gwna  esmwytho  poen  a fyddo 
yn  codi  oddiar  l>oethder. 

Bwltws. — Yellow  Water  Lily  or  Waíer  Rose. 

Planhioyn  mawr  prydferth  yw  hwn,  o’r  hwn  y mae  dau  fath 
neillduol,  y gwyn  a’r  melyn.  Mae  i’r  un  gwyn  ddail  llydain 
mawrion  a thewion,  o liw  gw)Tdd  tyw^ll.  Gwelir  ef  yn  aml 
yn  tyfu  mewn  pyllau  o ddwfr  llonydd,  a nentydd  bychain.  Yn 
yr  Hydref  gwehr  blodau  gwynion  mawrion  yn  mysg  y dail. 
Mae  y gwreiddyn  yn  hir  a phraff  iawn,  ac  yn  gorwedd  yn 
guddiedig  yn  y llaid ; gwreiddyn  tyner  ydyw.  Mae  y dail 
yn  sengl,  un  ar  bob  corsen  ; mae  y cyrs  yn  grynion  a ffyrf, 
ond  yn  giyn  dyner,  ac  ynddynt  fyw^n  gw^n.  Mae  y dail 
hefyd  yn  dewion  ac  yspyngaidd  ; maent  i raddau  yn  grynion, 
ac  yn  gorwedd  ar  wynel)  y dvsfr.  Yn  mysg  y c)'rs  a nodwyd, 
saif  cyrs  gwyrddion  ereill,  ar  y rhai  y daw  allan,  yn  g)ffredin 
tua  diwedd  Klai,  flodau  gwynion  mawrion,  un  ar  bob  corsen, 
yn  wyrdd  o’r  tu  allan,  ond  mor  wy'ncd  â’r  eira  o fewn  ; 
cynwysa  y blodau  amrywiol  o resi  o ddail  hirion,  tewion, 
ond  culion ; y rhesi  nesaf  i mewn  yn  llai  na’r  Ileill : yn  y 
canol  mae  pen  yn  cynwy's  amrywiol  o edau  melynion, 
yn  nghanol  pa  rai  mae  hadau  chwerwon,  Ilawn  o olew'. 

Nid  oes  fawr  gwahaniaeth  rhwng  yr  un  melyn  a’r  un 
blaenorol,  ond  yn  unig  fod  Ilai  o ddail  yn  y blodau,  ei  hadau 
yn  fw'y  ac  yn  ddisgleiriach,  a’i  wreiddiau  yn  wynaidd  o fewn 
ac  oddiallan.  Mae  gwTeiddiau  y naill  a’r  Ilall  iywbeth  yn 
hyfryd  yn  eu  blâs.  Mae  yr  hadau  yn  addfcdu  yn  Awst. 


40 


Mae  dail  a blodau  y Bwltws  yn  oer  a g\vlyb ; ond  mae  y. 
gwreiddiau  a’r  hadau  yn  oer  a sych  ; mae  y dail  yn  oeri  pob 
math  o fflamegion ; pob  math  o gryd,  pa  un  ai  o fewn  neu 
oddiallan  y byddo ; gwna  y blodau  hyny  hefyd,  naill  ai  yn 
gyflaith  (syruŷ)  neu  yn  gyffeith-fwyd  (canserve) ; effeithia  y 
cyflaith  yn  nerthol  iawn  i beri  gorphwysdra,  ac  i dawelu 
ymenydd  personau  gorphwyllog,  trw'y  oeri  tymer  y pen. 
Mae  yr  hadau  yn  gystal  a’r  gwreiddiau,  yn  rymus  iawn  i atal 
llifiad  gormodol  y gwaed  a llynoedd  y corph,  o archollion 
neu  o’r  ymysgaroedd : ond  y gwreiddiau  sydd  fwyaf  efleithiol 
i oeri,  rhwymo,  ac  atal  llifiadau  mewn  dyn  neu  ddynes. 
Personau  a fyddo  yn  dyoddef  oddiwrth  boethder  yn  eu 
dwfr,  buddiol  fyddai  iddynt  ferwi  y gwreiddiau  mewn  gwin  a 
dwfr,  ac  yfed  y trwyth.  Mae  dwfr  distylledig  o’r  blodau  yn 
rhinweddol  iawn  i iachau  yr  holl  glefydau  a nodwyd,  tnvy  ei 
gymeryd  yn  fewnol,  neu  ei  gymwyso  yn  allanol ; a chanmolir 
ef  yn  fawr  fel  moddion  i symud  ymaith  grach  a brychni  yn  y 
g\vyneb,  neu  unrhyw  ran  arall  o’r  corph.  Mae  olew  wedi  ei 
wneuthur  o’r  blodau,  yn  y modd  y gwneir  olew  Rhôs,  yn 
feddyginiaeth  rymus  iawn  i oeri  chwydd  poeth,  i esmwytho 
y poen,  a iachau  y lle  dolurus. 

Brenhines  y Waun. — Meadow  Sweet. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  tyfu  yn  mhob  man  yn  ymyl 
cwterydd  a chloddiau  gwlybion,  mewn  gwaendir.  Mae  ei 
ddail  yn  asgellog  a geirwon  iawn,  a dail  inân  rhyngddynt  ar 
yr  asen  ganol,  yn  awr  ac  eilwaith,  yn  debyg  i Lysiau  y 
Fyddau.  Mae  y dail  yn  wy'rddlas  yr  ochr  uchaf,  ac  yn 
llwydwyn  odditanynt ; mae  y gorsen  yn  gron  ac  yn  gref,  yn 
tyfu  i ddwy  neu  dair  troedfedd  o hyd,  a phwysi  o flodau 
gwynion  mân  ar  ei  blaen. 

Mae  gwreiddiau  y llysieuyn  hwn  yn  feddyginiaeth  ragorol 
mewn  twymynon,  i agor  y chwysdyllau,  ac  i weithio  y gwen- 
wyn  allan.  Mae  tê  o’r  blodau  yn  effeithiol  iawn  i buro  y 
gwaed,  ac  i gynhyrfu  y dwfr ; ac  yn  feddyginiaeth  rymus 
rhag  y manwynion,  trwy  ei  yfed  fel  tê,  a golchi  y manau 
dolurus  â u trwyth  bob  dydd,  a pheidio  yfed  fawr  o ddim 
ond  y tê  hwn,  a pharhau  i wneyd  hyn  am  dalm  hir  o amser. 
Dyna  lle  y mae  dynion  yn  colli  o hyd  wrth  gynyg  gwella 


41 


clefyd  y brenin,  eisiau  dal  at  y feddyginiaeth  ara  dyraor  hir. 
Nid  yw  y clefyd  raor  anhawdd  i’w  wellhau  ag  y raeddylir  yn 
gyffredin,  ac  nid  oes  dira  a’i  iachâ  raor  naturiol  ac  isgell 
rhyw  lysiau  a burant  y gwaed;  ond  rliaid  eu  cymeryd  nes 
newid  ansawdd  y gwaed. 

Bydiawg  Llwyd. — Mugwort 

Mae  i’r  Bydiawg  cyffredin  amryw'iol  o ddail  yn  gorwedd  ar 
y ddaear,  a bylchau  dyfnion  yn  eu  hymylau,  rywl>eth  yn 
gyffelyb  i ddail  wermod,  ond  lawer  yn  fwy,  o liw  gwyrdd  ar  y 
tu  uchaf,  a llwydwyn  ar  y tu  isaf.  Mae  y cyrs  yn  bedair 
neu  bump  troedfedd  o hyd,  ac  raae  arnynt  ddail  cyffelyb  i’r 
rhai  sydd  o gylch  y bôn,  ond  rhyw  ychydig  yn  llai ; ac  yra- 
agorant  yn  ganghenau  tua’r  pcn  uchajf,  ar  y rhai  y mae 
blodau  glas-felyn  bychain,  fel  botymau,  ar  ol  y rhai  hyn, 
wedi  iddynt  syrthio  ymaith,  daw  hadau  bychain  mewn  raath 
o benau  crynion.  Mae  y gwreiddiau  yn  hirion  a chelyd,  a 
llawer  o linynau  bychain  yn  tyfu  allan  o honynt,  trwy  ba  rai 
y cymerant  afaelion  cryfion  yn  y ddaear.  Derfydd  y dail 
a’r  cyrs  bob  blwyddyn,  ac  ail  dyfant  yn  y Gwanwyn.  Mae 
i’r  planhigyn  hwn  arogl  cryn  gryf.  Pan  ewyllysier  ei  aralhau, 
gwell  rhoi  impyn  o hono,  na’r  had,  yn  y ddaear ; ceir  fod  y 
dull  hwnw  yn  fwy  Ilwyddianus. 

Tyfa  cyflawnder  o hono  mewn  Ilawer  o Icoedd  yn  y wlad 
hon,  yn  ymyl  dyfroedd,  ar  lanau  nentydd  bychain,  ac  mewn 
amrywiol  o leoedd  ereill.  Mae  yn  blodeuo  ac  yn  hadu  yn 
niwedd  yr  Hâf. 

Mae  y Bydiawg  Ilwyd  yn  werthfaw'r  iawn  i’w  osod  yn  mysg 
Ilysiau  ereill  a ferw'ir  at  wa.sanaeth  gwragedd  i eistedd  uwch 
ben  eu  trwyth  pan  newydd  esgor.  Mae  yn  fuddiol  iawn  i 
symud  rhwystrau,  ac  atal  poethder  peryglus  yn  y fam.  Mae 
hefyd  yn  feddyginiaeth  ragorol  i ddryllio  y gareg,  a symud 
pob  rhwystr  i rediad  y dwfr : pan  byddo  wedi  sefyll,  gwna 
hwn  agoryd  y ffordd.  Mae  ei  sudd  wedi  ei  gyraysgu  â 
bloneg  mochyn,  a’i  wneuthur  yn  enaint,  yn  effeithiol 
rhyfeddol  i symud  llyn-granc  f wen ),  a chwydd  caled  a gyfyd 
yn  aml  o gylch  y gwddf.  Mae  yr  enaint  hwn,  ond  cymysgu 
ychydig  o Lygaid  y dydd  (daisies)  gydag  ef,  yn  fwy 
rhinweddol  fyth  i laesu  y poen  o gylch  y gwddf.  Mae  y 

E 


42 


llysieuyn  hwn,  pan  yn  îr,  neu  ei  sudd,  yn  feddyginiaeth 
ragorol  i symud  ymaith  efifeithiau  peryglus  dogn  gormodol 
o gysglyn  (opium).  Mae  tair  dram  o bowdr  wedi  ei 
wneuthur  o’r  dail  wedi  eu  sychu  yn  dda,  a’u  cymeryd  mewn 
gwin,  y feddyginiaeth  rymusaf  a chyflymaf  i’r  glunwst.  Mae 
trwyth  twym  wedi  ei  wneuthur  o’r  llysieuyn  hwn,  ynghyd  ag 
ychydig  o Filwydd  ( Camomile)  ä.  Thansi  gwylltfóYẁír  Weed) 
yn  feddyginiaeth  efleithiol  i esmwytho  y cwlwm  gwythi  a 
phoen  yn  y gewynion ; golcher  y lle  dolurus  ag  ef  dros 
ychydig  amser. 

Byddon  Chwerw,  Bedwen  Ohwerw.— 

Agrhuony. 

Mae  ar  yjlysieuyn  hwm  duswau  o flodau  cochion  ; ymrana 
ei  ddail  yn  gyfíelyb  i ddail  Cywarch.  Tyfa  yn  ymyl  dwfr, 
ac  mae  tua  phump  troedfedd  o uchder : mae  y dail  yn  fawr, 
o liw  gwyrdd  goleu  ; saif  y blodau  yn  duswau  cymaint  a 
dw'rn  dyn.  Dywedir  bod  trwyth  y gwraidd  yn  garthiedydd 
rhagoroí,  ac  yn  feddyginiaeth  nodedig  rhag  y dyfrglwyf. 

Bysedd  y Cwn,  Bysedd  EUyllon,  Menyg  EUyUon, 
Daü  Fflonf&wyth  . — Fox's  Glove. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  un  o drigianyddion  y maes,  ac 
yn  mwynhau  ei  fyd  yn  rhyfedd  ar  ochrau  hen  gloddiau. 
Gobeithio  nad  oes  achos  desgrifio  hwn,  oblegyd  mae  plant 
yn  ei  adnabod.  Nid  oes  gwell  llysieuyn  yn  tyfu,  a mwy 
diniwed  na  hwn  i’w  gymeryd,  yn  allanol ; mae  yn  gwella  pob 
math  o glwyfau,  hen  a newydd  ; yn  enw'og  i lanhau  a thyfu 
hen  archollion  a chlwyfau  o bob  math,  megis  briwiau, 
comwydon,  a chlwyfau  clefyd  y brenin.  PwyAwch  y dail 
ynghyd  â hen  floneg  hyd  oni  byddo  yn  eli,  ac  ni  bydd  eisieu 
ei  well  i iachau  pob  math  o hen  glw'yfau.  Mae  meddygon, 
yn  ddiw'eddar,  jn  ei  roddi  yn  fewnol,  ac  y mae  wedi 
gW'neuthur  rhyfeddodau  yn  y darfodedigaeth  trw'y  ei  gymeryd 
mewn  pryd,  cyn  y toro  y cornwydon  yn  yr  ysgyfaint : ei  brif 
eífaith  yw  oeri  y fflamboethau  yn  yr  ysgyfaint,  a hyny  trw'y 
leihau  curiad  y galon.  Mae  gan  y llysieuyn  hwn  gymaint  o 
awdurdod  ar  guriad  y galon,  fel  y gellw'ch  ddod  a’r  pwls  i 
lawr  o chwech  ugain  i ddeg  a deugain  yn  y mynyd,  a llawer 


43 


llai  na  hyny,  pe  byddai  eisiau  ; a pha  faint  o fantais  yw  hyn 
gyferbyn  a iachau  y clefyd  angeuol  hwnw  ! Tincture  o’r  daìl 
a gymerir  bob  amser  yn  dumewnol,  dechreu  ar  ddeg,  ac 
ychwanegu  dau  neu  dri  diferyn  bob  dogn,  hyd  oni  fyddo  y 
claf  yn  teimlo  gwrthw^nebedd  yn  y cylla,  ac  yna  lleihau  y 
dogn  i ugain  neu  i ddeg  diferyn  eilwaith,  ac  ychwanegu  y 
dognau  fel  o’r  blaen.  Gellwch  gael  y tincture  gan  y fferyll- 
ydd  wrth  yr  enw  tinctura  digitalis.  Byddai  yn  well  ei 
gymysgu  â tincture  of  cardamoms,  os  bydd  y cylla  yn  wan  ; 
ond  fe  allai  mai  gwell  fyddai  i’r  claf  ymgynghori  â rhyw 
feddyg  cyfan^ydd  cyn  ei  gymeryd. 

Cacamwci,  Oribau  y Bleiddiau,  Oyngau  Mawr. — 

Burdocky  Great  Bur,  Loppy  Major.,  Clod-bur. 

Ni  raid  dywedyd  llawer  er  desgrifìo  y llysieuyn  hwn,  o 
herwydd  ei  fod  yn  gryn  adnabyddus.  Gwelir  yn  fynych 
fechgyn  bychain  yn  ymddifyru  mewn  tori  y penau  crynion 
sydd  arno,  a’u  taflu  at  eu  gilydd,  y rhai,  wedi  iddynt  afaelu 
mewn  diUedyn,  nid  hawdd  yw  eu  cael  ymaith.  Tyfa 
cyflawnder  o hono  yn  ymyl  cloddiau  gwlybion,  ac  ochrau 
ffyrdd  yn  ngwahanol  barthau  ein  gwlad. 

Mae  dail  y Cacamwci  yn  oeri,  ac  yn  sychu  yn  gymedrol, 
ac  felly  yn  Ile.siol  i iachau  hen  glwyfau  ac  archollion.  Wrth 
ystyried  ei  rinweddau  lluosog,  amlwg  yw  na  chafodd  y 
llysieuyn  hw'n  hanner  y sylw  a deilynga.  Mae  Rhagluniaeth 
wedi  gwneuthur  rhai  o’r  llysiau  gwerthfawrocal,  y rhai 
mwyaf  cyffredin  ; ond,  er  ein  cywilydd  mawr,  yr  ydym  ni,  o 
herwydd  eu  bod  yn  gyffredin,  yn  eu  diystyru.  Wrth  dynu 
ymaith  y pcnau  crynion  sydd  ar  y Cacamwci,  gwasgerir  ei 
flodau,  a thrwy  hyny  amlheir  llysieuyn  gwerthfawr  iawn. 
Mae  ei  wreiddiau  yn  hirion  a breisgion  ; llwydion  ar  y tu 
allan,  a gwynion  oddifewn.  Y gwreiddiau,  yn  benaf,  a 
ddefnyddir  fel  meddyginiaeth,  a pherthyna  iddynt  lawer  o 
rinweddau  : dewiswch  y rhai  mwyaf  iachus,  golchwch  hwynt 
yn  lân,  a naddwch  yn  asglodion ; cyraerwch  ddyrnaid  o’r 
asglod  hyn,  a thywelltwch  arnynt  ddau  beint  o ddwfr 
berwedig : cedwch  ef  mewn  lle  cynes  am  bedair  awr  ar 
hugain,  ac  yfwch  chwarter  peint  o hono  dair  gwaith  yn  y 
dydd ; gweithia  y trwyth  hwn  yn  nerthol  iawn  trwy  y dwfr. 


46 


un  modd  os  bydd  dyn  yn  dueddol  i fod  yn  rhwym,  mae 
gwneuthur  defnydd  parhaus  o’r  llysieuyn  hwn,  yn  debyg  o 
symud  yr  achos  o hyny  ymaith ; os  bydd  dyn  wedi  cael 
anwyd  trwm,  a phoen  trwy  yr  holl  aelodau,  tê  cryf  y llysieu- 
yn  hwn  a egyr  chwysdyllau  y croen,  ac  a ỳr  yr  anwyd  ymaith. 
Hefyd,  mae  yn  feddyginiaeth  anghydmarol  i’r  cylla,  pan  y 
bo  gwynt  a llysnafedd  ynddo ; llosgfa,  gloesygion,  gwrtb- 
wynebedd,  a thyndra  ar  ol  bwyta;  trvvy  ei  briodoleddau 
chwerw',  gwna  symud  yr  holl  anhwylderau  uchod  ymaith  : 
ond  byddai  yn  fwy  effeithiol  at  y cylla,  pe  rhoddid  ychydig 
o wraidd  ginger  wedi  ei  naddu  yn  asglod  am  ei  ben : 
rhodder  crafangaid  o’r  asglod,  a chrafangaid  o flodau 
Camamil  wedi  sychu  (gellwch  ei  gael  gan  y fferj'llydd) ; 
rhoddwclì  hwynt  ynghyd  mewn  teaŷot,  a llanwer  ef  â dwfr 
berwedig.  Yfer  hanner  peint  o hono  foreu  a hŵyr,  a chanol 
dydd  hefyd,  os  gellir.  Nid  oes  llawer  gwell  meddyginiaeth 
na  hon  rhag  holl  anhwylderau  y cylla.  Mae  y Saeson  wedi 
ysgrifenu  yn  helaeth  iawn  ar  rinweddau  Ginger  a Chamri,  ac 
wedi  eu  dyrchafu  i’r  cymylau  mewn  canmoliaeth ; yr  oedd 
Dr.  Rees,  o Lundain,  yn  eu  cyfrif  y pethau  enwocaf  yn  holl 
gylchres  y cyffyriau,  rhag  poenau  y cylla ; a diau  eu  bod ; 
mae  y naill  yn  berffaith  gyfaddas  i’r  llall,  a’r  ddau  yn 
gydweddol  â’r  cylla.  Mae  y Ginger  yn  wresog  yn  ei  ansawdd, 
ac  felly  yn  chwalu  gwynt,  ac  yn  sychu  y llysnafedd  sydd  yn 
orlawn  yn  y cylla  ; a’r  Camri  yn  chwerw ; ac  felly  yn  cryfhau 
cynneddf  ad-dynawl  y cylla,  yn  chwanegu  anweddiad  y 
corph,  yn  agor  y coluddion,  yn  cynhyrfu  y dwfr  ; ac  felly 
yn  adferyd  y traul  yn  rhagorol.  Mae  yn  deilwng  o’n  sylw, 
bod  y meddygon  goreu  yn  barnu  bod  y rhan  fwyaf  o 
glefydau  ac  anhwylderau  dynion,  yn  cael  eu  hachosi  gan 
ddiffyg  traul  yn  y cylla.  Os  bydd  anmhariad  yn  y peirianau 
treuliawl,  bydd  yr  ymborth,  yn  lle  çael  ei  droi  yn  waed  da, 
yn  cael  ei  droi  yn  waed  drwg,  tew,  anmhur,  ac  yn  llysnafedd 
a geri,  pa  rai  a achosant  rwystrau  yn  ngwahanol  ranau  y 
corph ; y mynyd  cyntaf  y byddo  rhwystrau  mewn  rhyw  ran 
o’r  corph  achosir  annhrefn  a phoen.  Yn  allanol,  mae  ei 
drwyth  yn  hynod  o dda  i fwydo  chwydd,  ac  i esmwythau 
ysigiad  mewn  gewyn  : tyn  y chwydd  a’r  Ilid  ymaith  ac  a ail- 
asia  y gewynau.  Eyddwch  ëofn  arno,  mae’n  eithaf  diniwed ; 
ac  nid  oes  Ilawer  o’i  well  i’w  gael. 


47 


Oanclwyf. — Money-wort,  or  Herb  Two  Pence. 

Mae  i’r  CanclwTf  cyffredin  wreiddiau  bychain  cyffelyb  i 
edafedd,  ac  amrywiol  o ganghenau  meinion,  hirion,  y rhai,  o 
herwydd  eu  gwendid,  nid  allant  sefyll  i fyny;  ac  felly 
ymlusgant  ar  hyd  y ddaear.  Maent  yn  ddwy  neu  dair 
troedfedd  o hyd,  ac  weithiau  yn  chwaneg,  ac  arnynt  amryw- 
iol  o ddail ; dwy  yn  mhob  cymal,  y naill  ar  gyfer  y llall,  agos 
yr  un  pellder  oddiwrth  eu  gilydd.  Mae  y dail  yn  wyrdd  a 
llyfn,  agos  yn  grjmion,  ond  bod  eu  blaenau  yn  hytrach  yn 
fain.  C)  tua  chanol  y cyrs  hyd  y blaenau  daw  allan  o bob 
cymal,  ar  gyrs  bychain,  flodeuyn  melyn,  weiihiau  ddau,  pob 
un  yn  cynwys  pump  dalen  flaenfain,  yn  y rhai  y mae  rhai 
edau  melynion  yn  y canol.  Ar  ol  i’r  dail  syrthio,  daw  yn 
eu  lle  benau  crjnion  o hadau. 

Mae  cyflawnder  o hono  agos  yn  mhob  tir  gwlyb  yn  y 
wlad  hon,  yn  ymyl  cloddiau,  ac  yn  nghanol  tir  porfa. 
Blodeua  yn  Mehefin  a Gorphenaf ; ac  addfeda  yr  hadau  yn 
fuan  wedi  hyny, 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  rhinweddol  nodedig  i atal  Ilifiad 
yr  ymysgaroedd,  clefyd  y gviacd,  &c. ; ac  i gryfhau  oylla  a 
fyddo  yn  dueddol  i daflu  i fyny.  Mae  hefyd  yn  Ilesiol  iawn 
i iachau  clwyfau  yn  yr  ysgyfaint,  neu  ranau  mewnol  ereill ; i 
iachau  clwyfau  gwlybion  ar  unrhyw  ran  o’r  corph,  hyd  yn 
nod  pan  fyddont  yn  hen  ac  o natur  ymledol.  I’r  holl 
ddybcnion  hyn  gwma  sudd  y Ilysieuyn,  neu  lx>wdr  o hono 
a’i  yfed  mewn  dwfr  yn  yr  hwn  a roddwyd  dur  amrywiol  o 
weithiau  i oeri  ; neu  dê  y llysieuyn  îr,  a’i  yfed  mewn  gw'in 
neu  ddwfr,  ateb  y dyben.  Hefyd,  gellir  cymerj’d  nadd  neu 
grafion  lliain  ( ttnt)  a golchi  y clwyfau  yn  dda  â’r  trwyth ; 
mae  hyn  wedi  profi  yn  effeithiol  iawn  i’w  iachau. 

Canclwm,  y Glymog,  y Ganhewin,  y Waedlys, 

BerWT  yr  lair. — Swine  Grass,  Knot  Grass,  Blood-wort, 

Good  to  Staunch  Blood. 

P1.ANH10YN  gw^llt  cyffredin  iawn  yn  y maesydd,  yn  ymyl  y 
fiy  rdd,  ac  ochrau  y cloddiau,  ac  ni  roid  bod  yn  fanol  iawn 
wrth  ei  ddesgrifio.  Mae  dau  neu  dri  math  o hono,  ond 
maent  yn  gyffelyb  i’w  gilydd  mewn  ffurf  a rhinweddau : y 


48 


m\vyaf  yw  y goreu.  Mae  y cyrs  tua  deg  modfedd  o hyd,  yn 
grynion  a chymalog,  ac  o liw  gw’yrdd  tywyll.  Mae  y dail  yn 
hirgrw'n,  yr  un  lliw  â’r  cyrs,  heb  fylchau  yn  eu  hymylau. 
Gorwedda  y cyrs  ar  y llawr,  a thyfa  corsen  ar  bob  cymal ; 
blodau  bychain  gwynion  sydd  iddo,  ac  ychydig  gochi 
ynddynt  j a hadau  duon  bychain  tri  onglog. 

Mae  yn  deilwng  iawn  o sylw  fod  rhagluniaeth  wedi  trefnu 
fod  y llysiau  mwyaf  defnyddiol,  y rhai  mwyaf  cyffredin  a 
haw'ddaf  i’w  cael.  Mae  tê  gwreiddiau,  cyrs,  a dail  y llysieu- 
yn  hwn,  yn  effeithiol  iawn  i rwymo  yr  ymysgaroedd  ; i attal 
ystolau  gw'aedlyd  ; ac  mae  yn  feddyginiaeth  nodedig  i wella 
clwyf  y marchogion.  Mae  ei  sudd  yn  beth  nodedig  i attal 
y gwaed  i redeg  o’r  genau,  ond  yfed  ychydig  o hono  yn 
gymysgedig  ag  ychydig  o win  coch  ; i attal  rhediad  y gwaed 
o’r  ffroenau,  ond  ei  roi  ar  y talcen  a’r  arleisiau,  neu  ei  dynu 
i fyny  i’r  ffroenau.  Mae  hefyd  yn  effeithiol  i ddofì  unrhyw 
wres  a fyddo  yn  y gwaed  a’r  cylla,  ac  attal  llifiad  gormodol 
hylifoedd  y corph,  clefyd  y gwaed,  &c.  Mae  yn  cynhyrfu  y 
dwfr,  yn  effeithiol  iawn  i symud  graian  a thori  y gareg  yn  yr 
arenau  a’r  bledren,  ond  cymeryd  dram  o bowdr  y llysieuyn 
mewn  gw'in,  amrywiol  o ddyddiau  yn  olynol.  Ond  ei  ferwi 
mewn  gwin,  a’i  yfed,  mae  yn  dda  i w'rthwynebu  effeithiau 
cnoad  neu  rwygiad  creaduriaid  gwenw'ynllyd,  i ladd  llyngyr 
yn  y bol  a’r  cylla ; i lonyddu  poen  mewnol  a achoser  gan 
lygriad  y gwaed.  Mae  dwfr  distylledig  o’r  llysieuyn,  a’i 
gymeryd  w'rtho  ei  hun,  neu  gyda  phowdr  y llysieuyn,  neu  yr 
had,  yn  effeithiol  i ateb  yr  holl  ddybenion  a nodwyd ; a 
chyfrifir  ei  fod  yn  un  o’r  meddyginiaethau  goreu  i ddofi 
unrhyw  fflameg,  darostwng  chwydd  poeth,  glanhau  a gwella 
hen  glwyfau  yn  unrhyw  ran  o’r  corph.  Ond  diferu  ychydig 
o’r  sudd  i’r  clustiau  pan  yn  ddolurus,  ac  yn  rhedeg,  gwnant 
eu  glanhau  a’u  gwella  mewn  amser  byr. 

Oawl. — Colewort  or  Sea  Bindweed. 

Llysieuyn  gwyllt  prydferth  yw  hwn  a dyfa  yn  ymyl  y môr 
mewn  llaw'er  o fanau : trueni  mawr  yw  na  byddai  yn  fwy 
adnabyddus  fel  llysieuyn  meddyginiaethol.  Mae  y cyrs  tua 
throcdfedd  o hyd ; yn  weinion  ac  analluog  i sefyll  yn  syth ; 
yn  grynion  ac  o liw  gwyrdd  neu  goch-las : mae  y dail,  o ran 


49 


eu  ffurf  yn  debyg  i galon,  ac  o liw  gwyrdd  dysglaer.  Mae 
blodau  cochion  mawrion  iddo,  tebyg  i gloch  o ran  eu  dull ; 
gwTeiddiau  bychain  gwynion  sydd  iddo : llifa  sudd  Ilaethog 
o’r  llysieuyn  pan  dorir  rh)’W'  ran  o hono,  yn  enwedig  y 
gwraidd. 

Dylid  ei  gasglu  yn  ir  pan  byddo  yn  nghylch  blodeuo,  ei 
fenvi  neu  ei  fwydo  mewn  dwfr,  gydag  ychydig  o nutmeg  a 
hadau  clove,  ac  yna  cymer)d  ychydig  o hono  yn  ol  nerth  y 
claf ; mae  yn  beth  nerthol  rhyfeddol  i garthu,  a gweithio 
w’eithiau  tnvy  y dwfr,  yn  ddiberygl.  Gan  ei  fod  yn  feddyg- 
iniaeth  gref,  mae  yn  addas  iawn  i bobl  o gyfansoddiadau 
cryfion  mew’n  gwlad : mae  yn  nerthol  iawn  i wella  y 
gew)’nwst  a’r  dyfr-glwyf.  Mae  ychydig  ddognau  o hono 
wedi  gwella  y frech  fawr.  (îellir  achub  a chadw’  y sudd 
sydd  yn  gweithio  allan  o’r  cyrs  a’r  gw’raidd  ; daw  yn  sylw’edd 
caled,  ac  mae  yn  feddyginiaeth  garthiadol  effeithiol  iawn. 

Cedu,  Cedw. — Common  Mustard. 

Mae  y llysieuyn  hwn  mor  adnabyddus  fel  na  raid  ei  ddcs- 
grifio.  Mae  meddygon  yn  ystod  y blynyddoedd  diweddaf 
wedi  gw’erthfawrogi  rhinweddau  meddygol  y Cedu  yn  fawr : 
ysgrifenwyd  traethodau  meithion  i ddangos  ei  effeithiau  da,a 
gwna  amrywiol  o feddygon  enwog  ddefnydd  mawr  o hono. 
Yr  hadau  ddefnyddir ; ac  maent  yn  effeithiol  iawn  i gry’fhau 
y cylla,  ac  awchu  yr  archwaeth.  Ond  cyineryd  yn  helaeth 
o’r  hadau  wedi  eu  hysigo,  rhwyddhant  rediad  y dwfr,  ac 
maent  yn  nerthol  iawn  i wella  y gewynwst,  a’r  llwg.  Ond  eu 
rhoddi  ar  y tafod,  maent  w’eithiau  yn  adferu  gallu  i lefaru  yn 
y cryd.  Dylid  ei  ddefnyddio  áros  amser  hir  er  gw’ellhau  y 
clefydau  a nodwyd.  Mae  hadau  Cedu  yn  cael  eu  defnyddio 
er  ys  amser  maith  yn  allanol.  Mae  sugaethan  o’r  hadau 
wrth  y traed  a’r  coesau  wedi  rhoddi  iachad  i gannoedd, 
wedi  i lawer  o foddion  ereill  fethu.  Yn  y fiìameg,  y 
gymalwst,  cyfogiad  nerthol,  y dwymyn  felen,  a’r  holl  glefydau 
ag  a ofynant  wrth-gynhyrfiad,  os  metha  sugaethan  o’r  hadau, 
mae  achos  i ofni  na  Iwydda  un  moddion  ereill.  Mae  y rhai 
duon  a’r  rhai  gwynion  yn  gyffelyb  yn  eu  heffeithiau. 

Ond  tywalit  dw’fr  berwedig  ar  Iwyaid  dda  o’r  hadau,  wedi 
eu  hysigo,  ceir  cyfogbair  rhagorol.  Gwna  dognau  bychain  o 


5° 


honynt  rwyddhau  rhediad  y dwfr  a’r  ymysgaroedd.  Maent 
yn  fuddiol  rhag  diffyg  anadl;  ac  yn  effeithiol  iawn  i 
adnewyddu  teimlad  bywiog  yn  unrhyw  ran  o’r  corph.  Ond 
rhoddi  hanner  peint  o ddwfr  berwedig  ar  hanner  wns  o’r  had 
wedi  eu  hysigo,  gyda  hanner  wns  o Rhuddygl  Mawrth  ( Wild 
jRadish),  eu  gadael  i sefyll  dros  enyd,  ac  yna  rhoddi 
ychydig  o fêl  atynt,  ceir  dipd  effeithiol  neillduol  i wella 
crygni,  a dolur  yn  y safn  a chorn  y g^vddf.  Mae  had  y 
llysieuyn  hwn  a gwraidd  Rhuddygl  Mawrth  o’r  un  natur. 

Gall  dail  y Cedw  Gwyllt  ( Wild  Mustard)  wasanaethu  i’w 
benvi  yn  lle  bresych  i’w  bwyta  gyda  chig. 

Cegid,  Gw^m  y Dillad. — Hemlock. 

Mae  y planhigyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  yn  hoffi 
glàn  afonydd,  a ffosydd  hen  gloddiau  gwlybion:  mae  ei 
wreiddiau  yn  wyn,  ac  yn  un  cwlwm  wTth  eu  gilydd,  pump 
neu  chwech,  weithiau  saith  yn  mhob  cwlwm,  yr  hyn  a barodd 
i rai  eu  galw  y Cegid  Pumpys.  Corsen  gron,  gref,  uchel 
sydd  iddo,  a dail  asgellog  ar  hyd-ddi,  yn  debyg  iawn  i ddail 
persli,  a blodau  gwynion  ar  eu  top,  a’r  holl  Iysieuyn  yn  arogli 
yn  gryf.  Mae  hwn  yn  un  o’r  Ilysiau  goreu  ag  a gynnyrcha 
ein  gwlad  i wella  hen  glwyfau  o bob  math.  Fe  dỳr  y 
gwreiddiau,  a’u  pwyo  gyda  bloneg,  y cornwydydd  mwyaf 
diffaith,  yn  gyffredin  mewn  noswaith;  ac  nid  oes  gwell 
llysieuyn  yn  tyfu  rhag  y clefyd  cyndyn  hwnw,  sef  y cancer, 
na’r  Ilysieuyn  hwn;  mae  yn  glanhau  y clwyf,  ac  yn 
diwreiddio  y dolur.  Mae  meddygon  cywrain  yn  ddiweddar 
yn  ei  roi  yn  dumewnol,  yn  gystal  ag  yn  allanol,  rhag  y clefyd 
hwn;  ond  ni  ddylai  dynion  cyffredin  ymyraeth  ag  ef  yn  fewnol, 
oblegid  mae  yn  wen%vyn  marwol  os  cymerir  gormod  o 
ddognau  ; ond  yn  allanol  chwi  a ellwch  fod  yn  ëon  arno, 
oddieithr  yn  agos  iawn  i’r  genau. 

Ceirch. — Oats. 

Ni  raid  desgrifìo  y rhai  hyn,  gan  eu  bod  yn  ddigon 
adnabyddus.  Mae  Ceirch  wedi  eu  crasboethi,  yn  nghyd  ag 
ychydig  halen  Ilwyd  (bay  salt),  a’u  gwneuthur  yn  blastyr,  a’i 
osod  wrth  yr  ochrau  yn  effeithiol  iawn  i ddofi  poen,  a 
gwasgaru  gwynt  o’r  ymysgaroedd.  Mae  plastyr  wedi  ei 


51 


wneuthur  o flawd  ceirch  ac  oil  oý  bays  (mae  i’w  gael  gan  y 
fleryllydd),  yn  rhinweddol  iawn  i wella  y crafu,  y gwahan- 
glwyf,  a chornwydon ; mae  yn  nerthol  hynod  i dyneru  rhai 
celyd.  Mae  blawd  ceirch  a finegr  wedi  eu  berwi,  yn 
rhinweddol  rhyfeddol  i symud  brychni  oddiar  yr  wyneb  a 
manau  ereill  o’r  corph,  ond  cymwyso  plastyr  o honynt  at  v 
brychni.  ■' 


Celyn.— 

AfREimoL  fyddai  dywedyd  gair  er  desgrifio  y pren  hwn. 
Perthyna  i’w  rawn  rinweddau  meddygol.  Ond  bwyta  deg 
neu  ddeuddeg  o honynt  yn  y bore  cyn  boreufwyd,  pan 
Ityddont  yn  addfed  ac  Ir,  gwnant  gwasgaru  g^vynt,  a gweithio 
i K ^ íysnafedd  glydiog  afiach ; ond  eu  sychu,  a’u  malu  yn 
l^wdr,  rhwymant  y corph  yn  ei  amr^wioHynoedd.  Mae 
irhisgl  a dail  y pren  hwn  yn  rhinweddol  neillduol  i wneuthur 
Itwyni-enaint  (fomentation ) i gryfhau  asgwrn  a fyddo  yn 
(cylymu,  ac  aelodau  a fyddont  wedi  digymalu. 


Celyn  y Mor. — Eringo,  Sea  IloUy. 

IP1.ANHIGYN  g^yyllt  yw  hwn,  yn  tyfu  yn  ymyl  y môr,  a chodir 
(eí  hefyd  raewn  gerddi,  o herwydd  ei  rinweddau.  Mae  arno 
Ibigau  cyffelyb  1 bigau  ysgall,  ac  mae  yr  holl  blanhig>n  o liw 
igo  eu.  Mae  y gorsen  yn  gref,  cron,  goediog,  a rhychiog,  ei 
jgangen  yn  afreolaidd  (Iro.sto;  dail  bychain,  hirgulion  o liw 
jglaswyn,  a u hymylau  yn  fylchog.  1 yfa  y blodau  yn  duswau 
ar  benau  y cyrs ; saif  cylch  o ddail  bychain  danynt.  Y 
jgwreiddyn,  yr  hwn  sydd  yn  fain  hir,  ac  o flas  hyfryd,  yr 

y"  feddyginiaethol.  Y ffordd^orJu 
L g^^neuthur  cyffaeth  (conserve)  o hono  • 

imae  felly  yn  dda  neillduol  i laesu  peswch,  a chryfhau  y 
ccyíansoddiad ; rhw^ddhau  rhediad  y dwfr.  Mae  tâ  y gwraidd 
}yn  nerlhol  1 wella  y clefyd  melyn  . ^ ^ 


Celyn  yLdÁX.~Butcher>s  Broom. 

Ŵ.ANH1GVN  bychan  yw  hwn,  a dyfa  yn  gyffredin  mewn  tir 
^orcd  neu  ores,  ac  amo  ddail  bychain  pigog,  a math  o gyd- 
>|mau  ar  flaenau  y cyrs.  Mae  tua  throedfedd  a hanner  o 
yd , y cyrs  yn  grynion,  rhychiog,  cryfion,  a gwydn.  Maent 


52 


yn  noethion  tua’r  bôn,  ac  yn  ymranu  tua’r  blaen,  lle  y maent 
yn  orchuddiedig  gan  ddail,  y rhai  ydynt  fyrion,  llydain,  hir- 
gul,  y blaen  yn  rhedeg  yn  fain  a llym.  Maent  o liw 
gwyrddlas,  ac  yn  dewion.  Saif  dwy  ddalen,  yn  gyffredin,  yn 
ymyl  eu  gilydd.  Tua  chanol  y ddalen,  ar  y cefn,  o’r  asen 
ganol,  tyr  allan  flodeuyn  glaswyn,  yn  yr  hwn  mae  pedair 
dalen.  Ar  ol  y blodeuyn  daw  allan  rawn  cochion,  crynion, 
tua  maint  pys.  Mae  y gwreiddiau  yn  wynion,  yn  gryfion,  a 
lluosog ; a llawer  o linynau  wrth  y prif  wreiddyn.  Addfeda 
y grawn  tua  mis  Medi,  ac  erys  rhai  o’r  dail  yn  wyrddion 
trwy  y Gauaf. 

Y gwreiddyn  yw  y rhan  a ddefnyddir  yn  benaf,  ac  mae  yn 
nerthol  iawn  i symud  rhwystrau.  Ond  berwi  y gwraidd 
mewn  gwin  gwyn,  mae  yn  effeithiol  rhyfeddol  i gynhyrfu  y 
dwfr,  gweithio  ymaith  y graian,  a threulio  y gareg  yn  y 
bledren ; i attal  rhediad  gormodol  llynoedd  y corph ; i 
iachau  y clefyd  melyn  a phoen  yn  y pen.  Ond  cymysgu 
ychydig  o fêl  neu  siwgr  ag  ef,  mae  yn  effeithiol  iawn  i symud 
ymaith  lysnafedd  glydiog  o’r  ddwyfron. 

Byddai  yn  fuddiol  iawn  i bersonau  a fyddont  wedi  tori 
asgwrn,  yfed  trwyth  wedi  ei  wneuthur  o’r  gwraidd,  gwneuthur 
plastyr  o’r  grawn  a’r  dail,  a’i  roi  wrth  y lle  dolurus,  tuag  at 
rwymo  esgyrn  briwedig,  a iachau  cymalau  a fyddont  wedi 
myned  o’u  lle.  Y ffbrdd  oreu  i’w  ddefnyddio  yw  berwi  y 
gwreiddiau  mewn  gwin  gwyn,  gan  roddi  gyda  hwynt  ychydig 
o Bersli  a Ffenigl  (fennel),  ac  yfed  y tê.  Er  fod  y trwyth 
hwn  yn  ddiniwed  iawn,  dylid  gofalu  am  gyfartalu  ei  nerth  â 
nerth  y claf. 

Clais,  y Glaswenwyn,  Tamaid  y DiafoL— Z>m7’í 

Bit, 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  yn  hoffi 
daear  iraidd ; mae  i’w  gael  yn  gyffredin  ar  fawndir.  Mae  ei 
gorsen  yn  gron,  yn  fain,  ac  o gylch  troedfedd  o hyd ; dail 
hirfain  blewog,  heb  ddim  toriadau  na  bylchau  ynddynt. 
Mae  yn  rhanu  yn  fân  ganghenau  tua’r  blaen,  a blodau 
gleision  fel  bwtwmau  yn  edrych  yn  dlws  ar  y blaen.  Mae 
y gwreiddyn  yn  lled  braff  yn  ol  maint  y llysieuyn,  yn  ddu 
ac  yn  fyr,  fel  pe  byddai  darn  o hono  yn  eisiau,  yr  hyn  a 


Un.%  fíhmnf 


Neu/iUstoriŷur 


(ni  af  fí*asHJ- 


OolU/n  Rod 


h'hd/  Horùuiund 


Oromuoü. 


53 


barodd  i’r  Pabyddion  feddwl  mai  y diafol  a’i  bwytaodd  rhag 
iddo  fod  jTi  llesiol  i ddynion,  am  ei  fod  mor  dda.  Mae  yn 
llysieuyn  tra  rhinweddol  i wrthsefyll  gwenwyn,  o ba  natur 
bynag  y byddo ; twyraynon,  neu  frathiadau  nadroedd,  &c. ; 
yn  chwalu  gwaed  glydiog  oddifewn,  yn  chwalu  gwynt,  ac  yn 
esmwythau  poen  yn  )t  ymysgaroedd.  Yn  allanol,  mae  yn 
dda  i ostwng  chwydd  o bob  math,  ac  i dynu  ymaith  bob 
brychni  a chleisiau  o’r  croen,  a phob  math  o darddiant  ar 
y corph,  trwy  fwydo  y manau  dolurus  â’i  drwyth  yn  gynes. 
Dywedir  hefyd  ei  fod  yn  lladd  llyngyr. 

Mae  dau  fath  arall  o hono,  cyffelyb  yn  mhob  peth  i’r  un 
blaenorol,  ond  bod  un  o honynt  yn  dwyn  blodau  gwynion, 
a'r  llall  rai  cochion.  .Mae  y blaenaf  yn  tyfu  mewn  maesydd 
sychion  fel  rhai  gwlybion,  mewn  llawer  o barthau  o’r  wlad ; 
ar  fawndir  bob  amser ; mae  y ddau  ereill  yn  fwy  anaml,  ac 
mae  yn  anhawdd  eu  cael ; blodeuant  yn  gyffredin  yn  .\wst. 

Mae  tê  y llysieuyn  neu  y gwreiddyn,  ond  ei  ferwi  mewn 
gwin,  a’i  yfed,  yn  effeithiol  iawn  i wella  unrhyw  glefyd 
heintus  : mae  hefyd  yn  dda  i svraud  ymaith  friwiau  mewnol 
a geir  trwy  gwympiadau  ac  ergydion. 

Olais  y Moch,  Olari  Dwbl,  y Goch-Las,  Olych 
Duram. — Sa^e  of  Rottu,  Clary. 

CoDiR  y llysieuyn  hwn  yn  aml  mewn  gerddi  : nid  yw  yn  un 
hardd,  ond  mae  yn  un  rliinweddol  iawn.  Mae  iddo  3T1 
gyffredin  bedair  corsen  betryal,  tua  dwy  droedfedd  a hanner 
o uchder ; ei  ddail  yn  Ilydain,  Ilwyd-wyn,  a garw,  eu 
hymylau  yn  gyfain,  a’u  harogl  yn  hyfryd.  Tyfa  rhai  o’r  dail 
gerllaw  y Ilawr,  ac  ereill  yn  gyplau  ar  hyd  y cvrs : y rhai  isaf 
yw  y mwyaf.  Mae  y cyrs  yn  flewog,  a glyna  glyd  oddi- 
wrthynt  wrth  y Ilaw  pan  gyffyrddir  â hwynt.  Tyfa  y blodau 
mewn  gwahanol  bellderau,'  a dwy  ddalen  fechan  yn  y 
cymalau  danynt : mae  y blodau  yn  debyg  i flod<au  saeds, 
ond  yn  Ilai,  ac  o liw  gla.s-wyn  : yr  hadau  yn  Ilwydion  ac 
anghrwn ; mae  y gwreiddiau  yn  dywyll,  a d<arfyddant  wedi 
amser  hadu ; rhaid  ei  hau  bob  blwyddvn  ; oherwydd  anaml 
y coda  o’i  hauad  ei  hun.  Blodeua  yn  Mehefin  a Gorphenaf, 
ac  addfeda  }t  hadau  yn  .\wst  yn  gyffredin. 

F 


54 


Rhoddir  yr  hadau  mewn  llygaid  i lanhau  brychau,  &c., 
a ddygwyddo  yn  anhapus  fyned  dan  yr  amrantau.  Ond 
rhoddi  dwfr  ar  ychydig  o’r  hadau,  ceir  llws  neu  lys  {mucilage) 
gwerthfawr  i’w  osod  ar  chwydd  er  ei  dyneru  a’i  symud ; ac 
hefyd  i dynu  drain,  &c.,  o’r  cnawd.  Ond  cymeryd  y dail 
a’u  trochi  mewn  finegr  gydag  ychydig  o fêl,  a’u  rhoi  wrth  y 
manau  y byddo  poethder,  gwrid,  comwydon,  bysdwn  ( felon), 
&c.,  effeithiant  yn  nerthol  rhyfeddol  i symud  y poen  a’r 
afiechyd,  ond  gwneuthur  hyny  yn  brydlon.  Gwna  powdr  y 
gwreiddyn  wedi  ei  sychu,  ond  ei  dynu  i’r  trwyn,  beri  tisian, 
ac  felly  buro  y pen  a'r  ymenydd  oddiwrth  lynoedd  anmhur. 

Gallai  y llysieuyn  hwn,  wrtho  ei  hun,  neu  gydag  ereill  o’r 
un  natur,  fod  o wasanaeth  mawr  i rai  a deimlant  wendid  yn 
eu  cefnau.  Defnyddir  yr  holl  lysieuyn  yn  îr  neu  wedi  ei 
sychu  ; mae  efe  o natur  adfywiol,  ac  i raddau  yn  rhwymol. 
Mae  math  arall  o hono  yn  tyfu  yn  wyllt  yn  ymyl  cloddiau, 
ac  mewn  tir  sych,  yr  hwn  sydd  yn  gyffelyb  yn  ei  rinweddau 
i’r  un  uchod. 

Olor,  Oylor,  Onau.  y Ddaear. — Earth  Chesnuts  or 

Pig  Nuts. 

Mae  hwn  yn  lled  adnabyddus,  ac  ni  raid  manylu  wrth  ei 
ddesgrifio.  Planhigyn  gwyllt  ydyw,  a chaiíf  ei  enw  oddiwrth 
ei  wraidd.  Mae  y cnau  hyn  yn  grynion,  yn  llwyd  oddiallan, 
gwyn  o fewn,  ac  o flas  hyfryd.  Tyfa  y cyrs  tua  throedfedd 
o hyd  ; mae  y gorsen  yn  gref,  o liw  gw^rdd,  ac  arni  flodau 
gwynion  bychain,  y rhai  a dyfant  yn  dywysenau  mawrion  ar 
flaen  y gorsen.  Dywedir  fod  yr  hadau  a’r  gwreiddiau  yn 
effeithiol  iawn  i gynhyrfu  y dwfr.  Ond  sychu  y gwreiddiau, 
a’u  gwneuthur  yn  bowdr,  a chymysgu  ychydig  o hono 
â mêl  neu  siwgr,  ceir  meddyginiaeth  nodedig  rhag  poeri 
gwaed  neu  i wella  dwfr  gwaedlyd. 

Olust  Arth,  yr  Olcheuraid,  yr  Olchwraid.— 

Sanide, 

Planhigyn  gwyllt  prydferth  yw  hwn  ar  yr  hwn  y mae 
llawer  o ddail  mawrion  yn  sefyll  ar  gyrs  hirion,  llwydion,  tua 
throedfedd  a hanner  o uchder.  Cyfyd  y dail  oll  oddiar  y 


55 


gwraidd ; maent  o ddull  crwn,  ond  mor  fylchog,  fel  y maent 
megis  yn  bum-onglog,  yn  Iled  debyg  i lun  Troed  y Frán, 
a’u  hymylau  yn  fylchog,  yn  llyfn,  ac  o liw  du  dysglaer, 
gydag  ychydig  gochi  tua’r  ymylau.  Yn  eu  mysg  cyfyd  cyrs 
bychain  crynion,  o liw  gwyrdd,  heb  gymal  na  dalen,  oddi- 
eithrar  y bíaen,  Ìle  yr  ymranant  yn  flodau  bychain  gwynion, 
yn  dyfod  allan  o benau  bychain  crynion,  o liw  glas-felyn  : 
amrywiol  yn  sefyll  ynghyd  yn  dywysen,  Ile  w’cdi  hyny  y daw 
hadau  bychain,  y rhai  a Iynant  wrth  ddilledyn  a'u  cyffyrddo. 
Mae  y gwreiddyn  yn  gynwysedig  o lawer  o linynau  meinion 
gyda’u  gilydd,  y rhai  a ddaliant  Iymder  y Gauaf,  a phery  y 
dail  heb  wywo.  Ceir  ef  mewn  coedwigoedd  cysgodol,  a 
lleoedd  ereill  yn  y wlad  hon.  Blodeua  yn  Mehefin,  ac 
addfeda  yr  hadau  yn  fuan  wedi  hyny. 

Mae  hwn  yn  enwog  iawn  am  ei  rinweddau  i wella  archoll- 
ion  gwlybion,  cornwydon,  a darostwng  chwydd  ar  unrhyw 
ran  o’r  corph.  Gellir  yfed  ei  drwyth,  neu  gymeryd  ei 
bowdr.  Ni  cheir  ei  ragorach  i roddi  iachad  buan  i ddyn 
neu  anifail,  pan  byddo  yr  afiechyd  yn  yr  ysgyfaint  neu  y 
gwddf ; ac  i wella  clw^fau  digofus  a Ilygrawl  yn  y genau,  y 
gwddf,  &c.,  trwy  ddal  y te,  wedi  ei  felusu  âmêl,  yn  y genau, 
neu  olchi  y Ile  dolurus  â’r  cyfryw  wlybwr.  Mae  yn  effeith- 
iol  iawn  i attal  rhediad  gormodol  Ilynoedd  y corph,  i iachau 
clwyfau  yn  yr  arenau,  &c,  ond  ei  ferwi  mewn  gwin  neu 
ddwfr,  ac  yfed  y trwyth.  Mae  yn  un  o’r  Ilysiau  goreu  at  y 
dybenion  a nodwyd. 

Clust  jT  Asen,  Oynghlenydd  yr  Afon,  y Llefanog, 
Llin-wydd  yr  Afon,  Llysiau’r  Afii. — Liver  lVori. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  drigianydd  yr  afon,  yn  ymhyfrydu 
mewn  hen  geulan  wlyb,  neu  graig  Ile  byddo  mwsgwl  a 
dwfr  ar  hyd-ddi.  Nid  yw  ond  bychan  o faintioli  ; ei  ddail 
yn  gorwedd  mor  agos  i’r  ddaear  ag  yw  clustiau  gwT  i’w  ben, 
yn  llawn  toriadau  anniben,  o liw  gwyrdd  tywyll,  a’u  blas  yn 
chwerw.  Saif  y blodau  ar  gyrs  meinion  tua  modfedd  neu 
ddwy  o uchder ; mae  y gwreiddiau  yn  fychain  a meinion. 
Nid  oes  braidd  Ilysieuyn  i’w  gymharu  â hwn  atholl  glefydau 
yr  afu  ; mae  ei  drwyth  yn  ei  oeri  a’i  lanhau,  ac  yn  dofi 
poethder  mewn  unrhyw  ran  o’r  corph  yn  gwella  y clefyd 


í6 


inelyn  ; yn  ceri  yr  arenau,  ac  yn  eu  sychu  pan  yn  rhedeg ; 
yn  attal  lledaeniad  y ddyrwden,  a chrach  ar  wahanol  ranau 
y corph.  Mae  yn  teddyginiaeth  nodedig  i’r  rhai  y byddo  eu 
halu  wedi  ei  annhymeru  trwy  alariad  (surjeit),  o herwydd  yr 
hyn  y tyr  allan  boethder  a chrach  ar  hyd  y corph  ; mae  yn 
crythau  yr  alu  mewn  modd  neillduol.  Yr  hyn  sydd  yn  tyfu 
ar  greigiau  gwlybion  y w y goreu.  Yn  allanol,  fe  wella  bob 
math  0 darddiadau  a chrach  ar  y croen,  trwy  wneud  eli  o 
hono,  a’i  gymwyso  at  y manau  dolurus. 

Byddai  pob  llysieuyn  yn  fwy  rhinweddol  a grymus,  pe 
cymerech  win  gwyn,  neu  ryw  win  gwan  arall,  a briwio  y 
llysiau  yn  lân,  a gosod  y gwin  a hwythau  mewn  ysten,  a’i 
chau  i íynu,  a’u  rhoi  mewn  crochanaid  o ddwli^  ar  y tân  i 
ledlerwi  am  y nos,  ei  hidlo  pan  oero,  ei  gostrelu,  ac  yfed 
gwydraid  bychan  o hcno  ddwywaith  y dydd.  Mae  gw’in  yn 
well  na  dwfr. 

Clust  y Llygoden,  Flewynog.— J/ÍTWíe  Ear. 

Llysieuyn  tlws  iawn  yw  hwn,  ag  iddo  ddail  gwynion  a 
blodau  melynion,  ac  a geir  yn  aml  yn  ymyl  cloddiau  ac 
mewn  tir  tywodlyd.  Tyfa  y dail  yn  sypynau  bychain ; 
maent  yn  hirion  a llydain,  o liw  gwyrdd  tywyll  ar  y tu  uchaf, 
a gwyn  odditanynt ; ac  mae  y tu  isaf  gymaint  yn  y golwg, 
fel  yr  ymddengys  eu  bod  cll  yn  wynion.  Mae  y cyrs  yn 
cripian  ar  hyd  y llawr,  ac  yn  cymeryd  gwraidd  o bob  cymal : 
y dail  yn  flewog.  Cyrs  sengl  yw  y rhai  sydd  yn  dwyn  blodau ; 
nid  oes  dail  arnynt,  ac  un  blodeuyn  mae  pob  un  yn  ddwyn, 
yr  hwn  sydd  ar  flaen  y gorsen.  Mae  y blodau  yn  fawrion, 
yn  eu  fiurf  yn  gyfielyb  i flodau.  Dant  y llew,  ond  eu  bod  o 
liw  melyn,  gwanaidd,  ac  ychydig  o gochi  ar  y tu  isaf  o gylch 
yr  ymyl,  yn  enwedig  os  bydd  yn  tyfu  mewn  tir  sych.  VVedi 
i’r  blodau  heneiddio  ychydig,  maent  yn  troi  yn  íân  blu,  a’r 
gwynt  yn  eu  cymeryd  ymaith  gyda’r  hadau. 

Mae  ychydig  o sudd  llaethog  yn  y cyrs ; nid  oes  iddo 
braidd  ddim  arogl,  ond  mae  ei  flas  yn  dra  chwerw. 

Byddai  yfed  ychydig  o’r  sudd,  yn  gymysgedig  â gwin,  neu 
dê  o hono,  yn  effeithiol  iawn  i wella  y defyd  melyn,  ond  ei 
yfed  dros  rai  wythnosau  yn  olynol,  foreu  a hwyr,  a pheidio 
yfed  dim  arall  dros  ddwy  neu  dair  awr  ar  ol  hyny.  Mae  yn 


57 


effeithiol  iawn  i dreulio  y gareg,  ac  esmwj'tho  poen  yn  yr 
ymysgaroedd.  Mae  tê  hwn,  gydag  ychydig  o Ysgall  y 
meirch  a Bustl  y ddaear,  yn  rhinweddol  iawn  i wrth\vynebu 
y d^drglwyf,  ac  attal  rhediad  y gwaed  o’r  trwyn  neu  y genau, 
&c.  ónd  ei  gymeryd  yn  ír,  ei  ddryllio,  a’i  roi  wrth  archoll 
newydd  ei  thori,  gwna  ei  chau  yn  fuan.  Gwna  ei  sudd,  ei 
drwyth,  neu  bowdr  y llysieuyn  wedi  sychu,  attal  lledaeniad 
pob  raath  o grach  ar  unrhyw  ran  o’r  corph  ; ac  mae  yn 
fuddiol  iawn  i wella  clwyf  y marchogion  : geUir  cymeryd 
y dail,  eu  berwi  raewn  llaeth,  a'u  cjmwyso  yn  allanol. 

Onau  yr  InàisL—Nufmfff. 

Oferedd  fyddai  desgrifio  y pren,  ar  yr  hwn  y tyfa  y 
ffrwythau  hyn  ; mae  hinsawdd  Cymru  yn  rhy  oer  iddo. 
Cawn  y cnau  yn  gyfain,  yn  aml,  i’r  wlad  hon.  Mae  y 
ftrwyth  hwn  yn  beraidd,  a nerthol  i gryfhau  y cylla,  a’i 
gynorthwyo  i dreulio  yr  ymborth.  Gwn  i attal  cyfogiad,  ac 
mae  yn  rhinweddol  i ddofi  y coluddwst.  Wedi  ei  rostio  o 
flaen  tân,  a’i  gymysgu  ag  ychydig  o .\rianllys  (rhubarb ),  nid 
oes  ei  well  i attal  llaesder  yn  yr  ymysgaroedd. 

Onau  Pfrengig,—  Walnufs. 

Tyfa  y rhai  hyn  ar  bren  adnabyddus,  ac  ni  raid  ei 
ddesgrifio.  Blodeua  yn  gynar  cyn  toro  y dail  allan,  ac 
addfeda  y cnau  yn  Medi. 

Bernir  fod  y cnau  yn  fwy  rhinweddol  pan  yn  leision,  cyn 
i fasgl  dyfu  o’u  cylch.  .M  ie  rhisgl  a dail  y pren  yn  rhwymol 
iawn.  Mae  y dail,  wedi  iddynt  heneiddio,  yn  boeth,  a dylid 
bod  yn  gynil  wrth  eu  defnyddio,  yn  enwedig  os  dyo<idefa  y 
claf  oddiwrth  beswch  a diffyg  anadl.  Mae  y dail  yn 
rhinweddol  i wella  cnoad  ci  cynddeiriog,  neu  wenwyniad 
rhyw  greadur  arall,  ond  eu  bwyta  wedi  eu  cymysgu  ag 
wniwn,  halen,  a raêl.  I wrthwynebu  gwenwyn  neu  haint 
glynol,  rhydd  hen  feddyg  enwog  y cyfarwyddvd  canlynol  : — 
Cymerer  dwy  gneuen  Fffengig  sych,  dwy  fîìgysen  dda,  ,ac 
ugain  o ddail  y Rhuw,  dryllier  hwynt  yn  fân,  yn  gymysgedig 
ag  ychydig  halen  ac  ugain  o rawn  y Ferywen,  (ýuniper),  a 
chymerer  ychydig  o’r  powdr  hwn  bobboreu  cyn  bwytadira; 
mae  hyn  wedi  profi  yn  effeithiol  iawn  i’r  dyben  a nodwyd. 


58 


Mae  y cnewyll,  ar  ol  iddynt  heneiddio,  yn  fwy  olewaidd, 
ac  felly  yn  fwy  anaddas  i’w  bwyta  ; ond  eu  malurio,  a 
chymysgu  y powdr  ag  ychydig  o win,  maent  yn  nerthol  iawn 
i wella  doíur  y gwddf ; mae  ychydig  o’r  powdr  hwn  a mêl 
wedi  eu  cymysgu,  yn  effeithiol  iawn  i ddofi  poen  a 
phoethder  yn  y clustiau.  Dywedir  y gwna  rhoi  darn  o’r 
masgl  îr  mewn  dant  tyllog,  esiiiwytho  y poen  ynddo. 

Bydd  yn  dda  i rai  ag  iddynt  gylla  gwan  a gwlyb,  gymeryd 
rhai  o’r  cnau  hyn  pan  yn  îr  a chyn  yr  hanner  addfedont,  a’u 
cadw  mewn  siwgr,  a bwyta  ychydig  o honynt  ar  wahanol 
amserau.  Mae  dwfr  distylledig  o’r  masgl  gwyrdd,  pan  yn 
addfed,  ac  wedi  ei  neillduo  oddiwrth  y cnewy’llen,  yn 
fuddiol  iawn  i laesu  dolur  y gwddf,  ond  ei  ddal  yn  y genau, 
neu  olchi  y gwddf  ag  ef : mae  yn  nerthol  hefyd  i wella  y 
clyw,  a darostwng  poen  a swn  yn  y pen.  Mae  dwfr 
distylledig  o’r  dail  gleision  tua  diwedd  mis  Mai,  yn  feddyg- 
iniaeth  rinweddol  i iachau  clw-yfau  gwlybion,  ond  ei  roi 
arnynt  â llieiniau  gwlybion  bob  bore, 

Mae  tê  rhisglyn  y gneuen  yn  gyfoglyn  rhagorol  : gwna 
powdr  o hono  ateb  yr  un  dyben  ; gweithia  yn  rhwydd  ac 
effeithiol  iawn. 


Cnau  Almnnd. — Abnonds, 

Mae  y pren  Almond  yn  dwyn  cnau  melus  a chwerw  ; gw’a- 
haniaethir  hwynt  yn  unig  wrth  eu  blas.  Mae  y pren  hwn 
yn  gyffredin  yn  Ffrainc  ac  Itali.  Mae  y cnau  melusion  yn 
rhinweddol  i iachau  holl  glefydau  yr  arenau  a’r  bledren. 
Dylid  eu  cànu,  a’u  cymysgu  yn  dda  â heiddlyn  (barley 
water)  yn  wlybwr  fel  llaeth  : mae  ychydig  o’r  gwlybwr  hwn 
yn  llesiol  i’r  rhai  a flinir  gan  boethder  mewnol  a’r  darfod- 
edigaeth. 

Gwerthfawrogir  y cnau  chwerwon  o herwydd  yr  olew  sydd 
ynddynt ; ond  gan  fod  pethau  ereill  hawsach  i’r  Cymry  eu 
cael  a’u  defnyddio,  ni  fanylir  ar  y rhai  hyn. 

Cochlys. — Great  Burnet. 

Mae  cyflawnder  o’r  llysieuyn  hwn  yn  tyfu  yn  mron  yn 
mhob  parth  o’n  gwlad  lle  y byddo  daear  weddol  o dda; 


59 


imewn  gwndynydd  yn  agos  i’r  perthi,  ac  mewn  caeau  ŷd. 
'Maeeiddail  yn  dywyll  eu  liiw,  ac  yn  asgellog  ; dalen  ar 
fgyt'er  dalen  yn  llawn  bylchau  raân  o gylch  eu  hymylau  a 
.dalen  anghynifer  ar  y blaen.  Mae  corsen  gron  yn  tyfu  o’u 
;canoI,  a’r  cytfelyb  ddail  ar  hyd-ddi,  ond  eu  bod  yn  fanach, 
;ac  yn  taenu  yn  ganghenau  tua’rblaen,  a phen  crwn  ar  flaen 
ipob  un  o liw  coch-ddu,  pa  rai  yw  y blodau. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  hynod  o dda  i yfed  ei  isgell  ar 
(ddechreu  twymynon,  i gryfhau  y galon,  ac  i agor  y chwys- 
(dyllau,  fel  y bwrier  allan  y gwenwyn  o’r  gwaed.  Mae  y 
{gwreiddyn  yn  rhwymawl  a chryfhaol,  ac  yn  feddyginiaeth 
l'werthfawr  rhag  pob  math  o rj'ddrediadau  a gwaed-Iifau. 
(Gellwch  sychu  y gwraidd  a’i  falu  yn  bowdr,  neu  yfed  ei  isgell. 
IDyrnaid  o’r  Ilysieuyn,  neu  wns  o’r  gwreiddiau  mewn  isgell. 

Oorn  Oarw  y Mynydd.— Moss. 

ìIMae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  yn  hoffi 
rmynyddoedd  a IIe(5edd  uchel,  ond  nid  yw  byth  yn  tyíu  ar 
(ddaear  arw,  nac  mewn  Ile  gwlyb,  nac  ar  ddaear  fras,  ond  ar 
cddaear  deg,  sych,  a chlystog  o fwswgl  o dano.  Mae  yn 
rrhedeg  yn  Ilinynau  ar  wyneb  y mwswgl,  ac  yn  cymeryd 
fgwraidd  wrth  ymdaenu.  Mae  yn  tyfu  weithiau  yn  droedfedd 
co  hyd,  mwy  neu  lai,  ac  yn  rhanu  yn  íân  ganghenau,  a’r  rhai 
Ihyny  yn  fän  ganghenau  eilwaith,  yn  debyg  eu  dull  i gorn 
ccarw.  Mae  yr  holl  Iysieuyn  wecii  ei  wisgo  â chyflawnder  o 
|cddail  mân  teg,  neu  i’w  deimlo  fel  melfed.  Mae  yr  un  IIiw  a 
inmwswgl  yn  gyflfredin.  Nid  wyf  yn  cofio  i mi  weled  dim 
^flodau  amo.  Mae  cyflawnder  o hono  yn  tyfu  ar  fynydd 
hEpynt,  ond  ni  welais  i ddim  erioed  ar  y mynydd  Du.  Ei 
:orif  rinwedd  yn  fewnol  yw  esmwythau  poen  yn  y cefn  a’r 
r^luniau,  trwy  lanhau  y graian  ymaith;  mae  hefyd  yn  cael  ei 
ì^nmol  yn  uchel  gan  rai  yn  allanol,  mewn  trwyth  i fwydo 
‘yr  aelodau  pan  y byddo  chwydd  a phoen  ynddynt,  megis  y 
;gymalwst  a r gewynwst.  Byddai  yn  hawdd  gwneud  prawí  o 
ihono  wrth  ei  gadw  o hyd  Ilaw  drwy  ei  sychu  a’i  ferwi  mewn 
^lwfr,  pan  y bydd  gwanegon  mewn  aelcídau.  Mae  yn  eithaf 
jiliniwed. 

I Cod.warttl. — Deadfy  Nightshade. 

piCHON  yr  ymddengys  cymysgu  gwenwyn  â meddygin- 

,i 

I 


6o 


iaethau,  yn  beth  dieithr  iawn  ; ond  mae  rhan  o’r  llysieuyn 
hwn  yn  ddefnyddiol  rhyfeddol.  Planhigyn  gwyllt  o liw 
tywyll  ydyw,  a rhywbeth  yn  ei  liw  yn  awgrymu  y dylid  bod 
yn  ofalus  wrth  ei  drafod.  Mae  yn  tyfu  yn  ymyl  muriau 
mewn  ysgarthion,  yn  ymyl  llwybrau  a chloddiau,  me^vn 
meusydd,  ac  mewn  gerddi.  Mae  yn  darfod  bob  Gauaf,  ac 
yn  codi  eilwaith  o’i  hauad  ei  hun  : ymddengys  yn  gyffredin 
tua  diwedd  EbrilL  Tyfa  tua  phum  troedfedd  o hyd.  Mae 
y cyrs  yn  onglog,  ac  o liw  gwyrdd  tywyll.  Mae  y dail  yn 
fawrion  iawn,  yn  llydain,  a gwastad,  o’r  un  lliw  â’r  cyrs. 
Saif  y blodau  yn  sengl  ar  gyrs  byrion  yn  codi  o fysg  y dail, 
ac  y maent  hwythau  o’r  un  lliw  trymaidd:  maent  yn  fawrion 
a chau,  ac  yn  plygu  i lawr.  Ar  y tu  allan  y maent  o liw 
tywyll,  rhwng  llwyd  a gwyrdd,  ac  o fewn  yn  goch-las  dwfn. 
Dilynir  y rliai  hyn  gan  rawn  tebyg  i Geirios  yn  eu  maint,  o 
liw  du  dysglaer  pan  yn  addfed,  a llawn  o fywyn,  o flas 
melus  anhyfryd.  Mae  y gv^raidd  yn  hir.  Dylid  gochelyd  y 
grawn  fel  gwenwyn  marwol ; mae  plant  wedi  eu  bwyta 
lawer  gwaith,  ac  wedi  marw  mewn  canlyniad.  Mae  y dail, 
ond  eu  cymwyso  yn  allanol,  yn  oeri  ac  yn  tyneru  ; maent 
yn  rhinweddoi  iawn  i iachau  y ddarwden  a chwydd  caled. 
Maent  yn  werthfawr  i’r  dybenion  hyn  ; ond  dyiid  cadw  y 
planhigyn  o afael  plant,  neu  beidio  ei  adael  i ffrwytho,  gan 
mai  y dail  yn  unig  ellir  ddefnyddio. 

Oomfifrei,  Llysiau’r  Qw\v7rû..—Comfrey. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  yr  ardd,  ond  weithiau 
i’w  gael  yn  y meusydd,  yn  ymyl  hen  gloddiau,  lle  y bo 
daear  fras.  Mae  ei  wreiddyn  yn  ddu  oddifaes,  a chyn 
braffed  a bys  gwr ; weithiau  bydd  cwlwm  o’r  rhai  hyn  wrth 
eu  gilydd,  a phan  dorer  un  o honynt  mae  yn  llawn  o sudd 
olewaidd,  glydiog : ei  gorsen  yn  gref,  yn  taenu  yn  fân 
ganghenau  tua’r  blaen  ; y dail  yn  fawr,  yn  arw,  ac  yn  flewog, 
ac  yn  flaenfeinion,  yn  debyg  i ddail  Bysedd  y Cwn  ; blodau 
gwynion,  bychain,  yn  crogi  wrth  ochrau  y gorsen  tua’r 
blaen,  ar  ddull  cloch.  Os  na  adnabyddwch  ef  wrth  hyny, 
ewch  at  ryw  hen  wraig  ag  a fyddo  yn  byw  mewn  bwth  lle  y 
byddo  hen  ardd  fras,  a gofynwch  iddi  am  wraidd  Gwmffre, 
hi  a’ch  arweinia,  ond  odid,  i’r  hen  ardd  lle  y bydd  yno 


6i 

ddigon  yn  tyfu,  a gormod  wrtli  farn  yr  hen  wraig.  Mae  y 
llysieuyn  hwn  yn  enwog  mcwn  rhinwecidau,  a dylai  fod  yn 
gydymaith  gwastadol  y dyn  tlawd  : mae  ei  ansawdd  yn  oer, 
a sych,  ac  felly  yn  feddyginiaeth  werthfawr  rhag  pob  math  o 
glwyfau,  ac  archollion  mewnol ; os  bydd  carcg  wedi  dolurio 
y gwaedlestri  yn  yr  areuau  neu  y bledren,  neu  rodfeydd  y 
dwtr  yn  unihyw  todd,  gwna  tê  o wraidd  y llysieuyn  hwn, 
asio  y llestri  yn  nghyd,  a iachau  y clwyfau ; oblegyd  mae  ei 
briodoleddau  elìaidd  a thyner  a rhwymawl,  yn  cydweddu 
â r doluriau  : yr  un  modd  os  bydd  gwythien  w'edi  agor  yn  yr 
ysgyiaint,  a gwaed  yn  dytod  alian  gyda’r  poer,  asia  y rhwyg- 
iad  yri  ol ; ac  os  bydd  y dartodedigaeth  wedi  cydio  yn  yr 
ysgylaint,  a r cornwydydd  wedi  tori,  eneinia  y ffordd  i’r  poer, 
a chynorthwya  yr  ysgytamt  i daflu  y llysnafedd  i fynu  a iacha 
’ y clwyfau  yn  hollol,  os  na  byddant  wedi  myned  yn  rhy  bell  i’r 
: ysgyíaint : ond  cotiwch  pan  y byddoch  yn  ei  ddefnyddio  at 
ianhwylderau  y ddwyfron  a’r  ysgyfaint,  y bydd  raid  i chwi 
jgymeryd  dogno  ryw gyílair  rhyddhaol,  megys  JíAuéarò, &c.,yn 
awr  ac  eilwaith,  rhag  i’r  corph  rwymo  gormod,  ac  felly  fagu 
ipres  a thrwy  hyny  gynyddu  y clefyd.  Hefyd,  y mae  yn  syclu 
hyhf  oerllyd  ürwg  o’r  pen,  ac  feliy  gwellâ  lygaid 
igwcinion,  a ânasí  dytrllyd.  Mae  yn  hynod  dda  rhag  y 
.dolur  rliydd,  le  pe  byddai  wedi  troi  yn  glefyd  y gwaed,  trwy 

■ «î  ^ y coluddion  a’r  cylla,  ynghyd 

iâr  holl  ranau  mewnol.  Gwn  am  amryw  a gawsant  wellhàd 
Inollol  a buan  o’r  clelyd  hwn,  ar  ol  gwneuthur  prawf  o bob 
^cyffynau  ereill,  ag  oecid  o hyd  cyrhaedd  iddynt,  am  wyth- 
;nosau ; a rhai  o’r  rhai  hyn  wcdi  myned  yn  rhy  eiddil  gan 
‘ö>rmgrwydd  y dolur  i rodio  allan  o'u  tai.  Yr  wyf  yn 
I barnu  na  all  gweithwy  r tàn-ddaearol  mynyddoedd  Morganwg 
ua  Mynwy  gael  gwell  na  rhatach  meddyginiaeth,  pan  y 
byddout  wedi  ^ei  eu  gwasgu  a’u  hysigo  gan  gwympiadau, 
nar  llysicuyn  hwn ; ond  iddynt  ofalu,  pan  y byddo  eu 
corph  yn  rhwymo  gormod,  i gymeryd  dognau  yn  awr  ac 
ceiiwaUh  ü ryw  gyífyr  rhyddhaol. 

Yn  allanol  hcfycl,  efe  a wna  ryfeddodau  mewn  hen  friwiau : 
os  byddwc;h  wcdi  tori  asgwrn,  pwywch  y gwreiddiau  yn  eli, 
la  thaenwch  eí  ar  ledr  gwyn,  neu  lian  cryf,  ac  ar  ol  i chwi 
:rot  yr  asgwrn  yn  ei  le  yn  gyntaf,  rhowch  y plastyr  am  dano  ; 
K*le  a 1 asia  mor  gryf  ag  crioed  ; ond  os  bydd  y cnawd  wedi 


briwio,  gwell  peidio,  am  y bydd  yn  angenrheidiol  trin  y 
clwyfau  bob  dydd.  Hefyd,  os  bydd  clwyfau  wedi  eu  tori 
yn  y cnawd,  efe  a asia  y clwyfau  ynghyd  mor  gyflym,  tu 
hwnt  i gred,  braidd.  Ond,  cofiwch,  ni  wna  y tro  at  htn 
glwyfau,  na  chlwyfau  navydd,  wedi  eu  tori  gan  goed,  cerig, 
a chwympiadau  ; gan  fod  y cnawd  yn  cael  ei  ysigo  gymaint 
gan  ddefnyddiau  o’r  fath,  a’r  ysgarthion  hyn  yn  gofyn  amser 
maith  i bydru  ac  i weithio  allan,  ac  yn  gofyn  triniaeth 
fanwl ; felly  peidiwch  ymyraeth  â’r  feddyginiaeth  hon,  ond 
pan  y byddo  toriad  wedi  ei  wneud  gan  arf  eithaf  miniog ; 
megis  pladur,  cyllell,  bwyall,  &c.  Gwasgwch  ymylau  y 
cyfryw  glwyf  at  eu  gilydd,  yn  y gwaed,  a rhoddwch  blastyr  o 
wraidd  y llysieuyn  hwn  arno,  ac  aroswch  yn  llonydd  (os 
bydd  yr  archoll  yn  fawr)  dros  ychydig  ddyddiau,  ac  ni  bydd 
eisieu  ychwaneg  o ffwdan  yn  ei  gylch.  Cofiwch  mai  y 
gwreiddiau  a ddefnyddir  at  yr  holl  glefydau  uchod. 
Tynwch  y gwreiddiau,  a golchwch  hwynt  yn  lân,  a chrafwch 
y rhisgl  du  odditanynt,  naddwch  hwynt  yn  asglod,  a rhodd- 
wch  dd^Tnaid  o’r  asglod  hyn  mewn  tea-pot  o faiutioli  canolig, 
a llenwch  ef  â dwfr  berwedig ; gadewch  ef  i sefyll  mewn  lle 
cynes  hyd  oni  byddo  fel  hufen  llaetli ; yfwch  gwpanaid  o 
hono  dair  gwaith  y dydd ; ac  os  byddwch  am  wneuthur 
plastyr  o honynt,  nid  oes  eisieu  ond  pwyo  y gwreiddiau  yn 
unig,  heb  nag  olew  na  bloneg,  a’u  taenu  a’r  ledr.  Byddwch 
yn  eofn  ar  yr  hen  gyfaill. 

Oorn  y Carw  Mor,  y Qioà.o^.—Samŷhire. 

Mae  i’r  llysieuyn  hwn  gorsen  werdd  dyner,  yn  ynghylch  dwy 
droedfedd  o hyd,  yn  ymagor  yn  ganghenau  o’r  bôn  agos,  ac 
arni  gnwd  mawr  o ddail  lled  grynion,  o liw  tywyll,  yn 
ymranu  yn  debyg  i ddail  Ffenigl ; dwy  yn  gyfîredin  gyda'u 
gilydd  ar  y gorsen ; maent  yn  llawn  sudd,  ac  o flas  hyfryd. 
Ar  flaen  y cyrs  a’r  canghenau  saif  sypynau  o flodau  melyn- 
wyn.  Mae  y cyrs  yn  lled  grynion,  yn  rhychiog,  a chau  ; y 
gwreiddyn  yn  fawr  a hir,  o liw  gwyn,  ac  yn  parhau  lawer  o 
flynyddau  ; mae  o natur  wresog. 

Mae  yn  tyfu  yn  gyffredin  mewn  tir  yn  cael  ei  ireiddio  Of 
nid  ei  orlifo  yn  aml  gan  ddwfr  hallt.  Mae  yn  blodeuo  ac  yn 
hadu  tua  Gorphenaf  ac  A.wst. 


63 


Gẃyr  y rhan  amlaf  o ddynion  íod  diflfyg  treuliad  bwyd, 
a rhwystr  yn  llwybrau  y carthion,  yn  brif  achosion  y rhan 
amlaf  o glefydau  y natur  ddynol.  Gwnelai  defnyddio  y 
llysieuyn  hwn  yn  fynych  symud  y drygau  hyn.  Gan  fod 
llawer  yn  hoffi  sibr  neu  saws  gyda  eu  bwyd,  doeth  fyddai 
iddynt  ddewis  un  a fyddai  yn  fuddiol  yn  gystal  a blasus. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  un  diogel ; hyfryd  i’r  archwaeth 
a’r  cylla ; yn  cynorthwyo  i dreulio  y bwyd,  i agor  llwybrau 
yr  afu  a’r  ddueg ; yn  cynhyrfu  y dwfr,  yn  symud  y graian  a’r 
gareg  o’r  arenau  a’r  bledren  ; trueni  mawr  na  ddefnyddid  ef 
yn  amlach. 


GOTÌaJláeT.—Coriander. 


Planhigyn  bychan  yw  hwn,  a godir  yn  Ffrainc  a Germani, 
er  mwyn  ei  had.  Mae  arogl  anhyfryd  i’r  holl  lysieuyn  pan 
yn  Ir  ; ond  wedi  i’r  hadau  sychu,  mae  eu  harogl  yn  hyfryd, 
ac  maent  yn  eflfeithiol  iawn  i wasgaru  gwynt,  cynhesu  a 
chryfhau  y cylla,  cynorthwyo  y treuliad,  esmwythau  jx)en 
yn  y pen,  ac  maent  yn  llesiol,  gyda  phethau  ereill,  i attal  y 
dolur  rhydd. 


Ora’r  Gerddi,  Garlleg.— (Jarŵ. 

Ni  raid  mmylu  wrth  ddesgrifio  hwn  chwaith  : ni  all  neb  ei 
fwyta  heb  i’w  gyfeillion  wybod  hyny  yn  fuan.  Cyfrifid  hwn 
gynt,  o herwydd  ei  rinweddau  lluosog,  yn  driagl  y dyn 
tlawd.  Mae  y gwraidd  i’w  ferw-i  mewn  dwfr ; ac  ond 
cymysgu  y tê  a mêl,  ceir  meddyginiaeth  ragorol  i wella 
crjgni,  dififyg  anadl,  cnoad  ci  drwg  a brathind  neidr  • i ladd 
llyngyr  inewn  plant,  i dori  a syinud  llysnafedd  glydiog  puro 
y pen,  a bywhau  natur  : gwella  y Ilwg,  a chlefyd  y gareg. 
Ond  eu  rhoddi  wrth  y traed,  rhoddant  esmwythdra  iV  pen 
a r ysgyfaint.  Mae  yn  beth  enwog  i gadw  ymaith  haint,  a 
rhag  y dyfrglwyf,  y cwlwm  gwthi,  dirdyniadau,  clwyf  v 
marchogion,  a’r  holl  glefydau  oerion.  Byddai  yn  well  peidio 
gwneud  arfenad  parhaus  o hono  yn  fewnol,  o herwydd  ei 
fod  o ansawdd  rhy  boeth  ; ychydig  ddognau  yn  awr  ac 
eilwaith  wrth  angen.  Y fTordd  oreu  i’w  gymeryd  yn  fewnoL 
yw  Ilyncu  yr  ewin  yn  gyfan,  os  gellir,  wedi  ei  drochi  mewn 


64 


olew,  neu  ddarnau  o hono,  heb  eu  hysigo ; canys  y mae  yn 
colli  ei  nerth  yn  fuan  wedi  yr  ysiger  ef. 

Yn  allanol,  fe  wellha  y dolur  angeuol  hwnw  ar  blant  a 
elwir  y Croup,  trwy  bwyo  pump  neu  chwech  o’r  ewinedd  am 
ben  ychydig  o Tincture  of  Assafcetida,,  a’i  roddi  yn  gynes  ar 
wddf  a dwyfron  y plentyn,  a rhoddi  gwianen  yn  gynes  amynt. 
Meddalha  a thyn  ymaith  gyrn  oddiar  fysedd  y traed,  trwy 
bobi  un  ewyn  ar  dewyn  o bren,  pan  yn  goch,  a’i  roi  yn 
blastyr  ar  y corn,  a’i  newid  ef  ddwywaith  y dydd. 

Orafanc  y Fran,  Chwys  Mair. — Crow  foot,  Golden 
Knap,  or  Butter  Flower. 

Mae  ar  y llysieuyn  cryf  hwn  gynifer  o enwau  ag  oedd  ar  yr 
hen  Gymry  gynt : mae  llawer  o fathau  o hono,  ond  y rhai 
mwyaf  cyffredin  a ddefnyddir  yn  feddyginiaeth.  Mae  tua 
throedfedd  neu  chwaneg  o uchder;  y cyrs  yn  gryfion  a 
changhenog,  o liw  gwyrdd ; y dail  ryw  gymaint  yn  dy wyllach. 
Nid  yw  y dail  yn  lluosog:  mae  y blodau  yn  felynion  a 
dysglaer,  tua  maint  swllt,  yn  sefyll  ar  flaenau  y canghenau. 
Ceir  y llysieuyn  hwn  ar  hyd  y maesydd,  yn  ymyl  cloddiau, 
ac  ymwthia  yn  fynych  i’r  ardd.  Blodeua  yn  Mai,  ac  o hyny 
hyd  fis  Medi. 

Dylid  peidio  ei  gymeryd  yn  fewnol  dan  unrhyw  amgylch- 
iadau : ond  yn  allanol  gellir  gwneuthur  yn  eofn  amo. 
Gwna  enaint  o’r  dail  neu  y blodau  godi  pothell,  a gellir  yn 
briodol  ei  roi  ar  y war  i dynu  llynoedd  o’r  llygaid.  Gwna  y 
llysieuyn  wedi  ei  ysigo,  a’i  gymysgu  â mwstard,  godi  pothell 
yr  un  cystal,  yn  effeithiol  a diberygl.  Mae  yn  rhyfeddod  ac 
yn  drueni  na  ddefnyddid  ef  yn  amlach  i’r  perwyl  hwn  : ond 
mae  y werin  mor  hoff  o feddyginiaethau  a ddygir  o wlad 
bell,  fel  na  roddant  fawr  bris  ar  ddarpariadau  rhad  a gwerth- 
fawr  natur  yn  eu  hymyl.  Mae  y dail  sydd  yn  codi  oddiar  y 
gwraidd  yn  fawrion,  ac  yn  fynych  â manau  gwynion  arnynt. 

Bernir  fod  pob  math  o’r  llysieuyn  hwn  yn  wenwynllyd  i 
raddau ; ac  mae  dau  fath  felly  yn  neillduol,  y rhai  a elwir 
Llysiau  y Gwaew,  i’r  rhai  y mae  dail  hirion,  culion,  a 
chyfain,  a’r  blodau  yn  llai  na  rhai  y lleill : tyfant  mewn 
tiroedd  gwlybion,  a gwell  eu  gochelyd. 


65 

Oriafol,  GeTàm.en.—Afouniain  Ash. 

Nid  oes  un  pren  yn  fw^y  cyffredin  na  hwn,  nac  ychwaith  yn 
fwy  adnabyddus  na  hwn  yn  rhanau  mwyaf  mynyddig  Cymru; 
gwaith  heb  raid  yw  ei  ddesgrifio.  Mae  ei  rinweddau  yn  fwy 
nag  y mae  nemawr  o neb  yn  gwybod.  Mae  yn  un  o’r 
cyffyriau  mwyaf  grymus  i wcithio  yn  ffordd  y dwfr,  yn  agor 
rhwystrau  yn  yr  afu,  y ddueg,  y cefn,  ynghyda  holl  bibellau 
y dwfr ; ac  yn  cynhyrfu  y rhanau  hyny  i fwrw  allan  y graian 
a’r  gareg ; yn  iachau  y dyfrglwyf  a’r  clefyd  melyn,  yn  nghyd 
a’r  holl  glefydau  hyny  a ddeilliant  oddiwrth  fusgrellni  yr 
arenau.  Y rhisgl  a’r  grawn  yw  y rhanau  mwyaf  rhinweddol 
o’r  pren.  Gellir  gwneuthur  diod  lachus  o’r  grawn  pan  y 
byddont  yn  llawn  addfed,  a’i  chadw  at  wasanaeth  trwy  y 
flwyddyn,  rhag  y doluriau  uchod. 


Oribau,  St.  Pfraid,  T>SiJiogen.~Betony. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  yn  hoff  iawn 
o goedydd  a hen  gloddiau  cysgodoi ; ond  nid  yw  yn  hoftì 
daear  fras  iawn.  Mae  ei  ddail  yn  fain  hirion,  yn  llawn  bylchau 
màn,  yn  debyg  ilawhf : yn  yr  Haf  mae  corsen  fechan  yn  codi  i 
fyny,  yn  rhanu  yn  fùn  ganghenau,  ac  arnynt  benau  lled  fawr,  a 
blo^u  cochion  yn  dyfod  allan  o honynt.  Mae  ei  rinweddau  yn 
aml.  Mae  rhai  awdwyr  wedi  ysgrifenu  cyfrol  ar  y llysieuyn 
hwn  yn  unig ; ond  digon  tebyg  eu  bod  yn  siarad  gormod. 
Mae  yn  hynod  o dda  i’rcylla;  yn  chwalu  gwynt.  yn  gwella 
surni,  a chyfogi  bwyd ; yn  feddyginiaeth  werthfawr  rhag  y 
clefyd  melyn,  y glas-glwyf,  y parlys,  y dirdyniadau,  a’r 
^malwst ; yn  lachau  y cryd,  yn  cryfhau  y llygaid,  yn  lladd 
llyng^  ; yn  agor  rhwystrau  yn  yr  afu  a’r  dducg,  ac  yn  llaesu 
gloesion  yn  yr  whrau  a’r  cefn,  a phoenau  >t  ymysgaroedd  ; 
yn  dda  rhag  llewygon  y fam,  ac  anhwylderau  y rhyw 
fenywaidd,  ac  yn  feddygmiaeth  enwog  rhag  poen  gwastadol 
yn  y pen.  Hefyd,  mae  yn  gwella  pangau  o glwyf  y earetr 
:yn  gwrthladd  gwenwyn,  ac  yn  iacliau  brathiada^u  creaduriaM 
gwenwymg,  yn  attal  g^-aed  o’r  genau  a’r  ffroenau,  yn  dda 
Tha^  pc^n  gwaed,  a dwfr  gwaedlyd ; ac  felly  yn  dda  hynod 
^n  wed.  tori  gwyth.en  yn  fcwnol  trwy  gwympiadau.  Yn 
allanol,  mae  yn  dda  yn  sugaethan  i dynu  drain  ac  esgyrn 

G 


66 


drylliedig  o’r  cnawd,  i iachau  hen  glwyfau  a hen  gornwydon 
o bob  math.  Rhoddwch  ddymaid  o honynt  mewn  tea-poi 
canolig  o faint,  a llenwch  ef  â dwfr  berwedig : yfwch 
ddarlwnc  da  o hono  dair  gwaith  y dydd,  ac  fe  iacha  eich 
corph,  ac  a gyfyd  eich  ysbryd. 

Orogedyf.  — Dropwort. 

Planhigyn  tlws  yw  hwn,  ag  amo  sypynau  o flodau  gwy-nion, 
a’i  ddail  wedi  eu  rhanu  yn  rheolaidd  : mae  tua  dwy  droed- 
fedd  o uchder,  y gorsen  yn  gron  a rhychiog,  cref  a 
changhenog.  Mae  y dail  yn  fawrion  a rhanedig  i amrywiol 
o ranau  : codant  yn  benaf  o’r  gwraidd,  a safant  ar  gyrs 
meinion.  Mae  ychydig  o ddail  bychain  ar  y cyrs ; mae  y 
blodau  yn  fychain,  ond  yn  sefyll  yn  sypynau  mawrion  ar 
flaenau  y cangau  : maent  yn  wynion  y tu  fewn,  ac  yn 
gyffredin  yn  gochion  y tu  allan.  Mae  yr  hadau  yn  Ilydain, 
ac  amrywiol  o honynt  yn  nghyd.  Gwneir  i fyny  y gwreiddyn 

0 gryn  nifer  o dalpau  bychain,  yn  cael  eu  sicrhau  wrth  eu 
gilydd  gan  edafedd  meinion.  Y gtt’reiddyn  yw  y rhan  a 
ddefnyddir  fwyaf : mae  yn  dda  i laesu  poen  y graian,  gan  ei 
fod  yn  cynhyrfu  y dwfr  yn  effeithiol  a diogel  iawn.  I’r 
dyben  hwn  rhaid  yfed  y sudd,  neu  wneuthur  tê  cryf  o’r 
gwreiddyn  îr.  Wedi  ei  sychu,  gellir  g^vneuthur  powdr  o 
hono  i attal  y gwynion  (whites),  a rhwymo  yr  ymysgaroedd, 
yr  hyn  a wna  yn  raddol  a diogel. 

Cwyrwialen. — Privet,  Comel  Tree. 

Pren  yw  hwn  sydd  yn  aml  mewn  gerddi,  o faint  pren 
afalau,  ac  yn  ganghenog  fel  yntau;  mae  y rhisgl  yn  Ilwyd, 
a’r  cangau  yn  wydn  ; y dail  yn  Ilydain,  yn  hwy  un  ffordd  na’r 
Ilall,  o liw  gwyrdd  teg,  a’u  hymylau  yn  gyfain ; a blodau 
melynion  bychain  arno.  Mae  y grawn  tua  maint  Ceiriosen, 

1 raddau  yn  hirgul ; maent  yn  goch  a Ilawn  o sylwedd  tyner, 
eu  rhisgl  o natur  rwymol,  a cherig  mawrion  ynddynt. 
Blodeuant  yn  gynar,  ac  addfeda  y ffrwyth  yn  yr  Hydref. 
Gosodir  y coed  yma  i ranu  gerddi  oddiwrth  eu  gilydd,  a 
thyfant  yn  berth  hardd. 


6? 


Y ffrwyth  yn  unig  ddefnyddir;  gellir  ei  sychu  a’i  ddef- 
nyddio,  neu  gellir  tynu  ei  sudd  a’i  fer»i  gydá  siwgr ; yn  y 
naill  ffordd  a’r  llall  mae  yn  oeri  ac  yn  rhwymo  yn  gymedrol ; 
mae  yn  feddyginiaeth  dyner  a hyfryd  mewn  twymynon  y 
byddo  y perfedd  yn  rhydd. 

Mae  math  arall  o’r  pren  hwn  yn  tyfu  yn  wyllt  yn  y 
perthi,  a elwir  yr  un  fenyw ; mae  hwn  tua  phum  troedfedd 
o uchder,  a dail  ilydain  a grawn  duon  anio ; ni  ddefnyddir 
hwn  yn  feddyginiaeth.  Mewn  rhai  parthau  o’r  India 
Ddwyreiniol  mae  y bobl  yn  meddwi  pysgod  à rhisgl  pren 
cyffelyb  i hwn,  trwy  osod  crjm  lawer  o hono  mewn  llyn  : 
dichon  y jpvnelai  yr  un  sydd  gyda  ni  yr  un  peth  pe  def- 
nyddid  ef  i’r  perwyl  hwnw. 

Oyngafan,  Gwlydd  y Perthi,  Llau  y ’Ffeirad.— 

C/eavers. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  tyfu  mewn  hen  berthi,  a hyny  yn 
gynar  yn  y Gwanwyn.  Corscn  betryal,  dyner,  yn  arw 
iawn  i’r  teimlad,  a dail  meinion  bychain,  yn  arw  i’r  teimlad 
fel  y gorsen.  Maent  yn  dringo  y perthi  yn  uchel  iawn 
wcithiau,  a blodau  gwynion  bychain  yn  dyfod  allan  tua  blaen 
y canghenau,  a math  ognapiau  yn  canlyn  )m  gelyd  iawn  jjan 
yr  addtedont,  ac  os  cànt  afael  yn  eich  dillad  nid  rhwydd  yr 
ymadawant.  Mae  y llysieuyn  hwn  yn  dda  hynod  i’w  g)’mer)  d 
yn  y Gwanwyn  i buro  y gwaed,  gwrthsefyll  gwenwy  n,  ac  i 
wella  y cleiyd  melyn.  Yiì  allanol,  efe  a wellha  pob  math  o 
doriadau  newydd  a hen,  trwy  attal  y gwaed  ac  uno  y toriad 
drachefn,  ond  ei  bwyo  a’i  osod  arno.  Hefyd  mac  yn  dda  i 
bob  math  o gornwydon  hen  a diweddar,  yn  oeri  ac  yn 
gostwng  chwydd.  Mae  yn  hollol  ddiniwed,  ac  yn  hawdd  ei 
gael.  Defnyddiwch  lawer  o hono  yn  y Gwanwyn  i weithio 
pob  hylif  drwg  o’r  gwaed. 

Oynffon  y CabwUt,  Llysiau  Cadwgan,  GweU 
na’r  Aur. — l'alerian. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  yr  ardd ; ac  yn  gwbl 
adnabyddus  gan  ei  berchenog,  fel  nad  oes  eisiau  cymeryd  y 
drafferth  o’i  ddesgrifio.  Mae  o natur  gynes,  ac  yn  dda 
hynod  mewn  pob  math  o anhwylderau  oerllyd,  megys  y 


68 


graianwst  a’r  rhefrwst;  yn  symud  ymaith  bob  rhwystrau  ag  a 
fyddo  yn  achosi  poen  yn  yr  ochrau  a’r  ddwyfron ; yn  carthu 
ymaith  y llysnafedd  o’r  pibau  gwynt,  ag  sydd  yn  achosi 
diffyg  anadl  a pheswch.  Byddai  yn  dda  iawn  i ddynion  sydd 
â rhyw  goglais  a chyfyngder  yn  y pibau  gwynt,  wneud 
defnydd  mawr  o hono.  Hefyd,  mae  yn  gwrthladd  gwen- 
wyn,  y pla,  a phob  math  o dwymynon  cydiadol,  trwy  yfed  ei 
drwyth ; yn  chwalu  gw^nt  o’r  ymysgaroedd,  yn  iachau 
archollion  mewnol;  mae  yn  dda  yn  allanol  i iachau  hen 
glwyfau,  ac  i dynu  drain  a darnau  o goed  neu  esgym  o’r 
cnawd,  trwy  ei  bw^o  gyda  bloneg  a’i  osod  ar  y lle.  Mae 
hwn  eto  yn  eithaf  diniwed,  a gellwch  fod  mor  eofn  ag  y 
mynoch  arno,  a’i  yfed  fel  tê. 

CynflFon  y Llygoden,  y Fyddarlys,  Llysiau  Pentai. 

— House  Leek. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  tyfu  ar  hen  welydd,  ac  arbenautai; 
ac  yn  ddigon  adnabyddus  i bawb,  fel  nad  oes  eisieu  ei 
ddesgrifio.  Mae  yn  llysieuyn  oeraidd,  ac  felly  yn  feddygin- 
iaeth  effeithiol  rhag  pob  math  o fflameg,  yn  fewnol  ac  yn 
allanol ; yn  oeri  y gwaed,  yn  llarieiddio  yr  ysbrydoedd,  ac  yn 
dofi  syched ; yn  dda  mewn  twymynon  poethion,  yn  attal 
pob  hylif  poeth  i’r  llygaid,  ac  yn  dda  iawn  rhag  yr  awel  neu 
y blast.  Hefyd  mae  yn  dda  hynod  rhag  pob  math  o 
anhwylderau  croenawl,  megys  y darddwden,  a phob  math  o 
losgiadau  gan  dân  a dwfr,  trwy  wneuthur  eli  o hono,  a’i 
gymwyso  at  y manau  poenus  ddwywaith  y dydd.  Mae  ei 
ddail,  a’u  gosod  ar  ddefaid  a chyrn,  yn  eu  meddalhau,  ac  yn 
eu  llwyr  ddifa  gydag  amser ; a dywedir  eu  bod  yn  gwella 
llosg  Danadl,  a brathiadau  gwenyn,  trwy  rwbio  y dail  ar  y 
manau  poenus.  Byddai  hen  bobl  yn  fynych  yn  diferu  eu 
sudd  i’r  clustiau,  i wella  swn  a byddardod ; ond  byddai  yn 
dda  chwistrellu  y clustiau  dranoeth  a dwfr  claiar  a sebon,  a 
rhoddi  gwlân  du  ynddynt,  rhag  ofn  bod  y cŵyr  wedi  caledu 
ynddynt. 

Oywarch. — Hemp. 

Mae  gwragedd  ein  gwlad  yn  Iled  gyffredin  yn  adnabod  y 
planhigyn  hwn ; ac  felly  ni  raid  ei  ddesgrifio.  Mae  yn  cael 


69 


ei  hau  tua  diwedd  Mawrth  neu  ddechreu  Ebrill,  ac  addfeda 
yn  Awst  neu  Medi.  Gellir  defnyddio  hwn  >ti  feddygin- 
iaethol ; ond  dylid  bod  yn  ochelgar  rhag  cymeryd  gormod  o 
ddogn.  Mae  ychydig  o’r  hadau  wedi  eu  lierwi  mewn  llaeth, 
yn  rhinweddol  i wasgaru  gwynt,  ac  esmwytho  peswch  sych. 
Mae  y sudd,  neu  y sylwedd  a geir  o’r  hadau  trw'y  eu  mwydo, 
yn  rhinweddol  i wella  y clefyd  melyn,  ond  ei  ddefnyddio  yn 
nechreu  y clefyd  ; mae  yn  symud  rhwystrau  o’r  bustl ; bernir 
ei  fod  hefyd  yn  effeithiol  iawn  i ladd  üyngyr.  Ond  mae 
llysiau  ereill  yn  ymyl  pawb  agos,  sydd  yn  ateb  y dybenion 
hyn,  ag  y byddai  yn  fwy  diogel  a hawdd  eu  defnyddio,  gan 
hyny  ni  chwanegir  yn  ei  gylch. 

ChWGrwlyS. — Wormwood. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  tyfu  yn  ymyl  hen  welydd,  o gylch 
tai,  ac  weithiau  yn  nghonglau  caeau  ; ei  gorsen  yn  gron,  ei 
ddail  yn  Ilawn  toriadau  a bylchau,  ei  arogl  yn  gryf,  a’i  flas  yn 
chwerw  iawn.  Nid  yn  gyffredin  y gwelir  gwell  llysieuyn  na 
hwn  yn  tyfu.  A ganlyn  yw  rhai  o’i  brif  rinweddau : — 
Chwalu  ac  arllwys  gwynt  o’r  ymysgaroedd,  awchu  y cylla  at 
fwyd,  a’i  nerthu  i’w  dreulio,  ac  felly  peri  chwant  bwyd,  puro 
y gwaed,  codi  yr  ysbr>’doedd,  a chryfhau  yr  holl  gyfansodd- 
iad ; ac  nid  oes  gwell  Ilysieuyn  yn  tyfu  i ladd  llyngyr ; os 
byddwch  yn  barnu  botl  llyngyr  yn  y plant,  rhodder  tê 
Wormwood  iddynt,  ac  efe  a ladd  y Ilyng)’r  ac  a iacha  y 
j)Iant.  Mae  yn  feddyginiaeth  gyffredinol ; gwna  fyd  o les  i 
ddynion  braidd  yn  mhob  anhwyldeb  ag  y mae  y natur 
ddynol  yn  ddarostyngedig  iddo.  Byddwch  eofn  amo. 

Chwerwlys  yr  Eithin,  y Fedwen  Chwerw, 
Llysiau’r  Bystwn,  Seads  Gwylltion.—  Wi/d  Sage. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes  gwyllt,  ac  yn 
hoflíi  hen  gloddiau,  jjerthi,  ac  eithin  ; corsen  l)etryal,  yn 
tyfu  yn  rhychwant  neu  droedfedd  o hyd,  a dail  llwydion  yn 
tyfu  ami,  dwy  ddalen  ar  gyfer  eu  gilydd  yn  mhob  man  ; ar 
flaen  y gorsen  mae  rhyw  fath  o flodau  gwanaidd  eu  lliw  yn 
dyfod  allan,  a hadau  yn  eu  canlyn.  Mae  y llysieuyn  hwn  yn 
dda  hynod  i chwalu  gwaed  glydiog  oddifewn,  wedi  ei  achosi 
gan  gwympiadau,  ac  yn  asio  y gwythienau  a dorwyd ; yn 


70 


peri  i’r  dwfr  gerdded,  ac  yn  agor  llifddorau  y chwys ; ac 
felly  yn  feddyginiaeth  i’r  dyfrglwyf,  y parlys,  a’r  clefyd  anllad. 
Yn  allanol,  mae  yn  dda  i ostwng  chwydd  mewn  unrhyw  ran 
o’r  corph,  trwy  wlychu  y manau  â’i  drwyth  yn  gynes.  Mae 
yn  llysieuyn  iachus  a diniwed. 

Chwys  Arthur,  Llysiau  y Gwenwyn,  Erwaint. — 

Goafs  Beard, 

Llysieuyn  gwerthfawr  iawn  yw  hwn,  tra  chyffredin  yn 
ein  meusydd,  a dail  culion  gwyrddion  iddo ; mae  dail  hirion 
i’r  cwpan  o gylch  ei  flodau  melynion.  Tyfa  i tua  throedfedd 
a hanner  o uchder  : y dail  yn  llydain  yn  y bôn  ; mae  corsen 
gron,  gref,  a syth  iddo,  yn  ymranu  tua’r  blaen  i ddwy  neu 
dair  cangen.  Saif  y biodau  ar  flaen  y cyrs ; maent  o liw 
melyn  gwan  prydferth;  y maent  yn  gauedig  dros  y rhan 
fwyaf  o’r  dydd,  fel  pe  na  byddent  ond  dechreu  tori  allan. 
Mae  ar  ÿr  hadau  fân-blu  teg,  cyflelyb  i hadau  Dant  y 
Llew,  a phan  yn  addfed,  safant  ar  flaen  y gorsen  ar  ben 
crwn  fel  y rhai  hyny.  Mae  y gwreiddyn  yn  wyn  a hir ; mae 
yr  holl  blanhigyn  yn  llawn  o sudd  llaethog,  yr  hwn,  wedi  ei 
adael  ychydig  o amser  yn  yr  awyr,  a ddaw  yn  felyn  a thew 
fel  hufen. 

Y gwreiddyn  ddefnyddir ; mae  yn  dreuni  mawr  nad  ystyrid 
ei  werth,  ac  na  ddefnyddid  ef  yn  fwy  cyffredin.  Mae  ei  flas 
mor  hyfryd,  fel  y gellid  ei  arfer}'d  ar  ein  byrddau  fel 
moron  cochion  ( carrots ),  a gwreiddiau  ereill ; mae  yn  rhagori 
arnynt  yn  ei  rinweddau.  Mae  yn  beth  nodedig  i adferu 
grym  y cyfansoddiad ; a buddiol  iawn  fyddai  i bobl  ar  ol 
cystudd  hir  ei  ddefnyddio.  Berwer  ef  mewn  dwfr,  ac  yna 
torer  ef  yn  ddamau  bychain,  a berwer  ef  drachefti  mewn 
llaeth,  rhodder  ychydig  siwgr  ynddo,  a bydd  yn  ymborth 
meddyginiaethol  o’r  fath  oreu. 

Dagrau  Addaf. — Bladder  Nuts,  Pistach  Nuts. 

O WLEDYDD  y dwyrain  y ceir  y cnau  hyn  ; maent  yn  rhin- 
weddol  iawn  i symud  rhwystrau  yn  yr  afu,  a gweithio  trwy  y 
dwfr.  I bersonau  wedi  gwanhau  trwy  gystudd  maith  maent 
yn  werthfawr  neillduol.  Naddwch  h>vynt  yn  asglodion,  a 
defnyddiwch  hwynt  fel  tê. 


7* 


Dail  Llydain  y Pfordd,  Llyriaid. — Plantain. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  adnabyddus  i’r  werin  ; tyfa  mewn 
gweirgloddiau,  ac  yn  ymyl  ffyrdd ; ei  ddail  yn  llydain  a 
byrion ; mae  yn  ei  brydferthwch  tua  mis  Mehefm,  a’i  had 
yn  addfedu  yn  fuan  wedi  hyny.  Cyfyd  ei  ddail  oll  oddiar  ei 
wraidd  ; nid  oes  un  o honynt  ar  y gorsen.  Mae  yn  llysieuyn 
gwerthfawr  iawn,  ac  mae  natur  wedi  ei  roi  yn  gryn 
gyffredinol.  Mae  ei  sudd  wedi  ei  loyw,  a’i  yfed  dros 
amrywiol  o ddyddiau  yn  olynol,  naill  ai  wrtho  ei  hun,  neu 
mewm  rhyw  wlybwr,  yn  effeithiol  iawn  i iachau  digroeniad 
yn  y perfedd,  i esmwytho  poen  a achosir  gan  liflyn  y pen 
(rheum);  ettyl  ddyn  i boeri  gwaed,  a rhediad  gwaed  o’r 
genau,  .symuda  afiechyd  o'r  bledren,  ac  ettyl  archoll  i waedu 
gormod.  Mae  yn  gwella  afiechyd  yr  ysgyfaint,  a pheswch  a 
achosir  gan  boethder.  Mae  trwyth  neu  bowdr  wedi  ei 
wneuthur  o’r  gwTciddiau  neu  yr  hadau,  yn  llawer  mwy 
rhwymawl  i’r  gwahanol  ddybenion  a nodwyd  na’r  dail. 
Bemir  fod  y llysieuyn  hwn  yn  dda  i wella  y dyfrglw-yf,  y 
clefyd  melyn,  ac  i symud  rhwystrau  o’r  afu  a’r  arenau. 
(îwna  ei  sudd,  ond  ei  ddiferu  i’r  Ilygaid,  oeri  poethder 
ynddynt,  a difa  pilen  a fyddo  wedi  tyfu  drostynt;  mae  yn 
iachau  poen  yn  y clustiau,  ond  ei  ddiferi  iddynt.  Mae  y 
sudd  a’r  trwyth  o les  mawr  i iachau  hen  glwyfau  peryglus,  a 
briwiau  yn  y genau  neu  ryw  le  arall,  ac  yn  dofi  poen  clwyf  y 
marchogion.  Mae  powdr  wedi  ei  wneuthur  o’r  dail  sychion, 
a'i  gymeryd  mewn  rhyw  wlybwr,  yn  Iladd  Ilyngyr  yn  y bol ; 
ac,  w'edi  ei  fer\vi  mewn  gwin,  yn  Iladd  pryfaid  a fo  wedi 
magu  mewn  hen  archollion  drewllyd.  Mae  y Ilysieuyn  hwn 
yn  un  rhagorol  o dda  i wellhnu  clwyfau  mewnol  ac  allanol. 
Prif  feddyginiaeth  yr  Americaniaid  rhag  brathiadau  pob 
math  o seirph,  yw  tair  wns  o wraidd  Llydain  y Ffordd,  a’r 
un  faint  o Horehmnd,  a’u  berwn  mewn  dau  chwart  o ddwfr 
hyd  oni  byddo  wedi  dyfod  i’r  hanner,  ei  ranu  yn  dri  dogn, 
a’i  roi  i’r  claf  y tri  fjoreu  nesaf  i’w  gilydd  ; a gwneud  yr  un 
modd  eilwaith,  os  bydd  eisieu,  hyd  oni  wellhao  y claf. 
Dywcdir  fod  ci  wraidd,  wedi  ei  wneuthur  yn  bowdr,  a’i  roddi 
mewn  gwin,  neu  ei  gymysgu  â syrup,  yn  dda  i wella  y 
gynddaredd. 


72 


Dail  y Owrwl,  Diodwydd,  Pren  y Gerwyn.— 

Laurd  or  Bay  Tree. 

Tyfa  y pren  hwn  yn  uchel  yn  Spain  ac  Itali,  ei  wledydd 
naturiol  ■,  er  nad  yw  yn  bren  mawr  gyda  ni,  eto  addurna 
lawer  annedd,  gan  fod  ei  ddail  yn  aros  yn  wyrddion  trwy  y 
Gauaf:  blodeua  yn  Mai,  ac  addfeda  ei  rawn  yn  niwedd  yr 
Hydref.  Tybiai  llawer  o’r  hynafiaid,  oddiar  ofergoeledd 
gwrthun,  fod  y pren  tlws  hwn  yn  cadw  dewiniaid,  ysbrydion 
drwg,  mellt  a tharanau,  rhag  niweidio  dyn  lle  y tyfai  ! Ond 
mae  yn  rhinweddol  fel  meddyginiaeth : mae  tê  neu  bowdr  y 
grawn  neu  y dail,  yn  effeithiol  i ddofi  y coluddwst,  i gynhyrfu  y 
dwfr,  a chodi  yr  ysbrydoedd.  Byddai  dognau  bychain  o 
hono  yn  llesiol  i bersonau  yn  y parlys,  ac  i wella  y cryd. 
Gellir  rhoi  y dail  îr  mewn  ffwrn,  a’u  malurio,  ar  ol  iddynt 
grasu. 

Dail  Du,  Dail  Duon  Da,  Oraith,  Un-nos  yr 
Ornerth.  — Self-heal. 

Mae  hwn  yn  tyfu  yn  gyffredin  mewn  coedwigoedd  ac  yn 
ymyl  ffyrdd.  Planhigyn  gwyllt  bychan  ydyw,  ei  ddail  o 
liw  gwyrdd  tywyll,  a sypynau  o flodau  gleision  arno.  Mae 
tua  chwech  modfedd  o uchder  ; y gorsen  yn  betryal  a blew- 
og ; saif  y dail  yn  bârau  arni,  ond  anfynych  y mae  arni  fwy 
na  dau  neu  dri  phâr;  cyfyd  y rhan  fwyaf  o’r  dail  o’r 
gwraidd ; mae  y dail  yn  hirgul,  llydain,  a’u  hymylau  yn 
gyfain.  Rhai  bychain  yw  y blodau  ; safant  yn  fath  o benau 
bychain,  a’u  cwpan  yn  gochlas ; y gwreiddyn  yn  llawn  o 
edafedd  meinion. 

Llysieuyn  gwerthfawr  yw  hwn.  Defnyddier  tê  o hono 
yn  fewnol  at  archollion  mewnol,  a phlastyr  at  glwyfau  yn  y 
cnawd.  Mae  trwyth  wedi  ei  wneuthur  o hono  ef,  Glesyn  y 
coed,  a Chlust  yr  arth,  yn  rhinweddol  iawn  i olchi  a iachau 
clwyfau,  dofi  poethder,  ac  attal  rhediad  gwaed  mewn  ar- 
choll.  Mae  y sudd  yn  beth  rhagorol  i laesu  poen  yn  y pen, 
ond  golchi  y talcen  ag  ef.  Dywedai  rhai  o’r  hynafiaid  na 
buasai  angen  un  meddyg  ar  y neb  a feddai  htvn  a Chlust yr 
arth. 


73 


Dant  y Llew,  Dant  y CJi — Dandelion. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  yn  tyfu  yn 
mron  yn  mhob  man,  ar  gloddiau,  ac  ar  hyd  caeau,  lle  y i)0 
pridd  gweddol  o dda;  mae  ei  wreiddyn  yn  grwn  ac  yn  hir, 
a’r  dail  yn  feinion,  hirion,  yn  feinach  yn  y Iŵn  na’r  blaen, 
yn  llawn  bylchau  a thoriadau,  rhai  yn  fwy  a rhai  yn  llai,  a 
math  o sudd  chwerw,  gwj-n,  fel  llaeth  ynddynt,  a’r  gorsen 
yn  gron,  yn  fain,  ac  yn  ddisglaer,  a blodeuyn  melyn  arni ; ac 
ar  ol  y syrthio,  mae  math  o blyf  ysgafn  yn  dyfod  yn  ei  le, 
a hedyn  wrth  bob  plyfyn ; gobeithio  fod  hyn  yn  ddigon  i 
beri  i bawb  ei  adnabod.  Ei  brif  rinweddau  yw  y rhai 
hyn  : — Agor  rhwystrau  yn  yr  afu  a’r  ddueg,  ac  felíy  iachau  y 
clefyd  melyn  a’r  pruddglwyf,  agor  pii>eUau  y dwfr,  a iachau 
pendduod,  ac  archollion  yn  y bledren,  a rhodfeydd  y dwfr ; 
dofi  ac  oeri  gwres  mewnol  yr  afu  a’r  ysgyfaint,  Ilaesu  jMmgau 
y cryd,  a pheri  cwsg.  Y maent  yn  dda  yn  holl  anhwylderau 
y croen,  megys  y crach  a’r  crafu,  &c. ; y ffbrdd  oreu  i’w 
defnyddio  yw  dodi  chwart  o ddwfr  l>et^edig  ar  ddyrnaid  o’r 
dail  a’r  gw'raidd  yn  !r  o’r  ddaear,  ac  yfed  hanner  pint  o hono, 
jjan  oero,  ddwywaith  y dydd ; neu  gellw'ch  ei  gymysgu  á 
rhyw  Iysiau  ereill  o’r  un  natur. 

Dant  y Llew  Lleìaf. — Cichory,  Succuory. 

CoDiR  hwn  yn  aml  mewn  gerddi,  er  nad  yw  yn  dlws  iawn  ; 
mae  yn  agos  i lathen  o hyd  ; y gorsen  yn  gron,  rhychiog  a 
chref,  o liw  gw'yrdd.  ac  yn  flewog.  Mae  y brif  ddail  yn  tyfu 
oddiar  y gwraidd ; dail  hurion  a chulion  ydynt,  a bylchau 
mawrion  yn  eu  hymylau  ; mae  y rhai  sydd  ar  y cyrs  yn  llai. 
Mae  y blodau  o’r  un  dull  a blodau  y Dandelion,  ond  eu  bod 
yn  lâs ; mae  mân-blu  wrth  yr  hadau.  'J'yfa  y blodau  ar 
ochrau  y cyrs,  ac  nid  ar  y blaenau,  fel  rhai  Dant  y IJew'. 
Mae  y gw'reiddyn  yn  hir,  a Ilwyd  ar  y wyneb ; yn  wyn  o 
fewn,  yn  Ilawn  o sudd  Ilaethog. 

M.ie  tnvyth  dyrnaid  o’r  dail  wedi  eu  berwi  neu  eu  mwydo 
mew'n  dwfr,  a’i  yfed  yn  y bore  pan  yn  wag,  yn  rhinweddol 
iawn  i garthu  ymaith  Iysnafedd  a Ilynoedd  drwg,  i agor 
llwybrau  yr  afu,  y bustl,  a’r  ddueg,  i iachau  y clefyd  melyn, 
a dofi  poethder  yn  yr  arenau  a’r  dwfr,  ac  felly  gwna  les 


74 


annhraethol  i rai  yn  dyoddef  yn  y dyfrglwyf.  (ìwna  hefyd 
gryfhau  y corph  ar  ol  nychdod  hir,  a symud  ymaith  effeithiau 
ymborth  afiachus.  Ond  berwi  ychydig  o’r  dail  mewn  gwin, 
ceir  trwyth  llesiol  iawn  i wella  cryd  maith  a nychlyd ; ond 
gwneuthur  powdr  o’r  hadau,  a chymeryd  dra^n  o hono  mewn 
ychydig  o win  cyn  y pang,  gwna  gynorthwyo  llawer  i adferyd 
iechyd.  Gan  fod  yr  un  sydd  yn  tyfu  yn  wyllt  yn  y maesydd 
yn  chwerwach,  mae  yn  fwy  cryfhaol  i’r  cylla  a’r  afu. 

Danadl.  — Nettles. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  ymhyfrydu  mewn  hen  gloddiau 
breision.  Dyma  lysieuyn  ag  y gellwch  ei  adnabod  yn  y 
noson  dywyllaf  heb  oleu,  ddim  ond  dodi  eich  llaw  i 
gyffwrdd  ag  ef.  Ychydig  o werth  yw  Danadl  yn  ngolwg 
llawer,  ond  eto  mae  iddynt  rinweddau  mawrion,  megys  puro 
y gwaed,  a charthu  ymaith  y llysnafedd  oer  a gwlyb  a 
adawodd  y üauaf  ar  ol ; y mae  yn  estyn  yr  anadl,  ac  yn 
gwella  poen  yn  gwddf  a’r  genau.  Isgell  Danadl  a mêl  sydd 
feddyginiaeth  dda  pan  y byddo  croen  y genau  yn  codi,  a’r 
gwaed  yn  colli,  i olchi  y genau  ag  ef.  Mae  hadau  Danadl 
yn  hynod  o dda  i gynhyrfu  y dwfr  a’r  mislif,  ac  yn  treulio 
y graian  a’r  gareg  o’r  arenau  a’r  l)ledren  ; yn  lladd  llyngyr, 
yn  gostwng  chwydd  y ddueg,  ac  yn  llaesu  poen  yn  yr  ochrau  ; 
yn  atal  gwaedu  o’r  trw'yn  a’r  genau,  ac  yn  dda  iawn  i wella 
brathiadau  pryfaid  gwenwynig ; yn  gwrthladd  gwenwyn  yn 
y cylla,  o ba  natur  bynag  y byddo,  pa  un  ai  mwnol  neu 
lysieuol,  megys  hemlock  neu  henbane  ac  yn  dda  iawn  yn  y 
clefydau  cysglyd,  megis  y lethargy,  &c.,  trwy  gymeryd  yr 
hadau,  a golchi  y pen  yn  fynych  â’r  trwyth  yn  gynes.  Mae 
ysigo  y dail  a’u  rhoi  yn  y ffroenau  yn  atal  y gwaed  ; maent 
yn  dda  i wella  hen  glwyfau  llygredig  o bob  math,  hen 
gornwydydd,  y cancer,  hen  dyllau  ysol  yn  y cnawd,  y crafu 
o bob  math,  a’r  gwahanglwyf  ei  hunan,  trwy  olchi  y manau 
â’i  drwyth  yn  gynes ; hefyd,  iachaii  clwyfau  a thoriadau 
newydd,  trwy  rwymo  y daií  yn  leision  arnynt.  Byddai  yn 
dda  i’r  rhai  ag  ydynt  wedi  ysigo  eu  cymylau,  ddodi  y dail 
wedi  eu  pwyo  wrth  y lle  ; gostyngant  y chwydd,  a chryfhant 
yr  aelod.  Hefyd,  sychant  a gwellhant  y cymalwst ; maent 
yn  dda  rhag  poenau  a gwaew  yn  yr  aelodau. 


75 

Derwen. — Oai. 

Mae  y pren  hwn  yn  drigianydd  naturiol  yr  ynys  hon,  yn 
frenin  y goedwig,  a bu  yn  eilun  ein  hynafiaid.  Mae  y 
dderwen  yn  amrywio  yn  mhob  gwlad.  Cyfrifa  Llysieuwyr 
gant  a hanner  o rywiogaethau  o hono ; ond  o’r  holl  rywiog- 
aethau  nid  oes  un  rywiogaeth  yn  fwy  gwasanaethgar  na  deri 
Prydain,  nac  un  pren  yn  fwy  naturiol  i’r  wlad  hon  nag  ef : 
gwelir  ef  yn  tyfu  yn  mhob  math  o ddaear,  ar  lechweddi  y 
mynyddoedd  yn  g>-stal  ag  ar  y dyffrynau  breision  ; digon 
tebyg  bod  yr  ynys  hon  wedi  bod  agos  yn  orchuddedig  gan 
dderi  cyn  hyn.  Mae  traddodiad  mewn  amrywiol  gymydog- 
aethau  am  Iwyni  mawr  o dderi  yn  tyfu  ar  ben  y mynyddoedd ; 
ond  yn  amser  y rhyfeloedd  torw^d  a llosgwyd  hw^nt,  ac  feí 
yr  oedd  y wlad  yn  cael  ei  phoblogi,  gwnawd  hyn  gan  y 
Cymry  eu  hunain ; gwelir  deri  o anferth  faintioli  lle  mae 
mawndir  llaith  wedi  suddo  i’r  ddaear,  pa  rai  a dorwyd  i lawr 
rywbryd  er  mwyn  clirio  y llc.  Nid  oes  un  pren  yn  ein 
gwlad  mor  wasan.aethgar  â’r  dderwen.  Mae  pob  rhan  o honi 
yn  werthfawr ; gwelir  cronglwydydd  y tai  hynaf  yn  ein  gwlad 
wedi  eu  gwneud  o’r  coed  hyn,  a’r  dodrefn  mwyaf  oedranus 
yn  y deyrnas  wedi  eu  gwneud  o dderi  ein  gwlad,  heb  sonam 
y miloedd  Ilongau  a adeiladwyd  á’r  deri,  pa  rai  oedd  yn 
gestyll  cadarnach  ar  y môr  rnewn  tymestl  o wynt,  ac  yn  wyneb 
peirianau  rhyfel,  na  holl  longau  y byd.  (ìellir  dweyd  mai  y 
pren  dderwen  a wnaeth  Lloegr  yn  feistres  ar  y byd ; y 
dderwen  oedd  castell  ein  morwyr  yn  mhob  perygl.  HefycL  pa 
faint  o wasanaeth  i gy'mdeithas  a wneir  â rhisgl  y pren  hwn 
1 dewychu  crwyn,  a’u  gwneud  yn  wydn  a pharhaus  i’w  gwisgo 
mewn  esgidiau  a phethau  ereill.  Nid  oes  dim  eto  wedi  ei 
gad  allan  yn  debyg  i risgl  y deri  i wneud  lledr  da  a diddos. 

Heblaw  yr  holl  wasanaeth  a wna  y pren  hwn  i gy'mdeithas 
yn  y ffordd  hon,  mae  ynddo  rinweddau  meddygol  mawrion. 
Mae  yr  holl  bren  yn  rhwymol  a chryfhaol ; gwna  y rhisgl 
neu  y mês,  wedi  eu  malu  a’u  berwi  mewn  llaeth,  attal  pob 
math  o ryddrediadau  a gwaedlifau.  Peth  hawdd  iawn  fyddai 
1 ddynjon  gadw  ychydig  o’r  mês  yn  eu  tai  at  eu  gwasanaeth 
pan  y byddo  angen.  Maent  yn  dda  hefyd  rhag  twTmynon 
dysi^idiol,  ac  i fwydo  unrhyw  ran  o’r  corph  lle  y byddo 
ysigdod  a gwendid.  Pa  l^eth  sydd  yn  hawddach  i’w  gael,  ac 


76 


yn  fwy  diniwed  ? Os  na  bydd  y mês  genych,  chwi  a ellwch 
ddefnyddio  y rhisgl,  a’i  ferwi  at  eich  gwasanaeth  mewn  llaeth 
yn  fewnol,  ac  mewn  dwfr  yn  allanol.  Mae  y dail  hefyd  yn 
dda ; dalen  dderwen  wedi  sychu  oedd  gan  yr  hen  Gymry  i 
wella  archoll  ar  grymog. 

Hefyd,  mae  yn  burion  dywedyd  gair  wrth  y gwragedd. 
Mae  blawd  lltf  derwen  yn  un  o’r  pethau  goreu  i liwio  y lliw 
rhuddgoch  ; ag  ef  y lliwir  yr  holl  ffwstian  a welir  yn  y siopau. 
Yr  un  modd  lliwia  wlân  neu  edafedd,  wrth  roddi  Copperas 
gwyrdd  am  ei  ben,  yn  lliw  rhuddgoch  ty\vyll  parhaus  ac 
arosol.  Gellwch  ddefnyddio  y rhisgl  yn  lle  y blawd  llîf. 
Nid  oedd  mor  rhyfedd  bod  ein  hynafìaid  yn  parchu  y 
dderwen.  Nid  yw  y pethau  a enwyd  ond  ychydig  iawn  o 
lawer  o rinweddau  y pren  hwn. 

Derwen  Caersalem. — Oak  of  Jerusalem. 

Nid  yw  y planhigyn  hwn  gartref  yn  ein  gwlad  ni ; eto,  codir 
ef  mewn  gerddi  yma ; mae  ei  ddail  rywbeth  yn  debyg  i 
ddail  y derw ; mae  blodau  melynion  bychain  arno.  Mae  y 
gorsen  tua  throedfedd  a hanner  o uchder ; er  ei  bod  yn  lled 
gron,  mae  i raddau  yn  onglog,  neu  yn  rhychiog,  o liw  gwyrdd 
gwan ; mae  y dail  yn  wyrdd-felyn,  a’u  gwynebau  yn  anv  hir- 
gul,  a’u  hymylau  yn  fylchog.  Mae  arno  lawer  o flodau 
bychain  yn  fath  o dywysenau  ar  flaen  y canghenau.  Mae 
i’r  holl  blanhigyn,  yn  enwedig  yr  impiau  ieuainc  ar  y rhai  y 
mae  y blodau,  arogl  hyfryd. 

Mae  tê  y llysieuyn  hwn  yn  îr,  yn  feddyginiaeth  ragorol  i 
wella  diífyg  anadl,  crygni,  a pheswch. 

Derwlys,  Derlys. — Germander. 

• 

Nid  yw  hwn  ond  llysieuyn  bychan,  yn  tyfu  yn  wyllt  mewn 
rhai  parthau  o’r  wlad  hon,  ond  a gedwir  yn  fynych  mewii 
gerddi  o herwydd  ei  rinweddau.  Mae  y cyrs  yn  weinion, 
yn  bedair  onglog,  blewog  a gwlanog,  o liw  gwyrdd  tywyll : 
maent  mor  weinion  fel  mae  yn  anfynych  y safant  i fyny. 
Maent  tuag  w^th  neu  ddeg  modfedd  o hyd ; y dail  yn  fych- 
ain  a llydain,  a thoriadau  yn  eu  hymylau ; blodau  bychain 
sydd  iddo,  yn  sefyll  ar  flaenau  y cyrs,  yn  sypynau  bychain. 


r Mtslarti  W Mu  Ihm  Peratarm 


Manh  MaJiuw 


77 


Mae  arogl  annymunol  gan  yr  holl  blanhigyn.  Mae  i’w 
ddefnyddio  yn  îr  neu  yn  sych.  Bu  unwaith  mewn  bri  mawr 
fel  peth  effeithiol  i l«ri  chwys,  ac  i ddiogelu  rhag  twymynon 
heintus,  ond  ni  wneir  llawer  o sylw  o hono  yn  bresenol  gyda 
golwg  ar  hyn.  Tyfa  un  math  o’r  Ilysieuyn  hwn  ar  hen 
furiau.  i’r  hwn  y mae  blodau  cochion ; a math  arall  mewn 
lle  gwlyb,  Mae  trwyth  (infusion)  o’r  blacnaf  o’r  ddau, 
hyn,  yn  rhinweddol  i esmwythau  iwswch,  diffyg  anadl 
lliflyn  y pen  (rheum),  ac  att.iliadau  yn  yr  ysgyfaint.  .Mae 
powdr  yr  olaf  yn  effeithiol  iawn  i ladd  llyngyr  ; a thrwyth  o 
hono  yn  dda  i dwym-olchi  hen  glwyfau  braenllyd. 

'D\BtT&ẂÌYB.—Sneeze-worí. 

Llysikuyn  gwyllt  prydferth  yw  hwn,  a’i  tlodau  fel  blodau 
Liygaid  y dydd,  ond  yn  llai,  a d.ail  culion  bylchog  arno,  dwy 
droedíedd  o uchder,  a chorsen  gron,  gref,  a syth  iddo,  ac 
ychydig  ganghenau  arni.  Mae  y dail  yn  lluosog,  yn  wasgar- 
edig  ar  hyd  y gorsen,  yn  eirwon,  ac  o liw  gwyrdd  goleu. 
bad  y blodau  ar  flaen  y gorsen  niewn  pen  crwn. 

Mae  y dail  wedi  eu  sychu  a’u  gwneuthur  yn  bowdr,  a’i 
gymeryd  lel  trewlwch,  yn  feddyginiaeth  ragoroi  rhag  poen  yn 
y pen  ; mae  y gwreiddiau  o natur  wresog  ; ond  dai  darn  o’r 
gwreiddyn  yn  y genau,  gwna  symud  ymaith  y llynoedd  drwg 
o r pen,  ac  felly  gwella  y ddaimodd. 


Dorfagl,  Llygad  Siriol,  Llygad  Crist,  Gloywlys, 
EflEros.  — Eye.òright, 

Gwelir  hwn  yn  mhob  man  Ile  raae  daear  sych,  weddol  o 
dda  , ond  nid  ydyw  ond  Ilysieuyn  bychan,  yn  llawn  bylchau, 
a blodau  gwymon  yn  dyfod  allan  tua  blaen  y gorsen  a 
brychau  tywyll  ynddynL  Nid  yw  yr  holl  lysieuyn  ’yn 
rhychwant  o hyd,  mae  ei  flas  yn  chwerw  ; ceir  cyflawnder  o 
hono  mewn  caeau  gwair  hir.  Nid  oes  gwell  llysieuyn  yn  tyfu 
y Iygnd  na  hwn  ; pan  y byddo  rhyw  boen  a íjwendid 
ynddynt,  a ^llineb  yn  dechreu.  Y ffordd  oreu  yw  ei 
^ymeryd  fel  te  hwyr  a boreu.  Gellwch  ddiferu  peth  o’i  sudd 
ir  llygad  os  mynwch.  Dywedir  bod  y llysieuyn  hwn  yn 

hoìfoL  oeddynt  yn  ddall 

vn  Hh'  k y*'  ymenydd  a’r  cof.  Byddai 

yn  dda  1 hen  bobl  wneuthur  defnydd  mawr  o hono.  ^ 


H 


78 

Draenen  TiàML.—Blcu:k  thom. 

Dail  tyner  y pren  hwn,  wedi  eu  sychu,  ynt  rai  da  iawn  i 
wasanaethu  yn  lle  tê.  Ond  niwydo  dyrnaid  o’r  blodau 
mewn  dwfr  berwedig,  ceir  carth-ddiod  esmwyth  a diniwed. 
Mae  y ffrwyth  yn  rhwymawl,  ac  yn  llesiol  pan  íyddo  yn 
gyfaddas.  Dywedir  fod  pigiad  y draen  yn  wenwynllyd,  yn 
enwedig  yn  amser  y cynhauaf. 

Drain  Yspinys,  Pren  yíŴ^.—Barbary  Tree. 

Mae  y planhigyn  hwn  yn  gyffredin  mewn  gerddi  ; mae  yn 
bren  canghenog,  a thyfa  i wyth  neu  ddeg  troedfedd  o uchder; 
mae  rhisgl  llwyd-wyn  arno,  ei  ddail  yn  hir-gul,  a’u  hymylau 
yn  fylchog ; gan  ei  fod  yn  lled  adnabyddus,  ni  raid  manylu. 

Y rhisgl  mewnol  ddefnyddir  yn  feddyginiaeth  ; mae  liwn, 
wedi  ei  ferwi  mewn  gwin  gwyn  neu  ddwfr,  ond  yfed 
gwydriad  bychan  o’r  trwyth  bob  boreu,  yn  feddyginiaeth 
ragorol  i wella  unrhyw  grach  a fyddo  ar  y corph,  comwydon, 
y clefyd  melyn,  &c.  Mae  yn  rhinweddol  hefyd  i oeri  y 
gwaed,  yr  afu,  i attal  clefyd  y gwaed,  ac  i fagu  awch  at  fwyd; 
mae  y grawn  yr  un  mor  rhinweddol,  ac  yn  fwy  hyfryd. 

Dringol. — Sorrel. 

Planhigyn  cyffredin  mewn  meusydd  a gerddi,  ag  iddo  ddail 
llydain,  hir-gul,  cyrs  rhychiog,  a thuswau  o flodau  cochlyd  : 
mae  tua  throedfedd  a hanner  o uchder.  Mae  y gorsen  yn 
gref  a changhenog,  ydail  o liwgwyrdd-tywyll,  a’u  hymylauyn 
ddifwlch  : saif  y blodau  ar  flaenau  y cyrs ; y gwreiddyn  yn 
fychan  : mae  blas  sur  i’r  holl  lysieuyn. 

Mae  y dail,  ond  eu  cymeryd  fel  bwyd-lysiau,  yn  feddyg- 
iniaeth  ragorol  i wella  y clefri  poeth,  a dofi  unrhyw  boethder 
yn  y gwaed  ; adnewyddu  yr  ysbrydoedd  pan  wedi  llwfrhau 
trwy  bangau  cryd  poeth,  i awchu  cylla  gwan  at  fwyd. 
Gwnant  buro  y gwaed,  a lladdant  lyngyr.  Mae  yr  hadau  o 
natur  rwymol,  a gellir  defnyddio  eu  powdr  pan  fyddo  yr 
ymysgaroedd  yn  rhy  rydd.  Gellir  defnyddio  powdr  neu 
drwyth  y gwreiddiau  îr  i’r  holl  ddybenion  uchod.  Bernir  fod 


\\ 


79 


y llysieuyn,  ei  hadau,  a’i  wreiddiau,  yn  nerthol  iawn  i wrth- 
wynebu  gwenwyn.  Mae  trwj’th  y gwreiddyn  yn  effeithiol 
rhyfeddol  i wella  y clefyd  melyn,  i symud  graian  a’r  gareg 
o’r  arenau.  Ond  mwydo  y blodau  mewn  gwin,  ac  yfed  y 
trwyth,  effeithia  yn  nerthol  i wella  y clefyd  du  ( Black 
Jaundice),  ac  unrhyw  archoll  a ddichon  fod  yn  yr  j'mysgar- 
oedd,  «S:c. 

Mae  ei  su<ìd,  wedi  ei  gymysgu  ag  ychydig  o finegr,  a’i 
chwareu  yn  y genau,  yn  rhinweddol  iawn  i wella  chwydd  yn 
y gwddf,  ac  archollion  yn  y genau. 

Mae  dau  fath  arall  o hono,  lled  debyg  i hwn  yn  eu  rhin- 
weddau  ; un  bychan,  yn  tyfu  ar  dwyni  sychion;  y llall  yn 
fawr,  a’i  ddail  yn  llydain  ; mae  hwn  yn  well  na’r  llall.  Mae 
un  arall  gwahanol  iawn  i<ldynt  oll,  yr  hwn  y rhaid  ei 
ddesgrifio  wrtho  ei  hun,  sef — 

Dringol  y Coed. — lVood  Sorrel. 

Mae  hwn  yn  blanhigyn  tlws  iawn,  ac  yn  hynod  am  ei  ddail 
gwyrddion  goleu,  a’i  flodau  prydferth.  Cyfyd  cryn  lawer  o 
ddaü  üddiar  y gwreiddyn ; ceir  tair  o honynt,  fynychaf, 
gyda’u  gilydd,  bob  un  ar  gorsen  wahanol,  o gryn  hyd,  o liw 
cochlyd ; mae  y ddalen  ar  ffurf  calon,  yn  plygu  i lawr ; niae 
y blodau  yn  wynion,  ac  ychydig  gochi  yncJdynt.  Safant 
hwythau  hefyd  ar  gyrs  gwahanol,  yn  codi  oddiar  y gwreiddyn. 
Mae  yr  h.-idau  yn  felynion  ; a phan  yn  a<ldfe<J,  syrthiant  wrth 
y cyftyrddiad  lleiaf : y gwreiddiau  ydynt  fath  o linynau 
melynion  bychain. 

Mae  yn  tylu  gerllaw  ac  mewn  coedydd,  lle  y byddo  tir 
iraidd  a chysgodol,  ac  na  byd<lo  yn  agnred  iawn  i’r  haul  : 
blodeua  yn  Ebrill  a Mai.  Gwasanaetha  Dringol  y Coed  i’r 
holl  ddybenion  ag  y gwna  y llall,  ac  mae  yn  íwy  effeithiol  i 
gadw  rhag  braeniad  yn  y gwaed,  archollion  yn  y genau,  a 
rhanau  ereill  o’r  corph,  i dori  syched,  cryfhau  cylla  gwan, 
peri  awch  at  fwyd,  ac  attal  cyfogiad.  Mae  yn  rhinwedilol  i 
attal  clefydau  heintus  i afaelu  : mae  y sudd  yn  effeithiol 
iawn  i ddoô  y fflameg,  a darostwng  chwydd  poeth  ; mae  yn 
rhinweddol  rhyfeddol,  ond  ei  droi  yn  y genau,  i wella  clwyf- 
au  mewnol,  attal  rhediad  y gwaed  o frathiadau  yn 
ngwahanol  ranau  y corph,  a phuro  y gwaed. 


8o 


Droedrydd,  Llysiau’r  Llwyuog,  M^niawyd  y 
Bugail,  Hg  yr  Aran,  Llysiau  Robert.  — Crane’s 
Bill,  Herb  Robert. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  wastad  i’w  ganfod  ar  hen  gloddiau 
cysgodol,  yn  mhob  parth  o’r  wlad ; y dail  yn  fân  ac  yn  llawn 
toriadau,  canghenau  eiddilaidd,  yr  holl  lysieuyn  yn  gochlyd 
ei  liw,  a blodau  mân  ar  flaen  y canghenau,  o liw  coch,  a 
choden  hir  bigfain  yn  dyfod  yn  lle  y blodeuyn,  yn  debyg  i 
big  y crychydd,  oddiwrth  ba  un  y cafodd  ei  enw  : yr  holl 
lysieuyn  a arogla  yn  gryf.  Defnyddir  hwn  yn  gyffredin  i 
ragflaenu  y chwa  (blasi),  ond  ni  wn  oddiar  ba  reswm  ; 
gellid  cael  llawer  o lysiau  ereill  yn  fwy  addas.  Prif  rinwedd 
hwn  yw  attal  pob  hylifau,  a gwella  pob  math  o glwyfau  hen 
a newydd  yn  mhob  rhan  o’r  corph.  Dywed  rhai  ei  fod  yn 
dda  rhag  y gareg. 

Drydon,  Troed  y Dryw,  Llysiau’r  Dryw,  Llysiau’r 
Fyddau. — Agrimony. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  un  o drigianyddion  y maes,  ac  yn 
hoffi  ochr  cloddiau  Ile  y byddo  pridd  iachus  ; corsen  gron, 
dail  asgellog,  blewon,  geirwon,  yn  Ilawn  bylchau,  a thoriadau 
i’r  asen  ganol ; yn  ddwy  droedfedd  o hyd  o’r  bôn  i’r  Iilaen, 
weithiau  yn  hwy,  fel  y byddo  y tir ; a thua  blaen  y gorsen  y 
mae  blodau  melynion  yn  dyfod  allan,  un  yn  uwch  na’r  llall, 
ac  ar  eu  hol  mae  math  o hadau  crynion  geirwon  yn  dyfod. 
Mae  y llysieuyn  hwn  yn  ei  rym  yn  misoedd  Gorphenaf  ac 
Awst.  Nid  oes  gwell  llysieuyn  yn  tyfu  na  hwn  i adfywio 
natur  ; trwy  ei  effaith  dwymawl  a chryfhaol  mae  yn  symud 
ymaith  bob  rhwystr  o’r  afu  a’r  coluddion,  yn  glanhau  yr 
arenau,  y cefndedyn,  a’r  bledren,  ac  yn  iachau  rhedfa  y dwtr, 
pan  y byddo  gwaed  yn  dyfod  allan  yn  y ffordd  hono,  ynghyd 
â phob  archollion  a chlwyfau  mewnol ; yn  esmwythau  yr 
rhefrwst,  y cryd,  a’r  peswch ; mae  yn  dda  rhag  brathiadau 
pryfaid  gwenwynig,  trwy  gadw  y gwenwyn  o’r  galon.  Yn 
allanol  mae  yn  dda  rhag  y cancr,  ac  ysigiadau  mewn  unrhyw 
fanau  o’r  corph,  trwy  ei  roddi  yn  siigaethan  ar  y Ile. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  rwymawl  a chryfhaol,  ac  yn 
effeithiol  iawn  i symud  rhwystrau  yn  yr  ymysgaroedd,  yn  yr 


8i 


afu,  &C. ; mae  yn  llesiol  i iachau  y dolur  rhydd,  a chryfhau 
y cyfansoddiad.  Gellir  gwneuthur  tê,  trwyth,  neu  bylor  o 
hono.  Mae  pob  rhan  o’r  llysieuyn  hwn  yn  fuddiol,  ond  mae 
pen  uchaí  y gwraidd  yn  y Gwanw’yTi  yn  neillduol  o dda. 
Gellir  gwneuthur  trwyth  rhagorol  o hono,  trwy  roddi  dyrnaid 
o’r  dail  sychion  mewn  llestr,  a thywallt  chwart  o ddwfr 
berweiiig  arnynt,  a’u  melusu  ag  ychydig  o siwgr.  Trw'y  yfed 
o’r  ddiüd  hon  symudwyd  rhai  clefydau  cyndyn  iawn.  Dylid 
ei  hyfed  pan  yn  wag  yn  y boreu,  ac  eilwaith  ddwy  neu  dair 
gwaith  y dydd.  Mae  yn  effeithiol  iawn  i lanhau  y croen,  ac 
i buro  y gwaed,  Mae  yn  wddf-olch  (gargU)  rhagorol. 
Mae  twym-olch  (fomentation)  wedi  ei  wneuthur  o’r  un  faint 
o’r  llysieuyn  hwn,  o Lysiau  St.  loan,  blodau  Camamil,  a 
Wormwood,  yn  efteithiol  i laesu  poen,  cwlwm  gwythi, 
( cramf)  &c.  Dylid  casglu  y Ilysieuyn  hwn  pan  yn  ei  flodau, 
ei  sychu  yn  y cysgod,  a’i  gadw  mewn  Ile  sych.  Mae  yn 
hollol  ddiniwed  ; byddwch  eon  arno. 

Du-Ddraenen. — Sloe  Tree. 

Mae  y pren  hwn  mor  adnabyddus  fel  na  raid  ei  ddesgrifio; 
pren  Eirin  bychan  ydyw  : mae  ei  ffrwyth  yn  hyfryd  pan  yn 
addfed.  Mae  sudd  yr  Eirin  cyn  yr  addfedont,  yn  feddyg- 
iniaeth  nodedig  i wella  lÜfogydd  y bol ; gellir  ei  ferwi  nes  y 
delo  yn  sylwedd  caled,  ac  yna  ceidw  dros  flwyddyn.  Arfer- 
ai  cyffyrwyr  (druggists)  gynt  gadw  y sylwedd  hwn  wedi  ei 
sychu,  dan  yr  enw  Germati  Acacia,  ond  anaml  y cadwant  ef 
yn  awr. 

Ddillwydd  Felen,  Llysiau’r  W^ennol,  T ■lym  y 
Llygad. — Celandine. 

Un  o breswylwyr  y macs  yw'  y Ilysieuyn  hwn,  i’w  gael  ar 
ochr  hen  gloddiau  yn  agos  i dai ; mae  ei  ddail  o liw  gwyrdd 
goleu,  yn  Ilawn  bylchau  a thoriadau,  corsen  eiddilaidd,  a 
blodau  melynion,  a phan  dorer  y dail  maent  yn  Ilawn  o sudd 
melyn,  tew,  o fias  chwerw.  Prif  rinwedd  hwn  yw  difa  y 
bilen  oddiar  y Ilygad,  trwy  ddiferu  y sudd  i’r  Ilygad  ; byddai 
yn  esmwythach  pe  cymysgid  ychydig  ddiferynau  o’r  sudd  am 
ben  yr  un  faint  o laeth  gwraig,  a’i  roi  yn  y Ilygad  yn  dwym. 


82 


Yr  un  modd  mae  y llysieuyn  hwn  yn  dda  i wella  pob  math  o 
glwyfau  llygredig  ac  archollion,  ag  a fyddo  yn  tyfu  yn  wyllt. 
Mae  ei  sudd  yn  gwella  y darddwden  ( ringworm ),  ac  yn  dda 
i’r  cancr,  ac  yn  difa  y defaid  wrth  eu  mynych  iro  ag  ef.  Gwell 
peidio  ei  gymeryd  yn  fewnol. 

Eiddew,  Eiddiorwg.— ŵy. 

Ni  raid  manylu  wrth  nodi  allan  y llysieuyn  hwn  ; gwelir  ef 
yn  addurno  muriau  llawer  bwthyn  gwael,  ac  yn  dringo  llawer 
pren  uchel ; blodeua  tua  Gorphenaf,  ond  ni  addfeda  y grawn 
hyd  tua  Nadolig.  Defnyddir  y dail  a’r  grawn  fel  meddyg- 
iniaeth  : dylid  bod  yn  ochelgar  wrth  ei  gymeryd  yn  fewnol ; 
ond  yn  allanol  gellir  bod  yn  eon  arno.  Mae  trw'yth  y dail  yn 
rhinweddol  i ladd  pryfaid  yn  ngwallt  plant,  ond  golchi 
eu  penau  ag  ef.  Mae  trwyth  y grawn  yn  beth  effeithiol 
i rwyddhau  yr  ymysgaroedd : gweithia  hefyd  yn  fynych 
fel  cyfoglyn  (vomit).  Mae  powdr  y grawn,  ond  ei 
gymeryd  mewn  gwin,  yn  nerthol  iawn  i dori  y gareg  a 
chynhyrfu  y dwfr.  Ond  berwi  y dail  mewn  finegr,  a’u  rhoi 
wrth  ochrau  un  pan  yn  gael  ei  flino  gan  boen  yn  y ddueg, 
neu  yn  yr  ystlysau,  parant  esmwythad  mawr : mae  y trwyth 
yn  rhinweddol  hefyd  i olchi  hen  glwyfau  peryglus,  ac  i iachau 
llosgiad  tân.  Ond  tynu  sudd  y dail  neu  y grawn  i’r  ffroenau 
effeithia  yn  rymus  rhyfeddol  i buro  yr  ymenydd  oddiwrth  yr 
hylif  Ilygredig  sydd  yn  aml  yn  rhedeg  i lawr  i’r  Ilygad  a’r 
ffroenau  ; ond  ei  ddiferu  i’r  clustiau,  gwna  sychu  hylif  drwg 
a fyddo  ynddynt. 

Eidral,  Eiddw’r  Ddaear,  Bydiawg  Las,  Llysiau’r 
Gerwyn. — Ground  Ivy. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  tyfu  ar  hen  gloddian  breision  a 
chysgodol,  yn  gj’ffredin  o gylch  gerddi;  mae  ei  ddail  yn 
grynion,  blewog,  a bylchau  yn  eu  hymylau,  y canghenau  yn 
eiddil,  yn  ymlusgo  ar  hyd  y ddaear,  ac  yn  gwreiddio  yn  awr 
ac  eilwaith  fel  y maent  yn  tyfu,  a blodau  coch-Ias  yn  dyfod 
allan  gyda’r  dail ; mae  ei  arogl  yn  gryf,  a’i  flas  yn  chwerw. 
Mae  hwn  yn  un  o’r  Ilysiau  goreu  ag  a gynyrcha  ein  gwlad ; 


83 


mae  yn  awchu  y cylla  at  fwyd,  trwy  ddatod  a chwalu  pob 
llysnafedd  tew,  glydiog,  ag  sydd  yn  glynu  wrtho,  ac  yn  ei  glirio 
allan,  a thrwy  hyny  yn  gweUa  pob  rhyw  gnofeydd  a gwaew 
yn  yr  ymysgaroedd.  Mae  yn  agor  rhwystrau  yn  yr  arenau, 
yr  afu,  y bustl,  a’r  ddueg.  Mae  rhai  physyg^^'yr  enwog  yn 
dweud  y gwna  mynych  yfed  ei  isgell  dreulio  y gareg  o’r 
arenau  neu  y bledren.  Mae  yn  iachau  y dolur  mwyaf  poenus 
mewn  pen.  Mae  yn  enwog  i iachau  pob  math  o glwyfau  ac 
archollion  mewnol,  megys  poeri  gwaed,  dwfr  gwaelyd  ; yn  dda 
yn  y dyfrglwyf,  y pruddglwyf,  y clefyd  melyn,  a’r  pla : mae 
yn  dda  i ostwng  chwydd  yn  yr  ysgyfaint,  i symud  anhwyl- 
derau  y ddwyfron,  ac  i ladd  llyngyr.  Yn  allanol,  efe  a 
wellha  hen  glwyfau  y manwynon,  wrth  ei  roi  yn  sugaethan  ar  y 
lle.  Dywedir  y gwna  diferu  ei  sudd  i’r  clust,  yr  ochr  y bo 
poen  mewn  dant,  wella  y ddanodd.  Yr  oedd  yr  hen  Gymry 
yn  gwybod  am  ei  rinweddau  yn  well  na  ni ; yr  oeddynt  hwy 
yn  ei  ddefnyddio  yn  Ile  hopys  yn  y cwrw  ; a dyna  yr  achos 
eu  galw  yn  Llysiau  y (ìerwyn.  Y ffordd  oreu  yw  ei  ddef- 
nyddio  fel  tê.  Cofiwn  pan  oedd  y bobl  yn  defnyddio  mwy 
ar  Iysiau  eu  gwlad,  yr  oeddynt  yn  mwynháu  gwell  iechyd  ; a 
chyn  y delo  y bobl  yn  gryf  ac  yn  iach  fel  eu  tadau,  rhaid 
iddynt  ddod  i fyw  fel  eu  tadau. 


Eirin  Mair. — Gooseòerries. 

Ahw.^enir  y rhai  hyn  yn  ddigon  da  gan  blant  ein  wlad  : lle 
y byddont  ì’w  cael,  tebyg  y bydd  y plant  yn  g\\'ybod  am 
danynt.  Mae  yr  Eirin,  cyn  yr  addfedont,  ond  ei  gUisferwi 
neu  eu  {X)bi,  yn  rhinweddol  neillduol  i gryfhau  cylla  gwan,  i 
adferyd  awch  at  fwyd,  yn  enwedig  mewn  personau  a fyddo 
yn  dyoddef  oddiwrth  hylif  drwg  yn  y cylla : maent  yn 
effeithiol  neillduol  i ddigoni  gwragedd  beichiogion  pan  wedi 
chwenychu  rhywbeth.  Gellir  eu  cadw  mewn  siwgr  trwy  yr 
holl  flwyddyn.  C'.wna  ti  y dail  oeri  chwydd  poeth,  fflameg, 
a St.  Anthonys  Fire,  dryllio  a symud  a gareg  o’r  arenau  a’r 
bledren.  Mae  yr  Eirin,  pan  yn'addfed,  yn  nerthol  hynod  i 
ddofi  gwres  angerddol  yn  y cylla  a’r  afu.  Dylai  plant,  yn 
. enwedig,  ochelyd  bwyta  Ilawer  o honynt  heb  eu  digoni,  o 
herwydd  y tueddant  i fagu  pr>-faid  ynddynt. 


84 

Eithin. — Furze  or  Gorse. 

Ni  raid  trafferthu  i ddesgrifio  y rhai  hyn  ; cyfarfu  llawer  un  â 
hwynt  er  ei  ofid,  yn  nhywyllwch  y nos,  a gwelwyd  ôl  eu 
pigiadau  ar  ei  wyneb  a’i  ddwylaw  dranoeth,  fel  mai  prin  y 
credai  ei  gyfeillion  nad  oedd  wedi  bod  mewn  brwydr  y nos 
o’r  blaen.  Maent  yn  blodeuo  yn  misoedd  yr  Haf.  Mae  yn 
y gwreiddyn,  y blodau,  a’r  hadau,  rinweddau  meddygol : 
mae  trwyth  y naill  neu  y llall  yn  cynhyrfu  y dwfr,  ac  felly  yn 
effeithiol  iawn  i symud  y graian,  a gwella  y clefyd  melyn. 

Eithin  yr  leir,  Dannedd  y Gath,  Hwp  yr  Ychain, 
Oas  gan  Arddwr,  Tagaradr. — Rest  Harrow. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  yn  hofìi 
daear  sych,  ddiffrwyth  ; corsen  fain,  dyner  ar  y cyntaf,  ond 
wedi  hyny  yn  caledu  fel  pren ; a dail  crynion  bychain  yma  a 
thraw  ar  hyd-ddi,  a blodau  yn  dyfod  allan  fel  Eithin,  ond  o 
liw  tywyll ; a math  o godau  yn  eu  canlyn  fel  pys  bychain,  a 
hadau  duon  celyd  ynddynt  fel  had  Eithin.  Pan  heneiddio  y 
Ilysieuyn,  mae  yn  Ilawn  o bigiau  Ilymion  iawn,  fel  ewinedd 
cath.  Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  effeithiol  dros  ben  i agor 
rhwystrau  yn  y rhanau  mewnol,  yr  afu,  y ddueg,  y cefn,  a’r 
bledren ; ac  felly  yn  glanhau  y graian  ymaith,  ac  yn  treulio  y f 
gareg  o’r  chwysigen.  Y rhan  fwyaf  rinweddol  o’r  Ilysieuyn 
hwn  yw  y gwreiddyn,  a’r  rhan  fwyaf  effeithiol  o'r  gwreiddyn 
yw  y rhisgl.  Gellwch  grafu  y rhisgl  oddiarno,  a’i  ddefnyddio 
gyda  Ilysiau  ereill  o’r  un  natur. 

Elestr,  GrelUiest. — Flower-de-luce. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  un  o drigianyddion  y maes,  er  ei 
fod  yn  cael  ei  blanu  yn  yr  ardd  yn  fynych  er  mwyn  ei  flodau, 
ac  yn  ymhyfrydu  mewn  corsydd  dyfrllyd ; gwreiddyn  praff, 
yn  rhedeg  dan  wyneb  y ddaear ; dail  meinion  hirion  iawn, 
yn  dra  thrwchus,  a chorsen  yn  esgyn  i fyny  o’u  canol, 
a blodau  melynion  ar  ei  blaen  ; tair  dalen  i bob  un,  yn 
cwympo  i lawr,  a math  o goden  dri  onglog  yn  eu  canlyn,  yn 
Ilawn  o hadau.  Gwna  y Ilysieuyn  hwn  ryfeddodau  gydag 
ychydig  o fedrusrwydd.  Os  byddwch  am  wneud  prawf  o 
hono  ryw  dro,  rhoddwch  gyda  y gwraidd  ddigon  o had 
Caraway  a mêl,  fel  y byddo  yn  cydunol  â’r  cylla.  Dywedir 


85 


ei  fod  yn  dda  i’r  dybenion  canlynol : — Mae  yn  glanhau 
llysnafedd  a geri  afiach  a gwydn  o’r  cylla  ; yn  gwella  y clefyd 
melyn  a’r  dyfrglwyf ; poenau  yn  y coluddion  a’r  ochrau ; 
pangau  y cryd,  anhwylderau  yr  afu,  y ddueg,  a’r  chwysigen, 
tnvy  lanhau  y gareg,  a pheri  i’r  dwfr  redeg  gyda  yr  haw’sdra 
mwyaf.  Mỳn  rhai  nad  oes  gwell  llysieuyn  nag  ef  yn  tyfu  i 
dreulio  y gareg  a chynhyrfu  y dwfr.  Mae  yn  dda  hefyd  rhag 
y dirdyniadau  a’r  cwlwm  gwthi.  Os  berwir  y gwraidd  mewn 
finegra  dwfr,  efe  a wellha  frathiadau  nadredd,  a phob  math  o 
greaduriaid  g^yenwynig.  Mae  yn  clirio  y llysnafedd  o’r 
pibau  gwynt,  ac  yn  esmwythau  y peswch. 

Yn  allanol,  mae  yn  twymno  y gewynau  a’r  cymalau,  ac  yn 
esmwythau  p<K‘nau  y glunwst  a’r  gj'malwst ; yn  tyneru, 
chwalu,  a gostwng  {X)b  math  o chw)dd  mewn  unrhyw  ran 
o r corph,  ac  yn  adnewyddu  nerth  y gewynau.  Irwch  yr  olew 
ar  y manau  dolurus  rhag  poenau  a gwendid.  (îellwch  ei 
gael  gan  y fieryllydd  wrth  yr  enw  Oil  of  Iris,  neu  oleum 
tnnum.  Ond  y mae  eto  un  peth  hynod  yn  ol ; mae  y 
gwraidd  yn  feddyginiaeth  efleithiol  rhag  y ddanodd  : os  bydd 
y poen  yn  deilliaw  oddiwrth  anwyd.  Yr  oedd  un  meddyg 
cyfarwydd  yn  dweyd  iddo  ef  ei  brofi  dros  fil  o weithiau,  ac 
na  fethodd  gymaint  ag  unwaith,  p>an  fyddai  y {x>en  yn 
eflaith  rheums,  Cyhoeddwyd  ef  yn  y {wpyrau  newyddion 
droion  fel  meddj'giniaeth  anflaeledig  rhag  y ddannodd,  dan 
yr  enw  Gwrtuád  Irts,  ond  nis  gwyddai  y werinos  f>a  l>eth 
oedd,  er  ei  fod  i’w  gael  yn  ymyl  tai  llawer  o honynt  : ac  felly 
ni  chaent  afael  yn  y feddyginiaeth  i wneud  prawf  o honi.  Y 
fíbrdd  i’w  ddefnyddio  rhag  y ddannodd  yw  naddu  y gwraidd 
yn  asglodion,  a’u  cnoi  a’u  f)oeri  allan.  Hefyd,  fe  wellha 
sugaethan  o r gwraidd  bob  math  o glwyfau  trwy  eu  glanhau, 
a thyfa  cnawd  iachus  ynddynt,  hyd  yn  nod  {>an  y byddo  yr 
es^m  yn  y golwg.  Mae  yn  hynod  o dda  i lanhau  y com- 
wyd  gwyllt  a’r  cancr.  Cofiwch  ddefnyddio  yr  Elestr  â’r 
nlodau  melynion,  ac  nid  y rhai  â blodau  gleision,  at  yr  holl 
ddolunau  uchod. 

Erfin,  Maip. — Turnips. 

Maf.  y gwreiddiau  hyn  yn  dda  nid  yn  unig  yn  fw'j'd,  ond 
netyd  fel  meddyginiaeth  : ond  eu  tori  yn  dafellau,  eu  rhoiar  eu 
gilydd,  a siwgr  rhyngddynt,ceirsudd  gwerthfawri  wella{>eswch. 


86 


Eurinllys,  y CantwU,  Llysiau  St.  loaui.—St. /okn’s 

Wort. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  un  o breswylwyr  gwyllt  y maes,  ac 
yn  mwynhau  ei  fyd  yn  rhagorol  ar  ochrau  hen  gloddiau 
cysgodol,  yn  mhlith  mwswgl  ac  eithin,  yn  mhob  man  lle  bo 
daear  ddiffrwyth.  Corsen  gron,  galed,  lyfn,  yn  rhychwant 
neu  droedfedd  o hyd.  Dwy  ddalen  hirgrwn,  o liw  gwyrdd 
tywyll,  heb  ddim  bylchau  na  thoriadau  ynddynt,  yn  tyfu  y 
naill  ar  gyfer  y llall ; ar  flaen  y gorsen  mae  blodeuyn  melyn 
yn  ymagor,  a sudd  coch  fel  gwaed  ynddo.  Peidiwch  a 
defnyddio  un  llysieuyn  ar  antur : os  byddwch  yn  teimlo  rhyw 
amheuaeth  yn  nghylch  rhyw  lysieuyn  ag  a fyddoch  yn  feddwl 
ddefnyddio,  ceisiwch  gan  ryw  ddyn  ag  a fyddo  yn  ei 
adnabod,  ei  ddangos  i chwi.  Gwell  i chwi  deithio  diwrnod 
na  methu  cael  y llysieuyn  hwn.  Na  feddyliwch  mai  yr  un 
peth  yw  pob  llysieuyn.  Mae  llawer  o ddynion  yn  tybied,  os 
bydd  y llysiau  yn  debyg  mewn  lliw  a llun  i’w  gilydd,  eu  bod 
o’r  un  rhinwedd  ; pan  y maent  yn  eithaf  annhebyg  mewn 
effaith.  Na  feddyliwch  chwaith  bod  pob  llysiau  yn  gwbl 
ddiniwed ; gellwch  gael  llysiau  mor  wenwynig  ag  arsenic,  neu 
ryw  wenwyn  arall,  a hyny  yn  ymyl  eich  tai.  Mae  o bwys  i 
chwi  fod  yn  sicr  yn  eich  adnabyddiaeth  o’r  llysieuyn  a fydd- 
och  am  ei  ddefnyddio. 

Mae  y llysieuyn  uchod  yn  gryf  ac  effeithiol  iawn  ; yn 
cryfhau  y galon,  yn  codi  yr  ysbrydoedd,  ac  yn  adgyfnerthu 
natur ; ac  felly  yn  feddyginiaeth  werthfawr  rhag  llewygon  a 
gwendid  natur.  Mae  yn  dda  hefyd  rhag  archollion  a 
thoriadau  mewnol ; yn  chwalu  gwaed  glydiog  o’r  cylla, 
ynghyd  â geri  afiach ; yn  dda  rhag  y cryd  o bob  math,  y 
glunwst,  yr  haint  ddigwydd,  a’r  parlys.  Yn  allanol,  mae  yn 
enwog  mewn  eli  i ostwng  chwydd,  i esmwythau  poenau,  ac  i 
iachau  clwyfau  o bob  math ; yn  dda  rhag  brathiadau 
creaduriaid  gwenwynig,  a’r  graian.  Mae  bysiaid  yn  ddigon 
o hwn  ar  unwaith,  oblegyd  mae  yn  llysieuyn  cryf  iawn.  Os 
byddwch  mewn  petrusdod  yn  ei  gylch,  daliwch  ddalen 
rhyngoch  â fflam  y ganwyll ; ac  os  gwelwch  ynddi  lawer  o 
fân  dyllau,  yr  ydych  yn  iawn,  a gellwch  fod  yn  sicr  mai  y 
Cantwll  ydyw. 


Ffa. — Beans. 


Nid  oes  angen  desgrifio  y rhai  hyn ; adwaenir  hwynt  yn 
ddigon  da  yn  ein  gwlad  ni.  Mae  eu  blawd  yn  beth  gwerth- 
fawr  iawn  i’w  ddefnyddio  mewn  pwltis  at  ddofi  fflameg  mewn 
archoll,  i ostwng  chwydd  yn  mronau  gwragedd  o herwydd 
fod  y llaeth  wedi  ceuio ; wedi  ei  gymysgu  â mêl,  mae  yn 
effeithiol  hynod  i ddofi  y felon,  ac  i iachau  comwydon  a 
briwiau  wedi  eu  hachosi  gan  ergydion.  Ond  dirisglio  ffaen, 
ei  rhanu  a’i  rhoi  ar  fan  dolunis  o herw'ydd  cydiad  geloden,  ac 
yn  gwaedu  gormod,  gwna  attal  y gwaed.  Mae  yn  Ffâ  y 
meusydd  yr  un  rhinwedd  â rhai  y gerddi.  Oblegid  bod  Ffâ 
yn  wyntog  iawn,  dylid  gofalu  am  ddefnyddio  Ilawer  o bybyr 
wrth  eu  bwyta. 

Ffa’r  Gors,  Ffa’r  Ffosydd,  MeiUion  y Gors.— 

Bff^-Beans,  Marsh  Trefoil. 

Mae  y Ilj'sieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  yn  hoffi  hen 
flbsydd  gwlybion,  surllyd  ; felly  mae  digonedd  o honynt  i’w 
cael  mewn  hen  waenydd  gwlybion,  Ile  y byddo  y dwfr  yn 
aros  yn  Ilonydd.  Mae  eu  gwraidd  yn  rhedeg  ar  hyd  w'y’néb 
y ddaear,  o dan  y dwfr ; cyrs  bychain  yn  saethu  i fyny  yma 
a thraw  oddiwrth  y gwreiddyn,  a thair  dalen  yn  tyfu  ar  eu 
blaen,  fel  meillionen  yn  gymwys  o ran  eu  dull,  ac  fel  dail 
1“  fâ  o ran  eu  niaintiuli  a’u  teimlad  : yn  leision,  yn  dewion,  ac 
yn  feddal;  nid  oes  yr  un  arogl  ganddynt,  ond  níae  eu  blasyn 
chwerw  i r eithaf.  Mae  eu  blodau  yn  tyfu  ar  gorsen  gron, 
lom,  heb  ddim  dail  arni,  o ^'lch  rhychwant  o hyd  ; yn 
dyw)-sen  lawn  ar  ei  blaen,  o liw  gwyn,  wedi  eu  britho  â Iliw 
tyw^'ll,  yn  edrych  yu  hardd  iawn.  Maent  yn  blodeuo  yn  mis 
Mai,  neu  yn  g)-nar  dechreu  Mehefin.  Un  o brif  lysiau 
hwn  ; nid  oes  un  Ilysieuyn,  braidd,  yn  hawddach 
enwedig  yn  y rhanau  mwyaf  mynyddig  a 
diffrwyih  o’n  gwlad  ; na  nemawr  o Iysiau  yn  fwy  rhinweddol 
nag  ef.  Mae  yn  ddyfrawl ; ac  felly  yn  hynod  o iachus  yn 
hoU  anhwylderau  y graian  a’r  gareg,  yn  glanhau  holl  rodfeydd 
y dwfr,  yr  arenau,  y cefndedyn,  y chwysigen,  a’r  dw'fr  lestri ; 
tr>p  hyn  esmwytha  yr  holl  boenau  a achosir  gan  y cyfryw 
anhwyldeb,  megys  poen  yn  y cefn  a’r  Iwynau.  Mae  hefyd 


88 


wedi  iachau  hen  boenau  arosol  mewn  aelodau,  a hen  gymalau 
wedi  ystyffu,  a dod  a hwynt  yn  hyrwydd,  ac  ystwyth  i 
wneuthur  pob  gwasanaeth  angenrheidiol.  Gwn  am  rai  hen 
bobl  ag  oeddynt  wedi  gorfod  ildio  i orchwylion  celyd  bywyd, 
gan  wynegon,  poen  ac  ystyffni,  a ddaethant  i gyflawni 
gorchwylion  caletaf  bywyd,  megys  lladd  gwair,  aredig,  a 
phethau  cyffelyb,  fel  yn  y dyddiau  gynt. 

Hefyd,  maent  yn  feddyginiaeth  ragorol  rhag  llŵg,  pa  un 
bynag  ai  yn  fewnol  neu  yn  allanol  y bo.  Mae  physygwyr 
Ffrainc  yn  gwneuthur  gorchestion  ag  ef  rhag  y poen  dolurus 
hwn,  ac  yn  ei  ganmol  i’r  cymylau ; dywedant  ei  fod  yn 
mhell  tu  hwnt  i Lysiau’r  Llẃg  yn  ei  rinweddau  i buro  y 
gwaed,  a gweithio  yr  hylif  helîaidd  a achosa  y clefyd  truenus 
hwn  ar  ddyn.  Nid  wyf  yn  gweled  dim  yn  anghyson  â 
rheswm  yn  eu  tystiolaeth,  oblegid  mae  effeithiau  anghydniarol 
gan  y llysieuyn  hwn  ar  y cylla.  O herwydd  ei  deithi  chwerw, 
dattoda,  chwala,  a chartha  ymaith  y Ilysnafedd  tew,  gwydn, 
sydd  yn  glynu  ar  barwydydd  y cylla,  sydd  yn  ei  attal  i chwalu 
yr  ymborth,  a’i  addasu  i fod  yn  ddefnydd  gwaed  iachus  ; 
gweithia  bob  anmhuredd  allan  o’r  corph,  yn  ffordd  y dwfr  a’r 
chwys.  Mae  ynddo  duedd  i agor  chwysdyllau  y croen,  ac  i beri 
bod  cylchrediad  y gwaed  yn  fywiog  ac  yn  nerthol,  ac  felly  i 
yru  prif  egwyddor  bywyd  i ranau  pellaf  y corph,  ac  i gadw 
mygdarthiad  y corph  yn  helaeth ; ac  ond  cadw  y traul 
ymborth  yn  dda,  cylchrediad  y gwaed  yn  rymus,  ac  anwedd- 
iad  y corph  yn  helaeth,  bydd  y cyfansoddiad  yn  dra  diogel 
rhag  ymosodiadau  clefydau  ac  anwyd.  Pan  byddo  y 
cylchrediad  yn  marweiddio,  a’r  chwys-dyllau  yn  cau,  yna  y 
mae  ymsuddiad  yn  cymeryd  Ile  yn  wastad,  yr  hyn  sydd 
niweidiol  bob  amser,  ac  yn  angeuol  weithiau.  Rhyw  arferiad 
neu  gyffair  ag  a gadwo  anweddiad  y corph  i fyny,  sydd  yn 
wrthwynebydd  cryf  i bob  anhwylder ; ac  y mae  y Ilysieuyn 
hwn  yn  un  o’r  pethau  goreu  at  hyny.  Ond  yfed  ei  drwyth 
yn  helaeth,  adfywia  natur  ag  a fyddo  wedi  methu  gan  lafur  a 
henaint,  ac  adnewydda  nerth  y dyn  ag  a fyddo  wedi  myned 
yn  gripil  gan  wynegon  a doluriau,  fel  yr  eryr.  Weithiau  mae 
y Ilẃg  neu  y clefri  poeth  yn  tori  allan  yn  yr  ysgyfaint  neu  yr 
afu,  ac  yn  achosi  poen  dirfawr ; pan  yn  tori  allan  yn  yr 
ysgyfaint,  bydd  yr  anadl  yn  wresog  ac  yn  fyr,  poen  niawr  yn 


CH/cAm  fjf.4Ì 


ScícUtcû 


UocUiér 


EartJi  * ^Vw/ 


Di>xJí  hU 


iJsfrs  'Ẁ\ 


Im/ìM  D'?ch 


89 


groes  i’r  ddwyfron,  cyfyngder  a rhyw  beswch  byr,  heb  allu 
taflu  dim  1 fyny.  Gwna  tê  y llysieuyn  hwn  les  mawr  yn  y 
cyfryw  amgylchiad  ; yr  un  modd  gwna  ddaioni  mawr  i'r  afu 
pan  y byddo  gwres  a phoethder  >mddo  gan  y llŵ-g,  trwy  iachau 
y llwg,  ysgafnhau  y cyfyngder,  ac  estyn  >Tanadl.  Mewn  gair 
mae  yn  cryftau  yr  holl  ranau  mewnol,  yn  gostwng  chwydd  y 
ddueg,  yn  chwalugwynt  o’r  cylla  a’r  coluddion,  ac  yn  cynorth- 
wyo  yr  holl  raruu  a berthyn  i’rcorph  i gyflawnu  eu  hamrywiol 
swyddau  pda’r  hawsdra  mwyaf.  Heblaw  hyn,  mae  yn 
leddyg-olch  rhagorol  i’r  gwddf  a’r  gorchfanau  (gums ),  ac  yn 

^ genau;  yn  flTafriol  iawn  i’r 

dannedd  pan  y byddont  wedi  eu  rhyddhau  gan  y llẃc  • ail 
sicrha  hwynt  a gwna  i’r  gums  dyfu  o’u  cylch.  Nid  ’oes 
etsiau  1 chwi  feddyginiaethu  y genau,  y dannedd,  a’r  gwddf 

ond  golchi  eich  genau  â’i  drwyth  yn  oer,  yn  awr  ac  eilwaith 
yn  y dydd,  a’i  daflu  allan.  cuwaun 


Ffenigl,  Pfimell.  — Fennel. 

Planhigyn  yw  hwn  a godir  yn  gyffredin  i’w  ddefnyddio  ar  y 
bwrdd ; mae  gyda  llawer  o briodoldeb.  yn  cael  ei  ferwi  gydí 
physg^  Mae  yn  gweithio  yn  nerthol  i symud  ymaith  y 
llysnafedd  glydiog  ag  mae  pysgod  yn  ei  fagu  yn  y corph  ; ac 

ddefnyddio  i’r  perw^I  hwnw,  er  nad 
ond  ychydig  o r rhai  a’i  harferant  yn  gwybod  paham  v 
defnyddunt  ef.  Mae  yn  llysieuyn  rhagorol  i chwairgwynt 
1 gynhyrfu  y dwfr,  i don  y gareg,  ac  felly  i esmwytho  f^en 

meddyglyn  haidd,  ce.r  diod  llesiol  iawn  i famau  at  gynyddu 
eu  Ilaeth  wrth  fagu,  a’i  wneuthur  yn  fw^  iachus  i’r  SenU-n 

gw'erthfawr  i attal  yî  îg 
(hiccup),  a symud  y gwrthwynebiad  at  fwyd  a deimla  Ibwer 
mc^n  twymynon  poethion  a nychlyd,  a dofi  y 
Or  hadau  wedi  eu  berwi  mewn  gwin,  ceir  trwyth  gwerth- 
fawr  1 ra.  wed.  eu  brathu  gan  nadredd,  neu  4di  bw^a 
llys.au  gwen^nllyd,  neu  fwyd  y burcud  (mushroont)  nÌ 
pen  Mae  y gwre.dd.au  yn  fwy  eflfeithiol  eto  i svmud 

yr  holl  rwystrau  fyddo  yn  yr  afu,  y ddueg,  a’r  bustl  ac  fdly  i 
wapru  gwynt,  a iachau  y defyd  mel^,  y ^•m’aîísf^^a^ 
cwlwm  gwyth..  Mae  tí  yr  hadau  y„  llcẁi  i rwyddhlu 


90 


yr  anadl,  ac  attal  gw’ichian  yn  y gwddf.  Gellwch  roddi 
llonaid  llwy  o honynt  mewn  teapot,  ac  arnynt  chwart  o 
ddwfr  berwedig,  ac  yfed  cwpanaid  o hono  dair  gwaith  y 
dydd;  neu  gellwch  roddi  dyrnaid  o Bersli  gyda  hwynt  yn  y 
teapot,  a gwnant  i chwi  ryfeddodau.  Mae  isgell  y gwreiddiau 
yn  effeithiol  iawn  i buro  y gwaed,  agor  llwybrau  yr  afu,  a 
chynhyrfu  y dwfr : mae  cawl  y dail,  yr  hadau,  a’r  gwreiddiau, 
yn  feddyginiaeth  nerthol  i symud  ymaith  frasder  afiach  o’r 
corph,  ac  felly  yn  addas  i rai  fyddo  yn  rhy  dew. 

Mae  math  arall  o Ffenigl  yn  gyffredin  mewn  gerddi,  cryn 
gyffelyb  i hwn,  ond  ei  fod  yn  fwy  glaswyn  : mae  tua  phedair 
troedfedd  o uchder.  Mae  cyrs  y dail  hwn  yn  debyg  i rai  y 
Ilall,  ond  bod  rhai  hwn  yn  felynwyrdd,  ac  ddim  mor  dyw^íl 
â rhai  y Ilall ; mae  y blodau  yn  felynaidd  : mae  yr  hadau  yn 
wahanol  i eiddo  y llall  yn  eu  maint,  eu  ffurf,  a’u  blas.  Mae 
y rhai  hyn  yn  oleuach,  a chami  ynddynt,  a’u  blas  i raddau 
yn  felus. 

Hadau  y rhai  hyn  ddefnyddir ; mae  eu  tê  yn  feddyginiaeth 
ragorol  i wella  y coluddwst,  ac  maent  yn  rhinweddol  iawn 
i’w  rhoi  mewn  pwltis,  i ostwng  chwydd : defnyddia  rhai 
hadau  y fath  flaenorol ; ond  maent  yn  rhy  boeth  a sur. 
Mae  hadau  hwn  yn  llawer  gwell,  yn  enwedig  yn  fewnol. 

Ffenigl  y Moch,  Pyglys. — Maiden-weed,  Ilog’s  Fennel 
or  Sulphur-wort. 

Planhigyn  gft^IIt,  ac  iddo  ddail  rhanedig,  a thuswau  o 
flodau  melynion,  ac  felly  rywbeth  yn  debyg  i’r  rhai  blaenorol. 
Tyfa  tua  dwy  droedfedd  o uchder ; mae  y gorsen  yn  ^on, 
rhychiog,  a changhenog,  yn  sefyll  yn  syth.  Mae  y dail  yn 
debyg  i ddail  y Ffenigl,  ond  bod  y rhaniadau  yn  Iletach ; 
safant  bob  yn  dair  gyda’u  gilydd.  Rhai  bychain  yw  y blodau, 
ond  mae  y tusw  yn  fawr  ; yr  hadau  yn  hirgul  a theneuon  : ar 
ben  uchaf  y gw’reiddyn  ceir  tuswau  mân,  y rhai  a ym- 
ddangosant  fel  mân-edafedd.  Mae  y gwreiddyn  yn  fawr  a 
hir,  o liw  Ilwyd.  Mae  ei  drwyth,  a’i  yfed  nos  a boreu,  yn 
effeithiol  iawn  i chwalu  Ilysnafedd  glydiog,  rhwyddhau  yr 
anadl,  a chynhyrfu  y dwfr. 

Mae  sudd  y Ilysieuyn  wedi  ei  gymysgu  â gwin  neu  ẃy,  yn 
beth  rhagorol  i wella  peswch,  rhwyddhau  yr  anadl,  a gwasgaru 


91 


gwynt  o’r  ymysgaroedd.  Mae  y sudd,  wedi  ei  gymysgu  â 
gwin,  a’i  ddiferu  i’r  clustiau,  yn  effeithiol  hynod  i esmwytho 
poen  yndc^’nt.  Mae  powdr  y gwraidd  yn  beth  rhagorol  i 
lanhau  a gwella  hen  glwyfau  pwdr,  sychu  clwyfau  gwlybion, 
a thynu  damau  o esgym  o’r  cnawd. 

Oŵrddwy. — Caraway. 

CoDiR  y planhigyn  hwn  gyda  ni  yn  gyffredin  mewn  gerddi, 
gan  hyny  ni  raid  ei  ddesgrifio  : mae  yn  blodeuo  yn  Mehefin 
neu  Gorphenaf.  Mae  yr  hadau,  ond  eu  cnoi,  yn  feddyg- 
iniaeth  nodedig  i ddofi  y coluddwst,  ac  i iachau  holl  glefydau 
y cylla.  Maent  yn  effeithiol  iawn  i dori  y gareg,  a chynhyrfu 
y dwfr ; gwna  y llysieuyn  ei  hun  hyn  hefyd.  Mae  y 
gwreidJiau  yn  well  ymlwrth  na  moron  gwynion  (parsnips)  ; 
mae  eu  blas  yn  hyfryd,  a chynorthwyant  y cylla  i dreuüo  y 
bwyd.  Huddiol  iawn  fyddai  i bobl,  yn  enwedig  rhai 
oedranus,  fwyta  ychydig  o honynt  yn  fynych  ; maent  yn 
cryfhau  y cylla,  ac  yn  adfy’wio  y cyfansoddiad.  I)ylid  planu 
a chadw  y llysieuyn  gwerthfawr  hwn  yn  mhob  gardd,  a’i 
ddefnyddio  yn  fynych. 

Ond  malurio  yr  hadau,  a’u  rhoi  mewn  pwltis,  symudant 
olion  ergydion,  ac  ysigdod  o’r  cnawd.  Mae  y Ilysieuyn  ei 
hun,  neu  yr  hadau  wedi  eu  hysigo  a’u  crasboethi,  a’u  rhoi 
mewn  lliemiau  wrth  waelod  y IxjI,  yn  nerthol  nodedig  i ddofi 
y coluddwst,  a gwasgam  gM-ynt.  Dyrnaid  o Ddanadl  ieuanc 
yn  y Gwanwyn,  a haner  dyrnaid  o wraidd  Tafol  blaenfeinion, 
ac  wns  o had  Caraway,  a thywallt  arnynt  chwart  o ddwfr 
berweJig,  a wnai  ddiod  ragorol  i’w  hyfed  yn  y Gwanwyn  ; 
gwn  ain  laweroedd  a gawsant  lesad  rhyfeddol  trwyddi. 

Glaírllys,  y Grammennog,  y Benlas  Wen.— 

ScabiouSy  Bluc  Botile. 

Gwyr  tyddynwyr  gan  mwyaf  am  y llysieuyn  hwn,  gan  ei  fod 
yn  tyfu  yn  gyffredin  mewn  caeau  Ilafur.  Mae  iddo  gyrs 
crynion,  tua  thair  troedfedd  o hyd,  a blodau  crynion  gleision. 
Cyfyd  y dail  yn  benaf  oddiar  y gwraidd,  yn  wasgaredig  ar 
hyd  y llawr ; maent  yn  aml,  tyner,  blewog,  o liw  glas  goleu. 


92 


a llawer  o honynt  a’u  hymylau  yn  fylchog.  Mae  y cyrs  yn 
flewog,  crynion,  sythion,  ac  o’r  un  lliw  gwelw,  ac  ychydig  o 
ddail  teg  arnynt,  dwy  yn  mhob  cymal : mae  y rhai  hyn  wedi 
eu  bylchu  yn  ddyfnach  na’r  lleill.  Saif  y blodau  yn  sypynau 
mawrion,  glas  gwan,  ar  flaenau  y canghenau ; mewn  math  o 
benau : mae  y gwreiddyn  yn  fawr,  a thrw'chus,  yn  myned  yn 
ddwfn,  ac  yn  parhau  amrywiol  o flynyddau.  Y rhai  sydd  yn 
tyfu  mewn  meusydd  ỳd  yw  y rhai  mwyaf.  Mae  yn  blodeuo 
yn  Mehefin  a Gorphenaf,  ac  weithiau  yn  Awst,  a’i  hadau  yn 
addfed  tua’r  un  amser.  Y dail  sydd  yn  codi  oddiar  y 
gwreiddiau  cyn  i’r  cyrs  ymddangos  ddylid  gasglu  at 
wasanaeth. 

Mae  trwyth  y Glafrllys  yn  effeithiol  iawn  i wella  pob  math 
o bcswch,  byrdra  anadl,  a phob  afiechyd  arall  yn  y ddwyfron 
a’r  ysgyfaint ; yn  addfedu  ac  yn  rhyddhau  hen  lysnafedd 
gwydn,  fel  y galler  ei  fwrw  ymaith.  Addfeda  hefyd  bob 
math  o glwyfau  a chornwydon  mewnol.  Mae  yn  dda 
rhagorol  rhag  chwydd  a llysnafedd  yn  y pibau  gwynt, 
cyfyngder  yn  y ddwyfron,  diffyg  anadl,  a pheswch.  Byddai 
yn  dda  iawn  i hen  bobl  ei  gymeryd  yn  fynych.  Mae  trwyth 
o hono  wedi  ei  wneuthar  â gwin,  ond  ei  yfed  dros  beth 
amser,  yn  fuddiol  i wella’r  eisglwyf  (pleurisy).  Mae  yfed 
ychydig  o’r  sudd  neu  y trwyth,  yn  llesiol  i iachau  crach,  y 
crafu,  &c.  Mae  trwyth  y llysieuyn  hwn  neu  ei  wraidd,  yn 
effeithiol  rhyfeddol  i dynu  i lawr  chwydd  mewn  unrhyw  ran 
o’r  corph,  ac  ystwytho  gewynion  neu  wythi  a fo  wedi  crychu. 
Gwna  plastyr  o hono,  mewn  amser  byr,  r)'ddhau  a thynu 
allan  asglodyn  neu  ddernyn  o asgwrn  briwedig,  neu  rywbeth 
cyffelyb  a fyddo  yn  y cnawd. 

Glaiarllys,  y Glas,  y Glaslys. — Woad. 

CoDiR  y planhigyn  hwn  mewn  meusydd  mewn  amrywiol 
barthau  o’r  wlad,  yn  benaf  at  wasanaeth  lliw-wyr:  ni 
pherthyna  yn  naturiol  i’r  wlad  hon.  Mae  ei  gorsen  tua 
phedair  troedfedd  o hyd,  yn  gron,  yn  fraisg,  cref,  a sych ; 
ond  gorchuddir  hi  yn  gyffredin  gymaint  â dail,  fel  mai  prin  y 
gwelir  un  ran  o honi  )m  noeth : mae  y dail  yn  hirion  a 
llydain,  yn  enwedig  yn  ymyl  y gorsen,  ac  yna  yn  culhau  tua’r 
blaen ; mae  o liw  gwyrdd-las  ; ac  ymddengys  y llysieuyn  yn 


93 


dlws  iawn.  Blodau  melynion  bychain  sydd  iddo ; saif 
lluaws  o honynt  ar  flaenau  y cyrs,  y rhai  a ymranant  yn  y 
blaen  i amrywiol  o ganghenau  mân ; hadau  bychain  sydd 
iddo. 

Mae  hwn  yn  tueddu  mor  nerthol  i sychu  a rhwymo,  fel 
nad  y w yn  gymwys  i’w  gymeryd  yn  fewnol ; ond  mae  blaenau 
y cyrs,  cyn  yr  ymddangoso  y blodau,  yn  rhinweddol  iawn  fel 
meddyginiaeth  allanol.  Mae  enaint  wedi  ei  wneuthur  o 
honynt,  yn  werthfawr  iawn  i attal  y gwaed  i redeg  o archoll ; 
i sychu  a iachau  clwyfau  gwlybion,  a’u  hatal  i lidio.  Mae  yn 
oeri  fflamegau,  yn  dofi  Tàn  Iddwn,  ac  yn  effeithiol  iawn  i 
attal  llifiad  y gwaed  mewn  unrhyw  ran  o’r  corph.  Mae 
plastyr  o’r  Uysieuyn  hwn  yn  werthfawr  iawn  i’w  roi  wrth  yr 
ochr  chwith,  i dyneru  caledwch  yn  y ddueg,  a dofi  poen 
ynddi. 

Glinogai. — Cow  \Vheat. 

Pl.\nhigyn  gwyllt  cyffredin  mewn  coedydd,  ac  yn  mysg 
llwyni,  ac  iddo  ddail  culion,  duon,  a blodau  melynion  ; mae 
tuag  wyth  neu  ddeg  modfedd  o uchder.  Mae  y gorsen  yn 
betryal  a gwan,  yn  frau,  ac  anaml  y mae  yn  syth ; mae  y dail 
yn  feinion  a chulion;  weithiau  o liw  gwyrdd  tywyll,  ond  yn 
fwy  cyffredin  yn  las-goch ; maent  yn  llydain  yn  y bôn,  ac  yn 
meinhau  tua’r  blaen  ; ac  mae  weithiau,  ond  ddim  yn  wastad, 
fylchau  yn  yr  ymylau.  Croga  y blodau  oll  ar  yr  un  ochr  i’r 
gorsen,  yn  fath  o dywysen  agored  ; rhai  bychain  melynion 
ydynt,  yn  tyfu  yn  nghyd.  Mae  yr  hadau  a’u  canlynant  yn 
fawrion,  rywbeth  yn  gyffelyb  i wenith. 

Y r hiadau  sydd  yn  cael  eu  defnyddio : maent  i gael  eu 
syclm  a’u  cymeryd  yn  bowdr,  yn  ddognau  bychain. 
Perthyna  iddynt  rinweddau  na  feddylia  ond  ychydig  am 
danynt ; maent  o natur  gysurol  ac  adfywiol ; ond  os  cymerir 
dognau  rhy  fawr,  achosir  poen  ac  ysgafnder  yn  y pen. 
Dywed  Dr.  J.  Hill  yr  adwaenai  wraig,  yr  hon  a ferwoddgryn 
lawer  o flaenau  canghenau  y planhigyn  hwn  mewn  dwfr,  ac  a 
yfodd  gryn  lawer  o’r  trwyth  mewn  trefn  i wella  y clefyd 
melyn,  ac  iddi  fyned  fel  pe  buasai  wedi  meddwi  a cholli  ei 
synwyrau  ; achwynai  ar  farweidd-dra  yn  ei  haelodau,  a thybid 
ei  bod  mewn  per)'gl  am  ei  bywyd  ; ond  ymadnewyddodd  yn 
mhen  ychydig  o oriau,  heb  gymorth  meddygol. 


94 


Godog. — Camphire,  ; 

Planhigyn  jrsv  hwn  a welir  yn  aml  ar  lan  y niôr ; mae  j 

rywbeth  yn  debyg  i Ffenigl,  ond  ddim  mor  uchel  ; geilw  j 

rhai  ef  Ffenigl  y môr ; mae  tua  throedfedd  a hanner  neu  J 

ddwy  droedfedd  o hyd.  Corsen  werdd  dyner  sydd  iddo,  a i 

changhenau  arni  agos  o’r  gwaelod  i fyny,  a dail  o liw 
gwyrdd  tywyll,  agos  yn  grynion,  ddwy  gyda’u  gilydd  yn  | 

aml ; mae  y dail  yn  Ìlawn  iawn  o sudd  gwresog  fel  pêr-  j 

lysieuyn,  a’r  blas  yn  gryn  hyfryd.  Ar  flaen  y cyrs  saif  \ 

tuswau  o flodau  gwynion,  ac  ar  eu  hol  daw  hadau  mawrion,  | 

mwy  na  hadau  Ffenigl,  ond  yn  debyg  iddynt.  Gwreiddyn  i 

gwyn  mawr  hir  sydd  iddo,  yr  hwn  a bery  lawer  o flyn-  I 

yddau : mae  hwn  hefyd  o natur  boeth,  a’i  flas  yn  hyfryd.  î 

Mae  yn  tyfu  ar  greigiau  ag  y byddo  dwfr  hallt  yn  eu  I 

lleithâu  o leiaf,  os  nid  yn  llifo  drostynt  yn  fynych  Mae  : 

arogl  hyfryd  i’r  holl  blanhigyn,  mae  yn  blodeuo  ac  yn  hadu  ] 
tua  diwedd  Gorphenaf  ac  Awst.  ; 

Bu  y llysieuyn  hwn  mewn  bri  mawr  fel  meddyginiaeth  ; j 

defnyddid  ef  yn  aml,  a thrueni  mawr  yw  na  wnehd  felly 
eto.  Gellir  defnyddio  y Ilysieuyn  hwn  gyda  diogdwch  a ' 

hyfrydwch,;  cynorthwya  i dreulio  y bwyd,  i symud  rhwys- 
trau  yn  yr  afu  a’r  ddueg,  a chynhyrfa  y dwfr,  ac  felly  gweithia 
i symud  y graian  a’r  gareg  a allo  fod  wedi  crynhoi  yn  y 
bledren. 

Gwell  defnyddio  y dail  yn  îr ; y rhai  sydd  yn  tyfu  oddiar 
y gwraidd  yw  y goreu  : gellir  eu  cyfleithio  (pichle),  a’u 
defnyddio  gyda  bwyd. 

Godowydd. — Water  Lily. 

Mae  amrywiol  o fathau  o’r  Ilysieuyn  hwn  ; sylwn  yn  unig 
ar  ddau  fath — y gwyn  a’r  melyn.  Mae  i’r  un  gwyn  ddail 
hirion  mawrion,  o liw  gwyrdd  tywyll,  yn  nofio  ar  w\neby 
dwfr,  yn  cael  eu  cynal  gan  gyrs  hirion  a breision,  yn  codi 
oddiar  wreiddyn  du,  mawr,  hir,  a chymalog,  Iled  d\ner,  a 
llawer  o gygnau  fel  llygaid  arno  ; yn  wyn  o fewn.  A y 
gwreiddyn  yn  ddwfn  i’r  Ilaid.  Hefyd,  cyfyd  amrywiol  o gyrs 
cryn  fawrion,  yn  mysg  y cygnau  sydd  ar  y gwreiddyn,  ar  y 
rhai  y mae  blodeuyn  mawr,  gwyrdd  y tu  allan,  ond  mor 


95 


wyn  â’r  eira  o fewn.  Cynwysa  y blodeuyn  amrywiol  resi  o 
ddail  hirion  culion,  yn  myned  yn  llai  a theneuach  pa  nesaf 
i mewn  y byddont.  Yn  eu  canol  mae  pen  a wneir  i fynu  o 
lawer  o edau  melynion.  Wedi  i’r  rhai  hyn  ddarfod,  daw 
hadau  Ilydain,  o natur  olewaidd,  o flas  chwerw. 

Nid  yw  yr  un  melyn  yn  gwahaniaethu  fawr  oddiwrth  yr 
un  uchod,  ond  bod  Ilai  o ddail  yn  ei  flodau,  yr  hadau  yn  fwy 
a dysgleiriach,  a’r  gwreiddyn  yn  wyn  o fewn  ac  oddiallan  : 
mae  blas  gwreiddyn  y naill  a’r  llall  yn  gyfl'elyb. 

Ceir  hwynt  yn  tyfu  mewn  pyllau  mawrion  o ddwlr  Ilonydd, 
ac  weithiau  mewn  afonydd  y rhai  y byddo  eu  dwfr  yn  rhedeg 
yn  araf,  ac  mewn  cloddiau  gwlybion.  Blodeuant  yn 
gyffredin  ddiwedd  .Mai,  a hadant  yn  Awst. 

Mae  eu  dail  a’u  blodau  o natur  oer  a gwlyb  ; ond  mae  y 
gwreiddiau  a’r  hadau  yn  oer  a sych.  Mae  y dail  a’r  blodau 
yn  oeri  pob  fflameg,  a gwres  mewnol  ac  allanol  y cryd,  trwy 
ddefnyddio  pereiddiw’yd  wedi  ei  wneuthur  trwy  ferwi  eu 
sudd  gyda  siwgr.  Mae  y syrup  hwn  hefyd  yn  llesiol  iawn 
i lonyddu  ymenydd  dynion  gorphwyllog,  a rhoddi  gonfliwys- 
dra  iddynt,  trwy  ddofi  p\res  a fyddo  yn  y {>cn.  Mae  yr 
hadau,  yn  gyslal  â’r  gwreiddyn,  yn  dda  i atul  Ilifiad  gormodol 
llynoedd  y corph,  naill  ai  mewn  clwyfau  neu  trwy  yr 
ymysgaroedd ; ond  y gwreiddiau  sydd  fwyaf  efleithiol  i oeri, 
rhwymo,  ac  attal  y llifiadau  a nodwyd.  Dylid  bod  yn  ofalus 
wrth  ei  ddefnyddio  ; peidio  cymeryd  dognau  mawrion  o 
hono,  na’u  cymeryd  yn  fynych.  Byddai  y gwraidd  yn 
llesiol  i rai  y byddo  eu  dwfr  yn  boeth,  ond  eu  berwi  neu  eu 
mwydo,  ac  yfed  y trw)th.  Mae  dwfr  distylledig  o’r  blodau 
yn  effeithiol  iawn  i wella  yr  holl  glefydau  a nodwyd,  ond  ei 
ddefnyddio  yn  fewnol  neu  yn  allanol. 

Mae  y ddau  fath  a nodwyd  o’r  llysieuyn  hwn  yn  g)’ffelyb 
yn  eu  rhinweddau,  ond  nad  yw  gì\-reiddiau  yr  un  â’r  blodau 
melynion  mor  nerthol  â rhai  y llall.— Gwelir  ychwaneg  dan 
Bwlhvs  ac  Elesir. 

Goedrwydd,  Goedwyrdd.—  Winter-Green  or  Wild- 
Beets,  Melilot. 

Pi.ANHiGYN  cyffrcdin,  a thair  dalen  yn  mhob  cymal,  ac  iddo 
dywysenau  hirion  agored  o flodau  melynion.  Mae  tua 


96 


throedfedd  a hanner  neu  chwaneg  o uchder.  Corsen  wan, 
fain,  werdd,  a rhychiog  sydd  iddo  : mae  ei  ddail  yn  hir-gul, 
a’r  blaenau  yn  llydain  ; eu  hymylau  yn  fylchog,  ac  o liw 
gwyrdd.  Mae  y blodau  yn  fychain,  yn  eu  dull  yn  debyg  i 
flodau  efrau  ; ac  mae  codau  crynion  a geirwon  o liw  gwyrdd 
yn  eu  canlyn.  Mae  arogl  cryf  neillduol,  ond  ddim  yn 
anhyfryd,  i’r  holl  lysieuyn ; ac  mae  y dail  yn  ymborth  i 
gynifer  o drychfilod  (inseds),  fel  y maent  yn  gyffredin  i’w 
gweled  wedi  eu  cnoi  yn  ddrylliau. 

Mae  y planhigyn  pan  yn  îr  yn  un  gwerthfawr  rhyfeddol  i’w 
roi  mewn  pwltis  i ostwng  chwydd  yn  ngwahanol  ranau  y 
corph. 

Gold,  Gold  Mair,  Rhuddos. — Marigold. 

Ni  raid  manylu  llawer  wrth  ddesgrifio  hwn,  o herwydd  mae 
i’w  weled  yn  lled  gyffredin  yn  ein  gerddi.  Mae  y cyrs  yn 
freisgion,  a’r  dail  yn  lled  hirion ; a blodau  mawrion 
melynion  iddo,  yn  sefyll  ar  flaenau  y cangau  : mae  y plan- 
higyn  oll  o liw  gwyrdd  goleu,  ac  wrth  ei  deimlo  ceir  ei  fod  yn 
glydiog. 

Mae  tê  y blodau  îr  yn  rhinweddol  iawn  i iachau  twymynon; 
mae  mewn  modd  araf  yn  agor  y chwysdyllau,  ac  yn  bwrw 
allan  afiechyd  gyda’r  chwys. 

Gras  Duw. — Hedge-Hysop. 

Pi..\NHiGYN  bychan  yw  hwn  a godir  yn  ein  gerddi ; mae  tua 
throedfedd  o hyd  ; y cyrs  yn  betryal,  ac  yn  gryn  weinion  ; 
y dail  yn  hirion  a chulion,  a’u  blaenau  yn  feinion  ; safant 
bob  yn  ddwy  ar  bob  cymal.  Mae  blodau  melynion  Iled 
fawrion  arno,  rhywbeth  yn  debyg  i flodau  Bysedd  y Cwn. 

Mae  tê  y llysieiiyn  hwn  yn  îr  yn  gartliiedydd  rhagorol 
iawn  : dylid  gofalu  peidio  cymeryd  dogn  mawr  am  ei  fod  yn 
gweithio  yn  nerthol.  Mae  yn  llesiol  rhyfeddol  i rai  yn  dy- 
oddef  oddiwrth  y dyfrglwyf  a’r  gewyiiwst ; bu  yn  foddion 
lawer  gwaith  i wella  y clefyd  melyn. 

Greulys  fenyw,  Llychlyn  y Dwr,  Yr  Hen  Wr, 
Llysiau  Taliesin.— 

Mae  y llysieuyn  hwn  bob  amser  yn  tyfu  mewn  dwfr,  yn 


97 


enwedig  mewn  flynonau,  yn  gymysgedig  â Berw’r  Dwr, 
ac  yn  gyfiFredin  yn  flbsydd  cloddiau,  yn  ymyl  flyrdd,  lle  y 
byddo  dwfr  rhedegog,  a daear  weddol  dda  : corsen  gron,  a’r 
dail  yn  tyfu  bob  yn  ddwy,  y naill  ar  gyfer  y llall,  yn  mron 
yn  grynion,  yn  arw,  ac  yn  ddysglaer,  a blodau  gleision 
bychain  yn  dyfod  allan  gyda’r  dail.  Mae  y Hysicuyn  hwn  yn 
hynod  o iachus  i gorph  dyn,  yn  un  o’r  ilysiau  enwocaf  i 
iachau  y llẃg,  yn  oeri  y gwaed,  ac  yn  gweithio  allan  o hono 
yr  hylif  heliaidd  sydd  yn  achosi  y clefri ; yn  glanhau  y 
gareg  a r graian,  yn  iachau  y dwír  lestri  ; ac  yn  cynhyrfu  y 
dwfr  i redeg  ; mae  yn  awchu  y cylla  at  fwyd,  ac  yn  cryfhau 
yr  ymysgaroedd.  Pe  gwnai  dynion  ei  fwyta  fel  Berw’r  Dwr 
yn  y Gwanwyn,  byddai  yn  iechyd  rhyíeddol  iddynt.  Yn 
allanol,  mae  yn  dda  iawn  i’w  roddi  yn  sugaethan  wrth 
gymalau  ag  a fyddo  wedi  ysigo,  ac  i fwydo  unrhyw  chwydd 
ag  a fyddo  mewn  unrhyw  ran  o’r  corph.  Yr  un  modd  gwna 
ddaioni  i oeri  a gostwng  chwydd  mewn  anifeiliaid. 

Gwaew  y Bremn.— }W/û7v  As/>hodi/ or  nafodí/. 

PL.ANHIGYN  a welir  mewn  Ilawer  o erddi,  ac  iddo  ddail  cul- 
ion,  a blodau  melynion  mawrion.  Yn  ei  gyflwr  gwyllt,  mae 
tua  throedfedd  o hyd;  y dail  yn  hirion,  glaswelltog,  ac  o 
liw  gwyrdd  tywyll,  agos  cyhyd  â'r  gorsen.  Blodeu>Ti  mawr 
sengl  sydd  iddo ; saif  ar  flaen  y gorsen,  ac  â’i  bwys  pair  i 
ben  y gorsen  grymu  ; mae  y gwreiddyn  yn  grwn  a gwyn. 

^ gwreiddyn  îr  sydd  i’w  ddefnyddio ; a hawdd  fyddai  ei 
gadw  yn  yr  ardd  yn  wastad  yn  barod,  a dylid  gwneuthur 
ei  fod  mor  rhinweddol.  Ei  sudd  sydd  oreu  i’w 
ddefnyddio ; ond  Ilyncu  ychydig  o hono  pair  chwydiad,  ac 
yna  cartha  ychydig ; mae  yn  eflTeithioI  rhyfeddol  i symud 
yr  holl  rwystrau  mewnol.  Rhodder  ychydig  o win  gwyn  neu 
rywbeth  cyfíelyb  gyda  y sudd. 

Mae  gan  bobl  mewn  gwledydd  dwyreiniol  flTordd  hynod  i 
sychu  gwreiddiau  planhigion  a fyddo  yn  Ilawn  sudd  Ilyslyd, 

k j hwynt  i fwydo  mewn  dwfr,  ac  yna 

rhoddant  hw’ynt  i sychu  yn  ager  crochan  y byddo  ŵí  yn 
berwi  ynddo ; wedi  hyny  rhwymant  hwynt  i fyny  mewn  Ile 
sych,  a deuant  i raddau  yn  dryloyw  ac  esgymaidd.  Nid 
anfuddiol  fyddai  gwneuthur  felly  â’r  gwreiddyn  hwn,  ac  â 


98 


rhai  ereill  a geir  yn  ein  gwlad,  y rhai,  o herwydd  y sudd 
llyslyd  hwn,  ni  ellir  yn  hawdd  eu  sychu  yn  un  ffordd  arall. 
Tebygol  na  pharai  hwn  chwydiad  wedi  hyny,  ac  na  wnelai 
ond  rhwyddhau  yr  ymysgaroedd.  Gellir  cymeryd  dognau  o 
hono  yn  olynol ; fel  y mae  yn  naturiol,  nid  hawdd  perswadio 
neb  i’w  gymeryd  yn  fynych,  o herwydd  ei  flas  annymunol. 

Mae  y gwreiddyn  îr  wedi  ei  ddryllio  a’i  roi  wrth  archollion 
newyddion,  yn  eu  hiachau  yn  fuan ; mae  hefyd  yn  beth 
rhagorol  iawn  i symud  briwiau  a phoen,  ac  i ostwng  chwydd. 

Gtellhesg  Per. — Sweei-Flag,  Sedge. 

Math  o hesg  yw  hwn  a dyfa  yn  ymyl  cloddiau.  Mae  tua 
thair  troedfedd  o hyd,  heb  un  gorsen,  ond  dai!  yn  unig. 
Mae  tê  y g^vreiddiau  yn  beth  rhagorol  i gynhyrfu  y dwfr,  a 
chynorthwyo  y cylla  i dreulio  y bwyd. 

Gwallt  y Forwyn. — Maîden-Hair. 

Mae  tri  neu  bedwar  o fathau  o’r  planhigyn  hwn,  ond  maent 
oll  yn  debyg  i’w  gilydd  yn  eu  rhinweddau,  perthynant  oll  í 
deulu  y rhedyn.  I’r  blaenaf  o honynt  mae  cyrs  bychain, 
duon,  dysglaer,  pob  un  yn  ymranu  yn  y blaen  i amr)rwiol  o 
gangau;  maent  yn  fyrion,  fylchog,  ac  o liw  gwyrdd  goleu. 
Saif  yr  hadau  ar  du  isaf  y dail.  Mae  yr  holl  blanhigyn  i’w 
ddefnyddio.  Ond  ei  ferwi  pan  yn  ìr,  ceir  tê  effeithiol  iawn  i 
gynhyrfu  y dwfr,  symud  rhwystrau,  yn  enwedig  o’r  ysgyfaint. 
Mae  y planhigyn  hwn  a Thafod  yr  Hydd,  yn  gyffelyb  yn  eu 
rhinweddau. 


Gwenith  y Gog. — Figwort. 

Planhigyn  gwyllt  uchel  yw  hwn,  ac  arno  flodau  o liw  coch- 
las.  Tyfa  i bedair  troedfedd  o uchder,  a cheir  ef  yn  gyffredin 
mewn  coedydd  a chloddiau  lle  byddo  ychydig  o ddwfr. 
Mae  math  arall  o hono  mewn  lleoedd  gwlybion,  a elwir 
Beatws  y dwfr,  yr  hwn  y gellir  ei  wahaniaethu  oddiwrth  hwn 
wrth  y bylchau  crynion  sydd  yn  ei  ddail ; mae  hwn  i’w  gael 
mewn  dwfr  neu  yn  ei  ymyl ; nid  yw  Gwenith  y Gôg  priodol 
yn  hoffi  dwfr,  ond  yn  unig  lleithder  a chysgod. 

Mae  y gorsen  yn  betryal,  syth,  cau,  a chref ; saif  y dail 


99 


ddwy  yn  mhob  cymal,  y naill  gyferbyn  â’r  llall ; maent  yn 
fawrion  a llydain  yn  y íẃn,  culion  yn  y blaen,  a’u  hymylau 
yn  fylchog ; safant  ar  gyrs  hirion,  ac  maent  yn  eu  ffurf  yn 
debyg  i ddail  Danadl,  ond  eu  bod  ym  hoUol  lyfn,  ac  yn 
ddysglaer ; maent  weithiau  o liw  gwyrdd,  ond  fynychaf  yn 
llwyd.  Mae  y gwTeiddyn  yn  hir,  yn  wyn,  yn  llawn  o gygnau 
bychain,  ac  yn  ymledu  yn  mhell  dan  wyneb  y ddaear. 

Mae  sudd  y gwreiddyn  ir  yn  l>eth  rhagorol  i buro  y gwaed, 
ond  ei  gy’ineryd  yn  ddognau  i)ychain  dros  gryn  ainser  yn 
olynol;  gwnay  gwreiddiau  wedi  eu  hysigo,  blastýr  gw'erthfawr 
i’w  roi  wrth  gornwydon  llygredig,  ac  i oeri  ac  esmwytho 
clwyf  y marchogion. 

Gwialen  Awc.  —Goläen  Rod. 

Mae  hwn  yn  blanhigyn  gw^llt  tlws  iawn  ; i’w  weled  mewn 
lleoedd  agored  mewn  coedydd,  mewn  tir  llaith  neu  sych. 
Mae  y gorsen  yn  gref,  syth,  cron  a blewog ; y dail  yn 
llydain,  o liw  gwyrdd,  geir\von  ar  yr  wyneb,  a’u  hymylau 
yn  fylchog ; mae  iddo  flodau  melynion  bychain,  yn  sefyll  yn 
duswau  Iled  fawrion.  Mae  y llysieuyn  hwn  yn  ddyfrawl 
ac  elíawl  ; yn  rhinweddol  i lanhau  pibellau  y dwfr,  yn 
feddyginiaeth  anmhrisadwy  rhag  y graian  a’r  gareg,  poen  yn 
y cefn  a’r  Iwynau.  C.ellir  gwneuthur  powdr  o’r  gwraidd  : 
mae  tê  yr  holl  blanhigyn  yn  glodfawr  am  ei  rinweddau  i 
lachau  clwyfau  mewnol  neu  allanol,  i atal  rhediad  y gwaed 
o archollion.  Nid  oes  ei  ragorach  at  hyn  ; mae  yn  cffeithiol 
lawn  I wella  clwyfau  yn  y genau,  sicrhau  y dannedd,  &c., 
ond  ei  droi  yn  y genau. 

Gwillon  MerìlyB.~^s/>ara^ís,  sperage. 

Mae  gwreiddyn  y llysieuyn  hwn  yn  rhinweddol  neillduol 
fel  meddyginiaeth,  a bwyteir  rhan  arall  o hono.  Mae  yn 
gyffelyb  yn  ei  natur  i’r  Marchysgal  dôf  (Ariichohe),  ond  yn 
gryfach.  C.an  ei  fod  mor  adnabyddus,  ni  raid  ei  ddesgrifio  yn 
íanol.  Codir  y planhigyn  hwn  mewn  gwelyau ; gofyna  dir  sych, 
wedi  ei  deilo  yn  dda.  Mae  i w blanu  mewn  rhychiau  dyfnion 
yn  nghylch  tair  troedfedd  o ddyfnder.  Yn  y gauaf  mae  y 
gwelyau  i gael  eu  cuddio  â thail  neu  ry’wbeth  cyffelyb  i’w 
cadw  rhag  y rhew.  Yn  y gw-anwyn  mae  y tail  i gael  ei 


lOO 


symud,  a’r  gwelyau  i gael  eu  hagor  ychydig  â fforch  er 
cynhyrfu  tyfiant  y planhigion.  Mae  trwyth  y gwreiddyn  yn 
effeithiol  i rwyddhau  rhediad  y dwfr,  a symud  rhwystrau  yn 
yr  ymysgaroedd.  Mae  wedi  bod,  wrtho  ei  hun,  yn  effeithiol 
i wella  y clefyd  melyn  a’r  dyfrglwyf. 

Gwlydd. — Chîck-  Weed. 

Un  o’r  chwyn  mwyaf  cyffredin,  ond  ddim  heb  ei  rinweddau, 
y w hwn  ; blina  berchenogion  gerddi  i’r  fath  raddau  fel  y mae 
yn  lled  adnabyddus.  Mae  dau  neu  dri  math  o hono  ag  sydd 
yn  rhinweddol  fel  meddyginiaeth  ; yr  un  mwyaf  cyffredin  yw 
y goreu.  Ceir  hwn  yn  aml  yn  ngwelyau  gerddi ; mae  yn  isel 
a changhenog.  Mae  y cyrs  yn  grynion,  a gorweddant  yn 
gyffredin  ar  y llawr;  ei  ddail  yn  wyrdd,  a’u  hymylau  yn 
gyfain,  yn  tyfu  yn  ddwy  yn  mhob  cymal : blodau  gwynion 
bychain  sydd  iddo.  Ceir  ef  hefyd  mewn  tiroedd  llaith  ac  yn 
ymylau  coedydd.  Blodeua  yn  Mehefin,  ac  addfeda  yr  had 
yn  Gorphenaf. 

Ond  tori  y llysieuyn  hwn  a’i  ferwi  mewn  bloneg  mochyn, 
nes  y crebycho,  ceir  enaint  gwyrdd  gwerthfawr  i oeri  a 
gwella  cornwydon,  gostwng  chwydd,  a symud  pendduod  a 
chrach  oddiar  gnawd.  Mae  ei  sudd,  ond  ei  yfed,  yn  dda  i 
wella  y llŵg,  a chlwyfau  ar  wahanol  ranau  y corph.  Mae  y 
dail  yn  rhinweddol,  i’w  rhoi  gyda  llysiau  priodol  ereill,  yn 
bwltis  i ostwng  cornwydon  a chwydd,  ac  esmwytho  gewynion 
a fyddo  wedi  crebychu  : mae  ei  drwyth  hefyd  yn  fuddiol  at 
hyn. 

Gwlydd  Mair,  Llysiau  y OrymaxL—I’imj>erne/. 

Planhigyn  bychan  a welir  yn  aml  mewu  meusydd  ŷd,  yn 
ymyl  ffyrdd,  ac  mewn  gerddi,  yn  tyfu  o hono  ei  hun.  Mae 
y cyrs  yn  betryal,  llyfn,  o liw  g^yyrdd,  ond  ddim  yn 
maent  tua  phump  neu  chwech  modfedd  o hyd.  Saif  y dail 
bob  yn  ddwy  ar  bob  cymal ; maent  yn  gryn  lydain  yn  y 
canol,  a’u  blaenau  yn  feinion.  Saif  y blodau  bob  yn  un  ar 
gyrs  sengl ; maent  yn  fychain,  ond  o liw  coch  prydferth.  Ar 
ol  y blodau  daw  penau  llyfnion  yn  cynwys  yr  hadau : 
gwreiddyn  bychan  sydd  iddo,  yn  darfod  bob  blwyddyn. 
Mae  yn  blodeuo  o Mai  hyd  Awst,  ac  addfeda  yn  fuan  wedi 
hyny  : mae  yn  ei  nerth  a’i  rinwedd  yn  Mehefin. 


[ 


lOI 


Gellir  defnyddio  yr  holl  blanhigyn,  ei  fwydo  mewn  dwfr 
[poeth,  pan  fyddo  wedi  ei  gasglu  ; gwna  ddiod  werthfawr 
mewn  twymynon ; mae  yn  agor  y chwys-dyllau,  ac  yn 
gweithio  allan  y frech  wen,  y frech  goch,  neu  unrhyw  doriad- 
au  ereill ; gellir  gwneuthur  tê  o’r  dail  sychion,  neu  dê  o’r 
holl  lysieuyn  pan  wedi  sychu  ; ond  mae  tê  o hono  pan  yn  îr 
yn  llawer  gwell ; mae  felly  yn  feddyginiaeth  nodedig. 

Mae  math  arall  o’r  llysieuyn  hwn,  tebyg  hoUoI  i hwn,  ond 
fod  ei  flodau  yn  leision ; gelwir  hwn  yr  un  fenyw,  ond  yr  un 
â’r  blodau  cochion  yw  yr  un  mwyaf  rhinweddol.  Mae  sudd 
yr  un  â’r  blodau  cochion  yn  nerthol  iawn  i symud  rhwystrau 
yn  yr  afu,  i gynhyrfu  y dwfr  a threulio  y gareg.  Mae  ei 
ürwyth  yn  rhinweddol  i lanhau  clwyfau  drewllyd,  gwlybion, 
i digofus,  y rhai  a wellha  yn  Ilwyr  mewn  amser  byr:  mae  yn 
Iysieuyn  gwerthfawr  iawn. 

Gwraiddiriog. — Burmt  Saxi/rage. 

^LYSiEUYN  prydferth  a dyfa  yn  ein  meusydd,  nodedig  am 
îurf  afreolaidd  ei  ddail,  a’i  flodau  gwynion.  Mae  yn 
jghylch  deg  modfedd  o uchder ; y gorsen  yn  gron  a chref, 
;.yth  a blewog.  Y dail  yn  dyner,  ac  o liw  glaswyrdd,  yn  Ued 
çrynion,  a u hymylau  yn  fylchog.  Mae  iddo  flodau  gwynion 
nawrion  ; tyfant  yn  Iluosog  ar  flaenau  y cyrs.  Ymddengys 
gwreiddyn  fel  wedi  ei  wneuthur  i fyny  o ronynau  gwj'nion 
'jeu  gochion : y gwreiddyn  yn  unig  ddefnyddir.  Mae  ei  dê 
: n effeithiol  iawn  i rwyddhau  rhediad  y dw-fr,  ac  i wella  y 
rraianwst.  Trwy  eu  berwi  ceir  trwyth  gwerthfawr  i iachau 
.oll  glefydau  y croen. 

öwmerth,  Llysiau  lÄ&vféÍYn.~S/eedwelI,  Fluellin. 

'LANHIGYN  bychan  cyffredin  yn  ein  gerddi  sychion,  ac  ar 
osydd.  Mae  y cyrs  yn  chwech  neu  wyth  modfedd  o uchder 
X iddo  ddail  bychain  hiigul ; ymlusga  fynychaf  ar  hyd  y 
awr.  Mae  y dail  o liw  gwyrdd  goleu,  ac  i raddau  yn 
ewog,  a’u  hymylau  yn  fylchog ; a blodau  gleision  bychain 
Ido,  yn  tyfu  yn  dywysenau  meinion,  yn  dyfod  allan  yn  mysg 
dail ; y gwreiddyn  yn  fychan  a Ilinynog. 

Defnyddir  yr  holl  Iysieuyn ; yn  îr  y mae  oreu.  Mae  tê 

K 


102 


hwn  yn  beth  rhagorol  i weithio  trwy  y dwfr,  ac  i symud  Ì 
rhwystrau : bernir  ei  fod  yn  nodedig  i wella  y gymalwst.  f 
Gwnaeth  y dyb  hon  i bobl  Llundain  a’i  chylch,  ryw  amser  j 
yn  ol,  drafferthu  yn  rhyfeddol  i gasglu  ei  ddail,  a’u  dwyn  i’r 
farchnad  i’w  gwerthu ; a byddai  llawer  iawn  yn  eu  piymu  ac  ' 
yn  yfed  eu  tê.  Da  iawn  fyddai  pe  byddai  pobl  ein  trefi,  ’ 
a’r  wlad  hefyd,  yn  cymeryd  dail  rhyw  lysiau  iachus  eto,  ac 
yn  yfed  eu  tê,  yn  lle  y diodydd  poethion  a chryfion  y rhai  y 
mae  hyd  yn  nod  tlodion  mor  wancus  am  danynt,  fel  y gadaw- 
ant  eu  hunain  a’u  plant  yn  fudron  a charpiog,  a’u  tai  yn  < 
nythau  i bob  budreddi  ac  afiechyd,  er  mwyn  eu  cyrhaedd. 
Bydded  i wrthuni  hyn  gael  ei  ystyried. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  adfywiol  a chryfhaol  iawn,  yn 
attal  pob  math  o rydd-rediad,  ac  yn  iachau  archollion 
mewnol,  trwy  iachau  a chryfhau  y rhanau  sydd  yn  wan  ; yn 
puro  y gwaed,  yn  agor  y chwys-dyllau,  ac  yn  gyru  pob  gwen- 
wyn  o’r  corph ; ac  felly  yn  esmwythau  poen  yn  y pen,  yn 
chwalu  gwynt  o’r  cylla  a’r  coluddion,  yn  agor  rhwystrau  yn 
yr  afu,  y ddueg,  a’r  arenau,  ac  yn  gwella  y llŵg,  y crafu,  ac 
attaliadau  y perfedd.  Hefyd,  mae  yn  gwellhau  chwydd  a 
chlwyfau  yn  yr  ysgyfaint,  y darfodedigaeth,  crygni,  a diffyg 
anadl.  Mae  cannoedd  wedi  ei  brofi  yn  dda  yn  y graian, 
carchar  dwfr,  a phoen  yn  yr  arenau  ; peswch,  a diffyg  anadl. 
Mae  yn  puro  ymaith  bob  hylif  drwg  o’r  pen,  ac  yn  cryfhau  y 
cof.  Y ffordd  oreu  i’w  ddefnyddio  yw  ei  yfed  yn  feunyddiol 
fel  tê  : dyrnaid  ar  y tro. 

Gwylaeth,  Golaeth. — Leuice,  or  Lettuce. 

N I raid  desgrifio  y rhai  hyn,  gan  eu  bod  yn  ddigon  adnabydd- 
us ; a chan  eu  bod  mor  hawdd  i’w  cael,  da  fyddai  i’r  cyffredin 
wybod  am  eu  rhinweddau.  Pan  fyddo  rhyw  un  yn  methu 
cysgu,  o herw'ydd  afiechyd  neu  rywbeth  arall,  ond  iddo  iro  ei 
dalcen  ac  ychydig  o’u  sudd,  bydd  yn  debyg  o gael  cysgu  ; OS' 
bydd  poen  yn  y pen,  gwna  hyny  ei  ddofi.  Mae  y dail  wedi, 
eu  berwi  yn  rhyddhau  yr  ymysgaroedd,  ac  yn  cynorthwyo  y 
cylla  i dreulio  y bwyd ; yn  tori  syched,  yn  cynyddu  llaeth 
mamau,  ac  yn  esmwytho  poen  yn  y cylla  a’r  bol,  pan  yn  codi. 
oddiar  orlifiad  y bustl.  Dylid  peidio  bod  yn  eon  iawn* 
arnynt,  rhag  iddynt  beri  gormod  o drymder,  a diffyg  anadl.  S 


Gwrthlys,  Llys  y Oyfog — Asarabacca. 

ìLlysieuyn'  gwyllt  isel  yw  hwn,  cyffredin  mewn  gerddi. 
Mae  y gwreiddiau  yn  ymiusgo  dros  wyneb  y tir  ; tyfa  y 
idail  oddiar  y gwreiddiau,  gan  nad  oes  corsen  i’r  planhigyn 
ihwn.  .Mae  y ddalen  yn  gron  a thew,  o liw  gwyrdd  tywyll. 
iBlodau  bychain  tywylíion  sydd  iddo:  safant  yn  agos  i’rllawr. 

Mae  y dail  a’r  gwreiddiau  yn  ir  yn  gyfoglyn  ac  yn  garthlyn 
Thagorol.  Dywedir  fod  lo  grains  o Iwch  y gwreieìdyn  yn 
'^yfoglyn  da.  .Mae  llwch  y gwreiddiau,  ond  ei  gynieryd  fel 
yn  feddyginiaeth  werthfawr  i symud  rhwystrau  yn  y 
oen,  ac  ielly  i esmwytho  poen,  trymder,  a syírdandod  ynddo. 
'Mae  yn  llesiol  i adíywio  y dyw,  ond  tynu  pedwar  neu  bunip 
’^rain  o’r  llwch  hwn  i’r  trwyn  wrth  fyned  i’r  gwely  y nos, 
;^wna  symud  llawer  o lysnafedii  fhaiild  o’r  pen  y bore  can- 
iynol,  ac  amrywiol  o weithiau  yn  y ystod  y dydd,  yr  hyn  a 
Tydd  esmwyihdra  mawr  i rai  yn  dyoddef  oddiwrth  y 
:;lefydau  a nmlwyd.  Dylai  dynion  cnawdog  a thewion  fod 
ir’n  ofalus  wrth  ddefnyddio  y liwch  hwn  ; gall  fod  yn  beryglus 
«ddynt  hwy,  am  ei  fod  yn  rymu.s. 

GwyddJBid,  Gwinwydd  y Perthi,  Tethau’r 

GäSeg. — Honey-suckie,  tVooäbine. 

ÎDiau  genym  foil  pawb  yn  adnabod  y llysieuyn  hwn.  Mae 
’w  weled  yn  inhob  man  lle  byddo  hen  berthi  cysgoiiol,  yn 
r.;u  hardduno  inewn  modd  prydferth  â’i  ílodau,  y rhai  sydd 
iyn  adtywio  y teilhiwr  â’u  peraroglau.  Maent  yn  dda  iawn 
|:  hag  diffyg  anadl,  yn  gwellhau  y ddueg,  yn  cynhyrfu  y dwfr 
i redeg,  ac  yn  dda  rhag  y cwlwm  gwythi,  y dirdyniad,  y 
larlys,  a’r  holl  glefydau  a achosir  gan  oerfel.  Yn  allanol, 
i’i  wneud  yn  eli,  fe  gliria  y éroen  oddiwrth  frychau  a 
:hrychni,  ac  a’i  gwna  yn  ystwyth  a iachus.  Cofiwch  mai  y 
olodau  a ddefnyddir  at  yr  holl  anhwylderau  uchod. 

Helygen,  Pren  Helyg.—  lVi//(nv  Tree. 

AIae  tri  math  o Helyg  yn  gyffretlin  yn  tyfu  yn  ein  perthi  : 
in  math  yw  yr  Helyg  â’r  dail  meinion  hirion  ; mae  y rhai 
iyn  yn  tyfu  yn  rhywiog  iawn,  yn  deg  a hirion,  a meinion  eu 
:angau ; ac  felly  defnyddir  hwynt  yn  gyffredin  pan  yn 


íeuainc  i ^vneuthur  basgedi  â hwynt;  a defnyddir  rhai 
hynach  at  ffyn  cylchau.  Math  arall  ydynt  goed  bychain, 
geirwon,  eu  cangau  yn  fyrion,  a’u  dail  yn  fychain  iawn. 
Math  arall  ydynt  yn  fwy  rhywiog  na’r  olaf,  ond  nid  mor 
rhywiog  a’r  cyntaf ; mae  eu  rhisgl  yn  deg  a’u  cangau  yn  gryf 
ac  yn  sythion,  a’u  dail  yn  llydain  ac  yn  fawrion,  fel  dail  cyll, 
ond  eu  bod  ychydig  yn  llai.  Mae  y fath  hon  yn  gyffredin 
i’w  cael  ar  hyd  ein  gwlad  lle  y byddo  yr  Helyg  ereill  yn  tyfu. 
Y fath  olaf  a enwyd  a ddefnyddir  fel  meddyginiaeth,  a dylid 
bod  yn  fanwl  yn  eu  dewisiad.  Mae  rhisgl  y coed  hyn  yn 
fwy  enwog  na’r  Peruvian  Bark,  am  yr  hwn  y telir  swllt  yr 
wns  i’r  fferyllydd.  Mae  meddygon  yn  ddiweddar  wedi  cael 
allan  ei  fod  yn  fwy  effeithiol  a Ilwyddianus  na  Rhisgl  Peru, 
i iachau  y cylla  oddiwrth  wynt,  llysnafedd,  a surni,  a chyfogi 
y bwyd  ; i iachau  y cryd  a’r  mwyth,  neu  y Ddurton,  ac  i 
weithio  pob  anmhuredd  o’r  gwaed,  a chryfhau  yr  holl 
gyfaiiûOddiad.  Mae  yn  feddyginiaeth  enwog  i iachau 
archollion  mewnol,  a gwaed-rediadau  ounrhywran  o’rcorph, 
megys  y genau  a’r  ffroenau  ; a phan  y byddo  gwythien  wedi 
agor  yn  yr  ysgyfaint,  a gwaed  yn  dyfod  i fyny  gyda  y poer,  i 
attal  y gwaed  yn  y ífordd  hono ; a phan  y byddo  y dolur 
rhydd  amoch,  iacha  ef  yn  ddiogel,  pe  byddai  wedi  myned  yn 
glefyd  y gwaed  : ac  os  bydd  gwaed  yn  colli  o unrhyw  ran 
o’r  corph,  mewn  dyn  neu  ddynes,  trwyth  o risgl  Helygen  a’i 
iacha.  Byddai  yn  dda  i ddynion  ag  sydd  wedi  briwio  eu 
hunain  yn  fewnol  tnvy  gwympiadau,  wneuthur  defnydd 
mawr  o hwn.  Hefyd,  mae  tuedd  cryf  yn  y feddyginiaeth 
hon  i sychu  pob  hylif  drwg  o’r  gwaed  ag  sydd  yn  achosi 
peswch,  gwichian,  a chyfyngder  yn  y pibau  gwynt,  a’r 
darfodedigaeth  ei  hun  y pen  draw.  Yr  un  modd  sycha 
hylif  drwg  a Ilysnafedd  o’í  pen,  a chliria  y llygaid,  a iacha 
hwynt  pan  yn  ddyfrllyd  a chochion. 

Fe  wnawd  gorchestion,  yn  yr  oes  o’r  blaen,  â’r  Peruyian 
Bark  yn  holl  anhwylderau  y cylla,  a’r  Ddurton  a gwendid  a 
methiant  yn  y cyfansoddiad,  ac  i buro  y gwaed  yn  y Gwan- 
wyn.  Paham  na  ellid  gwneuthur  mw'y  â rhisgl  Helygen  ? 
Oblegyd  mae  Rhisgl  Peru  yn  dyfod  o bell  iawn,  ac  felly  yn 
agored  i golli  Ilawer  o’i  rinwedd,  tr^  esgeulusdra  y 
casglyddion  yn  nghoedwigoedd  yr  Americ.  Eilwaith,  gall 
ddioddef  Ilawer  wrth  ei  gludo  yn  y Ilongau,  trwy  ei  gadw 


'i 


• rnewn  lle  llaith  ; ac  weithiau,  wedi  ei  gael  i siop  y fferyllydd, 
«cedwir  ef  flynyddau  yno,  yn  agos  i welydd  gwlybion,  nes  y 
: byddo  agos  wedi  colli  ei  holl  deithi  meddygol  erbyn  y byddo 
;yn  nghylla  y claf.  Ond  caniatewch  fod  ei  rinwedd  ynddo  ; 
;paham  yr  eir  i goedwigoedd  Deheudir  America  i ymofyn 
trhisgl  pren,  pan  y mae  ei  well  i’w  gael  yn  ymyl  ein  tai  ? A 
iphaham  fyth,  yn  enw  p)ob  rheswm,  y telir  rar////r  am 
(dano  i’r  fferyllydd,  pan  y ceir  faint  ag  a fynoch  o’i  well  yn 
oddiar  yr  Helygen,  yn  mherth  y waen  o dan  y tŷ  ? 
(Chwiliwch  am  yr  Helygen  a ddesgrifiwyd  uchod  ; gellwch  ei 
•hadnabod  yn  hawdd  pan  y byddo  yn  ei  líawn  ddaiL 
!Naddwch  y rhisgl  oddiarno  yr  ochr  nesaf  i’r  deheu  i’r  pren ; 
ssychwch  ef  o dan  y Ilofifl,  a phan  y sycho  yn  drwyadl, 
rrhwyrawch  ef  yn  dỳn  mewn  papyr,  a chedwch  ef  mewn  Ile 
«eithaf  sych.  Pan  fyddoch  am  ei  ddefnyddio,  rhoddwch 
^hanner  dyrnaid  mewn  tea-pot  o faintioli  canolig,  a llenwch  ef 
lâ  dwfr  berwedig  ; yfwch  ddarlwnc  da  o hono  dair  gwaith  y 
dydd.  Os  bydd  eich  coq)h  yn  rhwymo  gormod  wrth  ei 
ìgymeryd,  rhoddwch  ychydig  o ryw  wreiddiau  neu  Iysiau 
rrhyddhaol  am  ei  ben ; cewch  wybod  am  ddigon  o honynt 
vyma  a thraw  yn  y Ilyfr.  Dylech  gofio  bob  amser  bod  y 
rrhisgl  yn  rhwymawl ; mewn  pob  math  o rydd-rediadau  a 
,gwaed-rediadau,  mae  yn  eithaf  pwrpasol  heb  ei  gymysgu  â 
odim  arall  : ond  yn  anhwylderau  y cylla,  yn  gyffredin,  a’r 
iDdurton,  byddai  yn  dáa  ei  gymysgu  â rhyw  gyffair 
’rhyddhaol,  fel  yr  awgrymwyd.  Mae  yn  eithaf  diniwed,  yn 
rrhyfeddol  o effeithiol,  yn  rhad  ac  am  ddim  ; a mwy  na’r 
pcyfan  gan  lawer,  nid  ydyw  yn  fíìaidd  gan  yr  archwaeth. 

Hocîcys,  y Feddalai.  — Mallows. 

Mae  y werin  yri  adnabod  y Ilysieuyn  hwn,  ac  felly  ni  raid  ei 
ddesgrifio ; mae  ,\wdwr  doeth  a daionus  natur  wedi  gofalu 
am  fod  y Ilysieuyn  gwerthfawr  hwn  yn  tyfu  yn  gyffredin  yn 
•ein  hyrayl ; ceir  ef  yn  fynych  mewn  gerddi,  ac  o gylch  tai. 
•Mae  y gorsen  yn  gron,  ffyrf,  a chref ; y dail  yn  grynion,  a’u 
fiymylau  yn  fylchog  ; ac  raae  blodau  cochion  mawrion  arno. 
Mae  gwreiddyn  gwyn,  raawr,  gwydn  iddo,  ac  nid  yw  ei  flas 
yn  anhyfryd. 

Defnyddir  yr  holl  blanhigyn ; ond  y gwreiddyn  sydd 


106  ^ 

/ 

fwyaf  rhinweddol.  Rhoddir  y dail  yn  hirion  neu  wedi  eu 
sychu  mewn  chwistrell-feddyginiaeth ; a gellir  sychu  y 
gwreiddyn,  ond  niae  yn  well  yn  îr,  a dylid  ei  ddewis  ef,  yn 
enwedig  pan  ua  byddo  ond  dail  yn  tyfu  arno,  cyn  yr 
ymddangoso  y gorsen.  Gellir  gwneyd  tê  lled  grj'f  o hono ; 
nid  yw  ei  flas  yn  anhyfryd ; gellir  bod  yn  eofn  arno ; 
gweithia  yn  nerthol  trwy  y dwfr,  ac  felly  i symud  y graian,  a 
llynoedd  surion  y corph.  Mae  yn  dda  hynod  i’w  gymysgu 
â llysiau  ereill  i agor  y corph,  ac  i yru  ymaith  geri  a 
llysnafedd  afiach  ; yn  oeri  gwres  mewn  twymynon  llosgedig  ; 
yn  oeri  gwres  yr  ysgyfaint  a’r  cylla,  ac  yn  agor  y corph  pan 
y byddo  tuedd  rhwym  ynddo.  Mae  yn  dda  hefyd  rhag 
gwen^yyn  o bob  math.  Yn  allanol,  mae  yn  feddyginiaeth 
gyffredinol  rliag  pob  chwydd  yn  y cnawd,  megys  yr  awel  neu 
y blast,  trwy  fwydo  y manau  yn  fynych  á’i  drwyth  yn  gynes. 

Mae  math  o Hoccys  bychain,  ac  iddynt  flodau  gwynion, 
ac  yn  gorwedd  ar  y llawr.  Mae  blas  y rhai  hyn  yn  fwy 
hyfryd  nag  eiddo  y rhai  cyffredin,  a meddant  yr  un  rhin- 
weddau.  Mae  tê  blaenau  cyrs  a gwreiddiau  y rhai  hyn  yn 
hyfryd  pi  flas,  ac  yn  rhagorol  i gynhyrfu  y dwfr. 

Hoccys  Morfa,  Mor  Hoccys,  Hoccys  y Gors.— 

Marsh  Mallows. 

Planhigyn  lled  uchel,  gwyllt  yw  hwn,  o’r  un  natur  â’r  un 
blaenorol,  ond  yn  gryfach.  Mae  tê  hwn  yn  beth  rhagorol 
iawn  i gynhyrfu  y dwfr,  symud  graian,  a threulio  y gareg, 
esnnyytho  peswch,  &c. 

Mae  tê  yr  hadau,  wedi  eu  berwi  mewn  gwin,  yn  feddyg- 
iniaeth  nerthol  i wella  digroeniad  yr  eisglwyf  (pleurisy), 
clefydau  y ddwyfron,  a’r  ysg).-faint,  ag  a fyddo  wedi  eu 
hachosi  gan  boethder,  ond  ei  gymeryd  dros  ychydig  amser 
yn  olynol.  Gwna  tê  y dail  a’r  gwreiddiau  yr  un  peth,  ac 
mae  ei  sudd  yn  efleithiol  iawn  i’r  dybenion  a nodwyd. 
Gwna  plastyr  o’r  dail  wedi  eu  hysigo  gydag  ychydig  o fêl,  wella 
pendduod  poethion  o gylch  y Ilygaid,  a rhanau  ereill. 
Dywedir  y gwna  tê  y gw'reiddiau  symud  effeithiau  bob  math 
o wenwyn,  a pheri  i’r  gwenwyn  gael  ei  fwrw  o’r  cylla.  f 

Gwna  plastyr  o’r  dail,  wedi  eu  hysigo  a’u  berwi  gydag  f 
ychydig  o flawd  ffa  neu  haidd,  ac  ychydig  o olew  Rhôs  f. 


107 


ynddo,  iachau  pob  math  o gornwydon  poethion  a digofus,  a 
thyneru  yr  afu  a’r  ddueg  pan  wedi  caledu,  ond  ei  ^fleu  wrth 
y lleoedd  priodol.  Mae  y sudd  a’r  tê  yn  effeithiol  i wella 
crach  yn  y pen,  &c. ; i iachau  llosg  tân,  Tân  Iddwf,  a phob 
niatli  o chwydd  poeth  a phoenus.  Gwna  golchi  yn  nhrwyth 
y dail,  y gwreiddiau,  neu  y blodau,  les  mawr  i dynu  llynoedd 
drwg  o’r  pen  ; ond  golchi  y pen  ag  ef,  gwna  les  i attal  y 
gwallt  i syrthio.  Mae  Hoccys  y Gors  yn  fwy  efleithiol  na’r 
lleill  i’r  holl  ddybenion  a nodwyd. 

.\lae  y gwreiddyn  yn  dda  nodedig  i wella  jieswch  a chrygni, 
byrdra  anadl,  gwichian  yn  y gwddf,  &c.,  ond  ei  ferwi  tnewn 
gwin  neu  ddwfr,  wedi  cymysgu  ychydig  fêl  ag  ef.  Gwna 
trwyth  o’r  gwreiddiau  a’r  hadau  les  mawr  i attal  llifiad 
gwaedlyd  yr  ymysgaroedd  (bloody  flux),  i esmwytho  y 
coluddwst,  a dirdyniadau  y gewynion.  Ond  berwi  y 
gwreiddiau  mewn  gwin  gwyn.  gwna  les  mawr  i ostwng 
chwydd  yn  y gwddt,  a elwir  clefyd  y brenin,  a chwydd  yn 
mronau  gwragedd.  Mae  tê  y gwreiddiau  sychion  wedi  eu 
berwi  mewn  llaeth,  yn  lieth  rhagorol  i wella  y pâs. 

Gellid  cael  tè  nodedig  iawn  trwy  ferwi  y gwreiiidiau 
mewn  gwin,  i rai  a fyddont  werìi  derbyn  niweidiau  trwy 
gwympiadau  neu  ergydion,  nen  fod  cymal  wedi  myned  o’i 
le : ni  ddylai  j)obl  yn  ymyl  gweithiau  fod  hebddo. 

Isop.— //víítÿ>. 

Mak  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  yr  ardd.  Dygwyd  ef 
g)’ntaf  i’r  wlad  hon  gan  Gerard,  yn  y flwyddyn  1696.  Mae 
yn  awr  wedi  ymledu  trwy  erddi  y deym.is ; ac  y mae  pob  un 
sydd  yn  ei  gadw  yn  ei  ardd  yn  ei  adnabod,  fel  nad  oes 
eisiau  traflerthu  i’w  ddesgrifio.  Mae  yn  llysieuyn  hyfryd  ei 
arogl,  a lluosog  ei  rinweddau.  Yn  mysg  amrywiol  obethau, 
dywerl  ysgrifenwyr  y pethau  canlynol : — ei  fod  yn  iarhau 
crygni  a pheswch,  a diffyg  anadl.  Gwn  fy  hun  am  amryw- 
iol  a gafodd  les  mawr  wrth  yfed  tê  Isop  yn  y doluriau  uchod. 
Mae  yn  clirio  llawer  ar  y jfijjau  gwynt,  ac  yn  rhwyddhau  yr 
anadl ; ond  y mae  yn  fwy  effeithiol  at  anhwylderau  y ddwy- 
fron  wrth  roddi  mêl  am  ei  ben  yn  llesiwgr,  pan  yn  ei  yfed 
lel  tê. 

Hefyd,  mae  y llysieuyn  hwn  yn  effeithiol  yn  allanol  i 


io8 


iachau  cleisiau  ac  ysigiadau  oddiwrth  ergydion  a chwymp- 
iadan,  os  bydd  y croen  yn  gyfan.  Os  bydd  y cnawd  wedi 
duo  mewn  rhyw  fan  ar  y corph,  ac  yn  chwyddo  yn  gyflym  o 
achos  cic  gan  geffyl,  neu  ryw  ergyd  gan  gareg  neu  bren,  neu 
ryw  ddamwain  arall,  rhedwch  i’r  ardd,  a thorwch  ddyrnaid  o 
frìg  tyner  y llysieuyn  hwn,  maluriwch  ef  â chyllell  mor  faned 
ag  y galloch,  ac  yna  cymerwch  gnepyn  o ymenyn,  a phwywch 
yr  Isop  a’r  ymenyn  am  ben  eu  gilydd  a morthwyl  ar  gareg, 
hyd  nes  y b’ont  yn  eli  gwyrdd,  a rhoddwch  ef  ar  y clais,  ac 
fe  a esmwytha  y poen  yn  fuan,  ac  a symud  ymaith  y chwydd 
a’r  drygliw  yn  gyffredin  erbyn  tranoeth. 

Lafaoit,  Llwyn  Oottymog. — Lavender. 

Y MAE  y llysieuyn  hwn  yn  breswylydd  yr  ardd,  ac  yn  ddigon 
adnabyddus  i’w  berchenog,  fel  nad  oes  eisiau  ei  ddesgrifio. 
Mae  o ansawdd  gwresog,  ac  felly  yn  feddyginiaeth  gwerth- 
fawr  yn  holl  anhwylderau  y pen  a’r  ymenydd,  a achosir  gan 
yr  haint-ddygwydd,  y parlys,  y dyfrglwyf,  y dirdyniadau,  y 
cwlwm  gwythi,  a’r  llewygon.  Mae  yn  awchu  y cylla,  yn 
agor  rhwystrau  yn  yr  afu,  y ddueg,  a rhodfeydd  y dwfr. 
Mae  yn  gyfaill  anwyl  i’r  pen,  a gellwch  fod  yn  eofn  amo. 

T.iH  y Dyffirynoedd. — Lily  of  the  Valley. 

Mae  y planhigyn  prydferth  hwn  yn  chwech  neu  wyth 
modfedd  o uchder  ; ei  ddail  yn  fawrion,  hirion,  a llydain,  o 
liw  gwyrdd  tywyll,  ac  yn  llawn  gwythienau  tewion.  Corsen 
werdd,  fain,  a chymalog  sydd  iddo,  yn  crymu  yn  y blaen,  ar 
yr  hon  y croga  rhês  o flodau  gwynion,  ag  iddynt  arogl 
hyfryd,  canlynir  y blodau  gan  rawn  cochion,  pan  yn  addfed. 
Mae  y blodeuyn  nid  yn  unig  yn  un  o’r  rhai  prydferthaf,  ond 
hefyd  yn  un  o’r  rhai  mwyaf  defnyddiol.  Maeyn  rhinweddol 
neillduol  i symud  rhwystrau  o ffordd  y dwfr.  Mae  y blodau 
wedi  eu  gwneuthur  yn  llwch,  yn  effeithiol  iawn  i esmwytho 
poen  yn  y pen  a’r  clustiau,  ac  i wneuthur  lles  i’r  parlysmud; 
ond  dylid  peidio  ei  ddefnyddio  os  bydd  tuedd  at  boethder 
yn  yr  ymenydd.  Gellir  gwneuthur  sugaethan  gwerthfawr 
iawn  o’r  blodau  i’w  osod  wrth  esgyrn  cefnau  plant  a flinir 
gan  y llesmeir-glwyf  (falling  sichness.) 


Llaeth  yr  Ysgyfamog,  Llysiau  y Oyfog,  Fflam- 
goed. — Wolfs  MUk,  Sŷurge. 

Mae  amrywiol  o fathau  o’r  llysieuyn  hwn  yn  tyfu  yn 
ngwahanol  barthau  y wlad  : mae  yr  un  a ddefnyddir  yn 
feddyginiaeth,  yn  cael  ei  godi  mewn  gerddi ; mae  tua  dwy 
neu  dair  troedfedd  o hyd  ; y gorsen  yn  gron,  fferf,  a choch- 
lyd,  yn  ymranu  i amrywiol  o ganghenau.  Mae  y dail  yn 
lluosog,  yn  wasgaredig  arhyd  y gorsen,  o liw  gwyrdd  goleu, 
ac  yn  gulion  : yn  eu  blaenau  maent  letaf.  Y blodau  yn 
fychain,  o liw  melyn  gwan,  ond  mae  yr  hadau  yn  fawrion, 
ac  i’w  gweled  yn  Iled  amlwg  ar  tlaenau  y cangau.  Mae  y 
gwreiddyn  yn  ffyrf  a hir  ; y canol  yn  galed,  a’r  rhisgl  yn 
dew. 

Defnyddir  y rhisgl  yn  sych  ; mae  ei  drwyth  yn  gweithio 
yn  gryf  i beri  ystôl  a chyfogi,  ac  mae  yn  feddyginiaeth 
w’erthfawr  i wella  y gewynwst  a’r  dyfrglwyf ; ond  gan  ei  fod 
mor  gryf,  prin  y mae  yn  addas  i’w  roi  i bersonau  gweinion. 

Llewyg  y Blaidd.— 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  ddigon  adnabyddus  ; ac  felly  ni 
raid  ei  ddesgrifìo : y rhan  amlaf  o’r  rhai  y mae  a fynant  â 
darllaw  gwyddant  r>’wbeth  am  dano.  Mae  tê  hwn  yn 
effeithiol  iawn  i symud  rhwystrau  yn  yr  afu  a’r  ddueg,  i buro 
y gwaed,  rhwyddhau  yr  ymysgaroedd,  glanhau  yr  arenau, 
symud  y graian,  a chynhyrfu  y dwfr : mae  trwyth  blaenau  y 
rhai  dôf  a’r  rhai  gwyllt  o’r  un  natiir.  Mae  yn  rhinweddol 
neillduol  i wella  crach,  y craíu,  ac  unrhyw  wrts  a doro  allan 
trwy  y croen.  Mae  tê  y blaenau  a’r  blodau  yn  beth  gry’mus 
iawn  i fwrw  ymaith  wenwyn  a fyddo  dyn  wedi  ei  yfed  ; a 
lladd  Ilyngyr  yn  y bol.  Mae  cyffaith  (syrup)  wedi  ei 
wneuthur  o’r  sudd  yn  gymysgedig  â siwgr  yn  effeithiol  iawn 
i wella  y clefyd  melyn,  llaesu  poen  yn  y pen  a achosir  gan 
wres  ; a thymeru  poethder  yn  yr  afu  a’r  cylla. 

Mae  powdr  y Ilysieuyn  hwn  wedi  ei  sychu  mewn  ffwrn, 
wedi  gwella  y wrach  droiau. 

Llewyg  yr  lar. — Henbane. 

Planhigyn  gwyllt  cyffredin  yw  hwn,  o liw  tywyll  trym- 


I lO 


aidd,  ag  iddo  arogl  anhyfryd.  Gwelir  ef  yn  fynych  yn 
muarthau  tyddynwyr,  yn  ymyl  fTyrdd  a muriau.  Mae  y 
gorsen  yn  ffyrf,  cron  a hlewog,  yn  ddwy  neu  dair  troedfedd 

0 uchder.  Y dail  yn  fawrion,  tewion,  a gwlanog,  a bylchau 
dyfnion  yn  eu  hymylau,  o liw  llwyd-ddu  ; mae  sylwedd 
glydiog  yn  y cyrs  a’r  dail  yn  glynu  wrth  y llaw  pan  gyftyrdder 
â hwynt,  ac  yn  gadael  arogl  anliyfryd  ar  eu  hol.  Mae 
y blodau  yn  fawrion,  yn  sefyll  yn  rhesi  ar  flaenau  y cangau, 

1 y rhai  yn  gyífredin  a blygant  eu  penau  ; maent  o liw  llwyd- 
felyn  dyeithr,  a gwythienau  glas  goch  trwyddynt.  Mae  yr 
hadau  yn  lluo.sog,  ac  o liw  llwyd.  Mae  y gwreiddiau  yn 
yn  hirion,  fíyrf,  yn  ymledu  i amrywiol  o ffyrdd  trwy  y 
ddaear,  mor  debyg  i wreiddiau  Pannas,  ond  nad  ydynt  mor 
wyn,  fel  y maent  wedi  eu  cymeryd  yn  eu  lle ; mae  arogl  yr 
holl  blanhigyn  yn  gryn  anhyfryd.  Mae  yn  blodeuo  tua 
Meheftn,  ac  yn  tyfu  yn  flynyddol  o’i  heuad  ei  hun. 

Mae  y dail  yn  rhinweddol  i oeri  pob  poethder  yn  y llygaid 
a gwahanol  ranau  y corph,  i ostwng  pob  chwydd  mewn 
unrhyw  aelod,  ond  eu  berwi  mewn  gwin,  a golchi  y lle 
dolurus  â hwynt,  ac  â’r  trwyth  cynes.  Maent  yn  effeithiol 
hefyd  i ddofi  poen  y gymalwst,  y glunwst,  ac  unrhyw  boen 
arall  yn  y cymalau  a achosir  gan  wres.  Ond  eu  mwydo 
mewn  finegr,  a’u  rhoi  wrth  y talcen  a’r  arleisiau,  esmwythânt 
boen  yn  y pen  mewn  twymynon  poethion,  a thueddant  y ì 
claf  i gysgu.  Gwna  sudd  yr  hadau  yr  un  peth  ; gwna  sudd 
y llysieuyn  les  i’r  clyw,  ac  a lanha  y clustiau,  ond  ei  ddiferu 
iddynt.  Gwna  trwyth  y llysieuyn  a’r  hadau  ladd  llau  ar  ddyn 
neu  anifail ; ond  llosgi  y llysieuyn,  gwna  ei  fwg  wella  y 
llec'neira  ( chilMains ) yn  y traed  neu  y dwylaw,  ond  eu  dal 
dros  ychydig  ynddo,  a gostynga  chwydd  hefyd. 

Dylid  peidio  cymeryd  y llysieuyn  hwn  un  amser  yn  fewnol; 
ond  yn  allanol ; mae  ei  olew,  ei  enaint,  neu  blastyr  o hono,  j 

yn  rhinweddol  iawn  i ddofi  y gymalwst,  i oeri  gwres  yn  yr  1 

arenau,  i attal  y ddannodd,  ond  ei  roi  wrth  y lle  dolurus,  ac  * 

1 oeri  unrhyw  boethder.  » 

Pe  dygwyddai  i ryw  un,  mewn  camgymeriad,  ei  gymeryd  | 

yn  fewnol,  bernir  mai  y feddyginiaeth  oreu  yw  yfed  llaeth  ^ 

geifr,  dwfr,  a mêl ; neu,  yn  absenoldeb  y rhai  hyn,  trwyth  f.. 

Ffenigl  neu  had  Danadl,  Wniwn  neu  Arlleg  wedi  eu  mwydo  ^ 

mewn  gwin. 


III 


T.ilill. — Flax. 

Planhigyn  tlws  a gwasanaethgar  iawn  yw  hwn.  a wrteithir  er 
mw)'n  eu  hadau  yn  benaf.  Mae  tua  thair  troedfedd  o 
uchder ; mae  y gorsen  yn  gron,  cref,  main  a syth  ; mae  dail 
bychain  hir-giil  iddo,  yn  sefyll  yn  dew  ar  hyd  y gorsen. 
Ymrana  y gorsen  tua’r  blaen  i dair  neu  liedair  o ganghenau; 
ac  ar  y rhai  hyn  y saif  y blodau,  y rhai  ydynt  fawrion,  o liw 
glas.  Dilynir  y rhai  hyn  gan  yr  hadau. 

Mae  tê  yr  hadau  yn  beth  rhagorol  i wella  peswch  a chlef- 
ydau  y ddwyfron  a’r  ysgyfaint ; ac  mae  yr  hadau  wedi  eu 
dryllio  yn  dda  iawn  i wneuthur  plastyr  i ostwng  chwydd  ac  i 
wneuthur  trwyth  i’r  un  perwyl  : mae  olew  yr  hadau  yn 
effeithiol  i symud  y graian  a’r  gareg. 

Llin  y Llyffaint,  LJin  y Forw^m,  Gingroen 
Fechan.— Thíií/  Flax. 

Llysihuyn  gwyllt  yw  hwn,  ag  iddo  ddail  gleision  culion,  a 
thywysenau  trwchus  o flodau  rnelynion.  Tyfa  ar  dwyni 
sychion,  ac  mae  tua  throedfedd  a hanner  o uchder.  Un 
gorsen  sydd  iddo,  yr  hon  sydd  yn  gron,  cref,  a syth.  Mae 
y dail  yn  afreolaidd  ar  hyd-ddi,  y rhai  ydynt  yn  hirgul, 
llyfnion,  eu  hymylau  yn  gyfain,  a’u  blaenau  yn  feiiíion.  Maè 
y blodau  yn  fawrion,  a llawer  o honynt  yn  agorcd  ar  yr  un 
pryd ; mae  iddynt  ysj^ardyn  ar  y tu  ol,  a dau  fath  o felyn  yn 
eu  gw^nebau:  y canol  yn  dywyllach  na’r  ddwy  ochor. 
Defnyddir  y hlaenau  a’r  planhigjm  yn  îr.  rTellir  gwneuthur 
trwyth  gwerthfawr  trw-y  dywallt  dwfr  U'rwedig  amo  i wella  y 
clefyd  mcl_,  n,  a rhwystrau  mewnol,  y dyfrglwyf,  &c. : 
gweithia  trwy  y dwfr.  Gellir  gwneuthur  eli  rhagorol  trwy 
ferwi  y blodau  a’r  dail  wedi  eu  tori  yn  fân  yn  gyniysgedig  â 
bloneg,  ei  ollwng  trwy  ogr.  Ceir  felly  eli  gwyrdd  rhagorol. 
Mae  yr  eli  hyn  wedi  iachau  tarddiadau  yn  y croen,  wedi  i 
feddygon  arferyd  moddion  ereill  dros  flynyddau ' vn  an- 
efleithiol. 


Llin  y Mynydd.  — Mountain  Flax. 

Mae  digon  o’r  llysieuyn  hwn  yn  tyfu  mewn  daear  wleb  lled 
dditrrwyth,  mewn  gweirgloddiau  a chaeau  porfa.  Nid  yw 


II2 


ond  eiddilaidd  a disylw  ei  olwg,  o gylch  rhychwant  o hyd  ; 
ei  gorsen  yn  fain,  yn  taenu  yn  fân  ganghenau  tua’r  blaen,  a 
blodeuyn  gwyn  bychan  ar  flaen  pob  cangen.  Er  mor 
ddichwedd  ei  olwg  yw  y llysieuyn  hwn,  mae’n  garthiedydd 
cryf  iawn.  Mae  bysaid  o hono,  a pheint  o ddwfr  berwedig 
arno,  yn  ddigon  yn  gyffredin  o ddogn,  a’i  yfed  wrth  fyned 
i’r  gwely.  Pe  rhoddid  lloned  llwy  fwrdd  o had  Garddwy 
neu  had  Anis  gyda  hwynt,  gweithient  yn  esmwythach. 
Maent  wedi  gwneyd  lles  anghydmarol  i laweroedd  o ddynion 
pan  fyddai  poen  yn  y cylla  a’r  coluddion,  yn  cael  ei  achosi 
gan  lysnafedd  a geri  wedi  glynu  yn  y cylla  a’r  ymysgaroedd. 
Bydd  rhaid  eu  casglu  pan  yn  eu  blodau. 

Lílindro,  Llindag. — Dodder. 

Planhigyn  lled  ryfedd  yw  hwn,  ond  cryn  gyffredin  ; cyrs  a 
blodau  ydyw  oll,  heb  ddim  tebyg  i ddalen  arno.  Mae  y 
cyrs  yn  droedfedd  neu  ddwy  o hyd  ; maent  o liw  coch-las, 
o ffyrfder  edafedd  cryf,  ac  yn  wydn.  Maent  yn  ymglymu  o 
gylch  cangau  planhigion,  ac  o gylch  eu  gilydd  yn  y fath 
fodd  fel  nad  hawdd  yw  eu  dadrys.  Tyfa  y blodau  yn  benau 
bychain  cochlyd,  ac  raae  pedwar  hedyn  yn  canlyn  pob  un  o 
honynt. 

Yn  îr  y mae  y llysieuyn  hwn  oreu  ; mae  i’w  ferwi  mewn 
dwfr  gydag  ychydig  Sinsir  ac  All-spice ; a gweithia  y tê  yn 
nerthol  a chyflym  trwy  ystôl  : gwna  hefyd  symud  rhwystrau 
yn  yr  afu,  ac  y mae  yn  rhinweddol  i wella  y clefyd  melyn,  a 
llawer  o glefydau  ereill  a achosir  gan  yr  un  peth. 

Lloerlys,  Lloer-redynen,  Dibedoliad  y Meirch. — 

Moon-wort. 

Mae  hwn  yn  blanhigyn  tlws  iawn,  ond  anaml  ei  gwelir  ; 
mae  tua  chwech  modfedd  o hyd;  cynwysa  gorsen,  un  ddalen 
a blodau.  Mae  powdr  y llysieuyn  hwn,  yn  efîeithiol  i arafu 
y carthion;  mae  y planhigyn,  ond  ei  ysigo  a’i  roi  wrth 
archoll,  yn  beth  rhagorol  i attal  y gwaed,  a gwna  iachau  y 
clwyf  yn  fuan. 

Llosglys,  Briwlys. — Mezereon. 

Planhigyn  tlws  iawn  yw  hwn,  ac  a geir  mewn  llawer  o 


Jlroçm 


f bulcÀ/rs 


^’id  Carritls 


hM/KnnUt 


'udwetd 


Comfre\ 


Ûìtnl  Ce/anJui/ 


Lutlt  Ctlamkeit 


”3 


■ erddi.  Mae  yn  nghylch  pedair  troedfedd  o uchder,  ac  iddo 
lawer  o gangau.  Dail  hirgul  sydd  iddo,  yn  tyfu  yn  sypynau 
. ar  wahanol  gnapiau  ar  y rhisgl.  Mae  iddo  flodau  cochion 
bychain,  y rhai  a ddilynir  gan  rawn  duon  pan  yn  addfed. 
Rhisgl  y gwreiddyn,  neu  risgl  mewnol  y cangau  sydd  i’w 
t ddefnyddio.  Mae  yn  feddyginiaeth  gref  j a dylid  bod  yn 
lofalus  na  chymerer  ond  dognau  bychain  o hono,  a’r  rhai 
! hyny  yn  unig  gan  rai  o gyfansoddiadau  cryfion.  Pair 
jgyfogiad,  ac  ymgarth  (stool)  gwaedlyd  i bobl  weinion  ; ac  i 
Ìbawb,  os  cymerir  dognau  mawrion  o hono.  Ond  i ddynion 
icryfion  ni  wna  ond  peri  ymgarth  bywiog  ond  cymedrol. 
Mae  yn  eífeithiol  iawn  i wella  y dyfrglwyf,  a chlefydau 
cyndyn. 


Llun  Troed  yr  Arth,  Crafanc  yr  Axtìi.—Heileòore, 

Bear’s  Foot. 

Mae  dail  y llysieuyn  hwn  yn  effeithiol  lawn  i ladd  Ilyngyr. 
< Ond  gan  ei  fod  yn  Ilysieuyn  cryf  iawn,  rhaid  bod  yn  ofalus 
irhag  cymer)'d  dogn  rhy  gryf  o hono.  Gellir  rhoddi  tê  o 
ddram  o’r  dail  irion,  neu  1 5 ^rain  o’r  dail  sychion  yn  bowdr  i 
I blant,  o Iiedair  i saith  mlwydd  oed,  dros  ddau  neu  dri  boreu. 
Mae  sudd  y dail  yn  irion,  yn  gymysgedig  â siwgr  Ilwyd,  yn 
«dda  iawn  i’r  perwyl : dylid  gwlychu  y dail  mewn  finegr  cyn 
«eu  gwasgu : gwna  hyny  y dogn  yn  Ilai  gwrthwynebus  i’r 
'CylIa.  I blentyn,  o ddwy  i chwe’  blwydd  oed,  rhodder  y 
1 dogn  yn  wanach. 

Llus,  Llusi  Duon  Bach.— 

!Mae  y rhai  h)T»  yn  Iled  adnabyddus  i rai  yn  anneddu  yn 
;ymyl  coedwigoedd  a mynyddoedd  y Dywysogaeth.  Mae  y 
■pren  yn  blodeuo  yn  Mawrth  ac  Ebrill,  ac  addfeda  y ffrwyth 
'yn  Gorphenaf. 

Trueni  na  byddai  y ffrw^thau  hyfryd  hyn  yn  cael  eu 
lidefnyddio  yn  fwy  fel  meddyginiaeth.  Mae  sudd  Lusi,  wedi 
; ei  wneuthur  yn  bereiddfwyd  cymysgedig  â siwgr,  yn  rhin- 
l 'weddol  i ddofi  cryd  poeth,  ac  oeri  poethder  yn  yr  afu  a’r 
! cylla.  fuedda  i rwymo  yr  ymysgaroedd,  ac  attal  cyfogiad  ; 
mae  yn  dda  rhyfeddol  i wella  hen  beswch,  a chlwyfau  yn  yr 
iysgyfaint. 


L 


Llwyd  y Own,  Mor  Ddanadl  Qvryn.—Horehound. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  yn  hoffi  awyr 
y môr,  yn  tyfu  ar  y traethydd,  ac  ar  ddaear  sych  mewn 
amrywiol  fanau ; gw’elais  lawer  o honynt  ar  fynydd  Dref- 
newydd,  ac  ar  y Filltir  Aur,  yn  mro  Morganwg:  ond  yn 
gyffredin  fe’u  cedwir  mewn  gerddi,  er  mwyn  eu 
rhinweddau  meddygol.  Corsen  betryal,  yn  droedfedd  o hyd 
pan  mewn  gardd,  ond  nid  yw  ond  byr  pan  yn  wyllt : dail 
crynion,  crychiog,  blewog,  llwydion,  a blodau  gwynion  yn 
dyfod  allan  tua  blaen  y gorsen,  yn  fath  o gribyn  pigog. 
Mae  ei  arogl  yn  hyfryd,  ond  ei  flas  yn  eithaf  chwerw. 

Maent  yn  dda  hynod  rhag  anhwylderau  y ddwyfron,  megys 
anadl  byr,  cyfyngder  a gwichian  yn  y pibau  gwynt,  a pheswch 
y darfodedigaeth  ; yn  cynorthwyo  y poer  i ddyfod  i fyny  yn 
rhwydd  ac  esmwyth.  Maent  yn  feddyginiaeth  rymus  rhag 
anhwylderau  y rhyw  fenywaidd,  i gynhyrfu  y dwfr,  a symud 
carthiadau  genedigaeth.  Mae  yn  agor  rhwystrau  yn  yr  afu, 
y ddueg,  a’r  holl  ranau  mewnol,  ac  felly  yn  gwella  y clefyd 
melyn,  a’r  pigiadau  mwyaf  poenus  yn  yr  ochrau.  Hefyd, 
maent  yn  wrthwenwyn  feddyginiaeth  ragorol ; yn  gwella 
brathiadau  nadredd,  a chnoadau  cwn  cynddeiriog.  Y maent 
yn  awchu  y cylla,  yn  arllwys  pob  anmhuredd  o hono,  yn 
lladd  llyngyr  o bob  math,  ac  yn  puro  y gwaed.  Mae 
Ilawer  yn  ei  ferwi  mewn  Ilaeth  newydd  odro  rhag  y 
darfodedigaeth,  ac  yn  yfed  y Ilaeth  yn  ehelaeth  bob  dydd. 
Yr  wyf  yn  golygu  y feddyginiaeth  hon  yn  un  enwog  iawn, 
oblegyd  mae  tuedd  cryf  yn  y llaeth  ei  hun  i iachau  y clefyd 
hwnw,  ond  yn  fynych  mae  yn  methu  cytuno  â chylla  y claf; 
ond  wedi  berwi  y Ilysieuyn  hwn  ynddo,  bydd  yn  dra  siwr  o 
gytuno  â’r  cylla,  ac  yn  Ilawer  mwy  pwrpasol  fel  meddyginiaeth ; 
ond  dylai  y claf  fyw  agos  ar  y Ilaeth  Horehound  hwn,  oddieithr 
iddo  fwyta  ychydig  o fara  yn  awr  ac  eilwaith,  gydag  ef.  Neu, 
os  bydd  yn  well  gan  y claf,  gall  wneyd  tê  o hono,  a’i 
gymysgu  â Ilysiau  ereill,  megys  y Glafrllys,  Marchalan, 
Blodau  Carn  yr  Ebol,  a Llysiau  Llewellyn,  a rhoddi  digon  o 
fêl  neu  siwgr  candy  ynddo  ; gwn  am  amrywiol  sydd  wedi 
cael  daioni  annhraethol  oddiwrth  y tê  uchod,  ag  oeddynt  yn 
methu  symud  braidd,  gan  beswch  a diffyg  anadl.  Mae 
Essence  of  Horehound  yn  cael  ei  werthu  gan  y fferyllydd,  fel 


"5 


un  o’r  meddyginiaethau  goreu  rhag  y peswch  a chyfyngder 
yn  y ddwyfron  ; ac  mae  wedi  gwneyd  gorchestion  yn  y 
cyfryw  amgylchiadau ; mae  yn  dra  siwr  o effeithio  meddyg- 
iniaeth  bob  ainser,  os  cymerir  ef  mewn  pryd.  Prif  feddyg- 
iniaeth  yr  Americaniaid  rhag  brathiad  seirph,  yw  tair  wns  o 
wraidd  Llydain  y ffordd,  a’r  un  faint  o Llwyd  y cwn,  a’u 
berwi  mewn  dau  chwart  o ddwfr  ffynon,  hyd  oni  threuüo  i 
un,  a’i  ranu  yn  dri  dogn,  a’u  cymeryd  y tri  boreu  nesaf  i’w 
gilydd.  Yn  allanol,  maent  yn  hynod  o dda  rhag  holl 
anhwylderau  y croen,  megys  y darddwden,  yr  eryrod,  y crach, 
a’r  crafu,  i wneyd  trwyth  neu  eli  o honynt.  Mae  yn 
llysieuyn  iachus  a hoHol  ddiniwed  ; gellwch  fod  mor  eofn  ag 
y mynoch  amo.  Torwch  ef  yn  yr  Haf  pan  yn  ei  rym,  a 
sychwch  ef,  a chedwch  ef  at  eich  gwasanaeth.  Cofiwch  fod 
y peswch  yn  waeth  yn  gyffredin  yn  y Gauaf  na’r  Haf ; nid 
< oes  dim  yn  well  na  darparu  y feddyginiaeth  mewn  pryd. 

Llygrad  EhrüL—Pi/e-worí. 

Nid  ^ y llysieuyn  ond  isel  a bychan,  yn  tyfu  ar  ochr  hen 
Igloddiau  gwlyb  cysgodol  yn  gynar  yn  y Gwanwyn.  .Maent 
;yn  eu  blodau  cyn  y byddo  fawr  llysiau  ereill  wedi  blodeuo. 
Mae  eu  dail  ymron  yn  grynion,  o liw  gwyrdd  tywyll,  ac 
;)Tsmotiau  goleu  ynddynt.  Mae  wrth  eu  gwreiddiau  iawer  o 
ignapiau  hirgrynion,  fel  cylchau  yn  hongian,  a’u  blodau  o liw' 
melyn  hardd,  yn  taenu  fel  seren  ar  led.  Maent  yn  blodeuo 
yn  wastad  yn  mis  EbriII.  Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  feddyg- 
iniaeth  enwog  rhag  clwyf  y marchogion  (pìles).  Os  bydd  y 
dolur  poenus  hwn  yn  fewnol,  gwell  yw  yfed  tê  cryf  o hono ; 

' Ond  os  bydd  yr  anhwyldeb  yn  allanol,  gwell  pwyo  y gwraidd 
a r dâil,  a u berwi  mewn  ymenyn  heb  halen,  nes  y byddont 
.yn  eli  gwyrdd,  a’i  hidlo,  ac  eneinio  y Ile  ag  ef.  Hefyd, 
.gweithia  y Ilysieuyn  hwn  yn  rymus  yn  ffordd  y dwfr,  a glanha 
i^yr  arenau  a’r  biedren  o bob  graian  a rhwystrau  ; ac  y mae  yn 
j oeri  unrhyw  fflamegau  yn  y rhanau  hyny.  Oer  a thyner  yw' 
..y  Ilysieuyn  hwn,  a chwi  a ellwch  fod  yn  eofn  amo  mewn  pob 
[janhwyldeb  ag  y fyddo  yn  tarddu  oddiar  wres. 

|iUygad.  yr  Ych. — Ox-eye  May-weed,  Siinking  Camomile. 
iiLysieuyn  tlws  yw  hwn,  ond  Iled  anhawdd  i’w  gael.  Tyfa  i 


tua  throedfedd  a hanner  o uchder ; mae  y gorsen  yn  gref,  a 
llawer  o ddail  arni.  Mae  arno  gryn  lawer  o flodau  melynion  ,’í 
mawrion,  tebyg  i flodau  Gold  Mair.  Mae  y llysieuyn  hwn  '' 
yn  îr,  ond  ei  ferwi  mewn  cwrw,  yn  feddyginiaeth  nodedig  i 
wella  y clefyd  melyn. 

Llygad  yr  Ysgyfamog,  Llysiau  Benet.—Avens, 

ÌT/ie  Herb  Benet, 

Llysieuyn  yw  hwn  sydd  yn  ymhyfrydu  mewn  hen  gloddiau 
a pherthi  cysgodol,  a dail  asgellog,  gY^rddion  iddo ; mae  y 
dail  mwyaf  ar  flaen  yr  asen,  a’r  dail  manaf  tua  bôn  yr  asen. 
Mewn  daear  dda,  maent  yn  ddail  llawnion,  geirwon,  yn 
fylchau  mân  ; ond  yn  gyffredin,  lle  mae  daear  lled  lom,  nid 
yw  y llysieuyn  ond  bychan;  fynychaf  ni  welir  ond  tair 
dalen  ar  flaen  yr  asen,  yr  un  fath  a dail  Syfi.  Mae  y gorsen 
yn  gron,  ac  yn  lled  eiddil,  yn  tacnu  yn  fän  ganghenau  tua’r 
blaen,  a blodau  o liw  melyn  gwan  ar  ei  blaen,  pum  dalen  yn 
mhob  un,  a chnap  garw,  pigog  yn  y canol,  yn  debyg  i lygad 
ysgyfarnog.  Gellwch  gael  digonedd  o honynt  mewn  coedydd 
cysgodol.  Mae  yn  ei  rym  yn  mis  Mehefin. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  un  o’r  llysiau  goreu  sydd  yn  tyfu, 
rhag  anhwyldeb  y ddwyfron,  brathiadau  yn  yr  ochrau,  yn 
rhyddhau,  yn  ymlid,  ac  yn  arllwys  hylif  afiach  o’r  cylla  a’r 
coluddion,  a thrwy  ei  rinweddau  cynes  a iachusol  mae  yn 
cryfhau  yr  holl  ranau  mewnol.  Hefyd,  mae  yn  iachau 
clwyfau  mewnol  ac  allanol,  yn  gwella  poeri  gwaed,  ac  yn 
chwalu  gwaed  wedi  ceulo  trwy  ysigiadau  a chwympiadau ; 
byddai  yn  dda  hynod  i ddynion  ag  a fyddo  wedi  cael  eu 
llethu  neu  eu  briwio  trwy  gwympiadau  tân-ddaearol,  wneud 
defnydd  o’r  llysieuyn  hwn  i’w  iachau  a’u  hail  asio  oddifewn. 

Yr  un  modd  egyr  rwystrau  mewnol,  Ilona’r  galon,  cryfha’r 
cylla  a’r  ymenydd,  a nertha  yr  holl  gyfansoddiad  yn  erbyn 
gwenwyn  a’r  plâ.  Mae  hwn  yn  un  o berthynasau  Llysiau’r 
Fyddau,  yn  beraidd,  cynes,  ac  iachus.  Gellwch  roi  dyrnaid 
o hono  mewn  tea-pot,  a’i  lenwi  o ddwfr  berwedig,  ac  yfed  o 
hono  pan  fynoch.  Mae  yn  hollol  ddiniwed. 

Llys  y Gwrid. — A/kanet. 

CoDiR  y Ilysieuyn  hwn  yn  Ffrainc  a’r  Almaen  er  mwyn  ei 


Tinweddau.  Dywedir  ei  fod  yn  rhwymol,  ac  yn  dda  i 
wneuthur  eli  at  glwyfau  : ond  yn  anaml  ei  defnyddir. 

Llysiau  y Blaidd,  Bleidd-dag. — Wolfs  Bane, 
Monk's  Hood. 

Llysieuyn  bychan  yw  hwn,  tua  throedfedd  o uchder,  ag 
Lddo  ddail  gwyrddion  rhanedig,  a blodau  melynion.  Mae 
Yn  tyfu  yn  syth  ; mae  ei  gorsen  yn  gref,  onglog,  a blewog  ; 
ii’r  dail  yn  wasgaredig  ar  hyd-ddi.  Mae  y blodau  yn  fawrion, 
ii  chneyllog : mae  eu  harogl  yn  hyfryd.  Mae  llestri  yr  had 
.vn  groenenog,  yr  hadau  yn  dduon:  y gwreiddyn  yn  gnapiog; 
uml^U  dro  nid  yw  oll  ond  un  cnepyn.  Tyfa  yn  naturiol  yn 
/r  Almaen  ; a cheir  ef  yn  fynych  yn  ngerddi  y wlad  hon. 
nNì  ddefnyddir  ond  y gwreiddyn  yn  feddyginiaethol.  Bernir 
;si  fod  yn  effeithiol  iawn  i wrthweithio  gwenwyn.  Ond 
unaml  y defnyddir  ef  yn  awr. 

Llyaiau  Oadwgan  GwyUtion. — Wild  VaUrian. 

SMae  digon  o’r  llysieuyn  hwn  yn  tyfu  ar  hyd  cloddiau,  ac  yn 
tymyl  cwterydd  Ile  y byddo  tir  llaith.  Mae  ei  ddail  yn 
usgellog;  daien  ar  gyfer  dalen  ar  yr  asen  ganol,  a dalen 
anghynifer  ar  y blaen  o liw  gwyrdd  goleu  ; corsen  gron  syth, 
iyn  ddwy  neu  dair  troedfedd  o uchder,  a phwysi  o flodau 
imân  gwynion  arni,  a gwawr  gochlyd  amynt.  Trueni  bod  y 
lysieuyn  hwn  mor  ddieithr  yn  ein  gwíad  o ran  ei  deithi 
rnjeddygol,  ac  yntau  yn  llysieuyn  mor  enwog.  Ni  chynyrcha 
«in  gwlad  lysieuyn  mwy  rhinweddol  na  hwn  rhag  pangau  y 
'iámwst,  gwendid  y gewynau,  iselder  yspryd,  poen  yn  y pen, 
u gorguriad  y galon  ; yn  nghyd  a’r  holl  anhwylderau  a 
Üdeilliant  o annhrefn  y cysawd  gewynawl. 

I Mae  holl  rinwedd  y llysieuyn  hwn  yn  y gwreiddiau. 
HUiaid  eu  casglu  yn  gynar  yn  y Gwanwyn,  neu  yn  ddiwedd- 
xr  yn  yr  Hydref.  Planhigion  gweddol  ieuainc,  cyn  y 
thedont  yn  gyrs,  yw  y rhai  goreu  ; ac  y mae  gwreiddiau  y 
rhai  hyn  yn  well  yn  sych  nag  yn  iraidd.  Mae  ganddynt  arogl 
ŵiidd,  cryf,  treiddiol  iawn  ar  ol  sychu,  ac  efleithiol  iawn  ar 

gewynau.  Ni  chollant  fawr  o’u  harogl  er  eu  gadael  yn  yr 
f iwyr  am  flynyddau.  Gellwch  eu  curo  yn  Ilwch;  a chymeryd 
^donaid  llwy  dê  o’r  Ilwch  hwn  ddwy  neu  dair  gwaith  y dydd. 
i^Neu  gellwch  friwio  haner  wns  o honynt,  a’i  yfed  fel  tê. 


Llyeiau’r  Owsg,  Popi  'Doî.—Poýpy. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  cael  ei  hau  yn  y gerddi,  ac  yn  ad- 
nabyddus  i’w  berchenog.  Mae  dau  fath  o hono ; un  a 
blodau  gwynion,  a’r  llall  a blodau  o liw  coch  tywyll.  Mae 
math  arall  yn  tyfu  yn  wyllt  yn  y caeau  ŷd,  yr  un  fath  a’r  un 
dôf,  ond  ei  fod  yn  llai  o faintioli.  Y brig  a’r  hadau  a 
ddefnyddir  yn  gyffredin  fel  meddyginiaeth.  Mae  ei  sudd  yn 
wyn  a chwerw ; ac  o’i  sudd  y gwneir  opium.  Mae  ei  natur 
yn  oer  a sych,  ac  yn  tueddu  yn  gryf  i lonyddu  y cyfansoddiad 
pan  mewn  poen,  a pheri  cwsg  ac  esmwythder.  Mae  yn 
attal  hylif  drwg  i ddisgyn  ar  yr  ysgyfaint,  yn  attal  y darfod- 
edigaeth,  os  cymerir  ef  mewn  pryd ; yn  iachau  crygni, 
gwendid  yn  y llais,  a pheswch. 

Yn  allanol,  mae  penau  y Popi  yn  hynod  o dda,  a’u  berwi 
mewn  dwfr,  i fwydo  unrh)rw  chwydd  yn  y cymalau,  ac  i 
laesu  poenau  angherddol  yn  y cluniau,  wrth  wlychu  y 
manau  â’i  drwyth  yn  dwym.  Yr  un  modd  esmwythâ  y rheums 
yn  y danedd  a’r  wyneb,  wrth  eu  mwydo  â’i  drwyth  yn  gynes. 
Mae  yn  llysieuyn  annhraethol  dda  rhag  unrhyw  boenau  a 
chwydd  allanol.  Dylid  tori  y brig  pan  y byddo  yr  hadau 
yn  addfed,  eu  rhwymo  mewn  cwdyn  papyr,  eu  cadw  mewn 
lle  sych,  a’u  defnyddio  wrth  eich  angen.  Os  na  bydd 
Llysiau  y Cwsg  yn  eich  gerddi,  gellwch  eu  cael  mewn  hen 
gaeau  llafur,  yn  gyffredin  ; ac  y mae  y rhai  hyny  lawn  mor 
effeithiol  a Phopi  y gerddí.  Torwch  eu  penau  pan  yn 
addfed,  a gwnewch  yr  un  modd  â’r  rhai  hyny  ac  â’r  rhai 
dofion.  Gofalwch  beidio  eu  troi  a’u  penau  lawr  wrth  eu  tori, 
onide  cyll  yr  hadau  oll. 

Llysiau  y Ddannodd. — Master-Wort. 

Planhigyn  yw  hwn  heb  ynddo  fawr  tlysni,  ond  a godir  yn 
ein  gerddi  er  mwyn  ei  rinweddau  : mae  tua  dwy  droedfedd 
o uchder ; y gorsen  yn  gron,  rhychiog,  cau,  a syth,  ddim  yn 
gref  iawn.  Gwneir  y dail  i fynu  megys  o dair  dalen  lai ; 
maent  o liw  gwyrdd  tywyll,  eu  blaenau  yn  llydain,  a’u 
hymylau  yn  fylchog,  yn  lled  debyg  i Lysiau  yr  Ysgyfaint. 
Blodau  bychain  gwynion  sydd  iddo,  yn  sefyll  yn  fath  o 
dywysenau  ar  flaenau  y cangau.  Mae  y gwreiddyn  yn  hir,  . 


119 


o liw  llwyd,  yn  rhanedig ; ei  arogl  yn  gryf,  a’i  flas  yn  hyfryd. 
Mae  yn  blodeuo  ac  yn  hadu  tua  diwedd  Awst. 

Y gwreiddyn  defnyddir ; mae  yn  boethach  na  phybyr,  ac 
yn  effeithiol  iawn  i iachau  clefydau  oerion  y cylla  a’r  corph 
yn  gyffredin  : gweithia  yn  rymus  i fyny  ac  i lawr.  Mae  yn 
well  i beri  chwys  na’r  rhan  amlaf  o’r  gwreiddiau  tramor  a 
gedwir  gan  gyffyrwyr  i’r  perwyl  hwnw.  Ond  ei  ferw'i  neu  ei 
fwydo  mewn  gwin,  ceir  trwyth  gwerthfawr  i wella  y 
gewynwst  oer,  attal  defnyniad  yr  ysgyfaint,  i rwyddhau  yr 
anadl,  ond  cymeryd  ychydig  o hono  hwyr  a bore.  Cyn- 
orthwya  i symud  y graian,  a thori  y gareg,  a gweithia  yn 
nerthol  trwy  y dwfr. 

Mae  yn  fuddiol  iawn  i wella  y dyfrglwyf,  cwlwrm  gwythi,  y 
gloesion  (epilepsy)-,  oblegyd,  ond  cymeryd  y trw'yth  a 
nodwyd,  a’i  chwareu  y genau  dros  ychydig,  gwna  dynu 
Ilawer  o ddw'fr  a Ilysnafedd  drwg  o’r  ymenydd,  ac  felly  gwna 
ei  buro  a’i  esmwrytho.  Mae  tê  yr  hadau  o’r  un  natur,  ond 
ddim  mor  rymus. 

.Mae  dwfr  distylledig  o’r  gwreiddiau  neu  y Ilysieuyn,  yn 
rhinweddol  i lanhau  a gwella  hen  glwyfau  drewllyd,  ond  rhoi 
ychydig  ddiferion  ynddynt.  Gwnelai  les  mawr  hefyd  i laesu 
poen  y gymalwst.  Yn  îr,  new-ydd  ei  godi  o’r  ddacar,  mae  y 
gwreiddyn  oreu. 

Llysiau  yr  Eryr,  Llysiau  yr  Er^rri,  Fandon. — 

Woodroof. 

Pi.ANHiGYN  gwyllt  cyffredin  yn  ein  coedwigoedd  yw  hwn, 
tua  dc^  modfedd  ; ei  gorsen  yn  lietryal,  main  a gw'an,  ddim 
yn  ddigon  crj’f  i sefyll  yn  syth.  Mae  amrywiol  o ddail  ar 
bob  cymal ; yn  cylchynu  y gorsen  ar  ddull  seren,  yn  Iled 
Iydain,  ond  yn  hir-gul,  o liw  gwyrdd  tywyll.  Mae  ei  ddail  yn 
gryn  debyg  i ddail  Llau  y ’Ffeirad,  ond  eu  bod  yn  fwy,  er 
fod  y planhigyn  yn  Ilai ; maent  hwy  yn  Ilyfnion,  ond  mae  y 
rhai  hyny  yn  eirwon.  Saif  y blodau  ar  flaenau  y cyrs  yn 
fath  o duswau  bychain ; rhai  gw'ynion  bychain  ydynt ; mae 
yr  hadau  yn  grynion,  yn  sefyll  biob  yn  ddau ; y gw’reiddiau 
yn  fychain,  ac  edafedd  wrrthynt. 

Mae  tê  y Ilysieuyn  hwn  yn  tr,  yn  nerthol  iawn  i agor 
Ilwrybrau  yr  afu  a’r  ddueg,  yn  gysurlyn  nodedig,  ac  yn  werth- 
fawr  i iachau  clefydau  y cylla,  a’r  clefyd  melyn. 


120 


Llysiau  y Y2iXn.~Mother-  Wort. 

Mae  hwn  yn  llysieuyn  gwyllt  uchel,  lled  olygus,  yn  tyfu  yn 
fynych  mewn  gerddi,  ac  o gylch  tyddynod ; y gorsen  yn 
betryal,  trwchus,  cref,  a syth,  tua  thair  troedfedd  o hyd,  yn 
ymranu  i amrywiol  o gangau,  ar  y rhai  y tyfa  dail  ar  bob  tu 
ar  gyrs  hirion,  dwy  yn  mhob  cymal.  Cynwysant  dair  rhan  ; 
y ganol  yw  y fwyaf ; ac  mae  yn  eu  hymylau  fylchau  dyfnion ; 
maent  o liw  gwyrdd  tywyll,  ac  iddynt  arogl  anhyfryd.  O 
tiia  chanol  y cyrs  i fyny  hyd  y blaen,  tyfa  blodau  o liw  coch 
gwan  : safant  mewn  math  o gwpanau  pigog.  Hadau  duon 
bychain  sydd  iddo,  o ba  rai  y mae  cyflawnder  mawr.  Mae 
y gwreiddyn  yn  llwydaidd,  ac  wrtho  lawer  o edau  yn  gafaelu 
yn  gadarn  yn  y ddaear,  ac  yn  parhau  drwy  y Gauaf,  fel  y 
gwna  eiddo  yr  Horehound : mae  arogl  hwn  yn  lled  debyg  i 
arogl  hwnw. 

Gellir  defnyddio  yr  holl  lysieuyn  yn  sych  ; ond  blaenau  y 
cyrs  yn  îr  sydd  oreu.  Nid  oes  braidd  ei  well  yn  tyfu  i 
symud  trymder  oddiar  y galon,  ac  adferyd  sirioldeb  i’r 
meddwl.  Gellir  ei  wneuthur  yn  gyffaith  neu  bereiddfwyd, 
ac  felly  ei  gadw  yn  hir ; dylai  mamau  ofalu  am  ei  gadw  o 
hyd  eu  cyrhaedd.  Bernir  ei  fod  yn  dda  rhyfeddol  i symud 
yr  achos  o gryndod  y galon,  a llewygon.  Mae  llwyaid  o’r 
powdr  mewn  gwin,  yn  rhinweddol  iawn  i gynorthwyo  g^vraig 
mewn  gwewyr  esgor ; hyn,  efallai,  fu  yr  achos  o’r  enw 
Llysiau  y Fam.  Mae  yn  nerthol  i gynhyrfu  y dwfr,  i symud 
llysnafedd  glydiog  o’r  ddwyfron,  a lladd  llyngyr  yn  y bol. 
Gweithia  yn  nerthol  i gynhesu  a sychu  llynoedd  llygredig  o’r 
ddwyfron,  a’u  symud  o’r  cymalau  a’r  gwythienau,  &c.,  ac  i 
wella  y coluddwst  r’r  dirdyniadau. 

Llygad  Eirian,  Oeiros  y W?ítön.—Bogberries. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  berthynas  agos  i’r  Llysi  Duon  ; 
ac  y maent  yn  debyg  iawn  iddynt  yn  eu  dull  a’u  rhinwedd, 
ond  bod  eu  dail  yn  llai,  a’r  coed  lawer  yn  fwy  eiddil.  Mae 
y goreu  yn  fain  iawn,  yn  gorwedd  ar  y ddaear,  a’r  dail  yn  fân 
ac  yn  annhrefnus  ar  hyd-ddi,  a’r  ffrwythau  yn  dyfod  allan  o 
flaen  y gorsen  yn  unig,  ac  nid  gyda  y dail,  fel  y gwna  y 
Llysi  Duon.  Mae  y grawn,  hefyd,  yn  gochion.  Maent  yn 
tyfu  ar  rosydd  uchel,  Ile  byddo  mawndir.  Ceir  digonedd  o 


I2I 


honynt  ar  weunydd  gwair  mân  wrth  ladd  y g^^’air.  Gwneir 
teisenau  hyfryd  o honynt  gyda  thê,  ac  y mae  y deisen  hon 
o Lygaid  Oeron  (fel  y gelwir  hw'ynt  yn  gyffredin),  ond  eu 
gwneud  yn  gampus,  yn  mron  digon  o dâl  gan  y cjTnydogion 
am  ladd  y gwair.  Nid  j’w  hyn  mor  rhyfedd  ychwaith, 
oblegyd  y mae  y ffrwythau  yn  dofi  syched  yn  hyfryd 
yn  ngwres  y cynhauaf,  am  fod  ei  blas  yn  chwibl  ac 
adfywiol.  Mae  rhagluniaeth  ddoeth  y nef  yn  gwasgaru 
daioni  i bawb.  Ffrv^hau  i breswylwyr  y mynyddoedd  yw 
y rhai’n,  a gwnant  ddanteithfwyd  adfywiol  o hono,  y fath  ag 
a hoffai  pendefigesau  tyneraf  y trefi.  Nid  yn  unig  mae 
Ceiros  y Waen  yn  dda  fel  ymborth,  ond  y maent  yn  dda 
hefyd  fel  meddyginiaeth.  Maent  o natur  rwymol,  ac  felly 
yn  dda  rhag  y dolur  rhydd  a’r  gwaedlif,  cyfogi  a phoeri 
gwaed;  os  bydd  gwythien  wedi  agor,  gwnant  lawer  o 
ddaìoni  i’w  hasio  yn  nghyd.  Mae  y coed  o’r  un  natur  a’r 
ffrwythau,  a gellwch  ei  yfed  fel  tê. 

Llysìau’r  Pam  GwylltiorL — Arrach  Wild  and 

Stinhing. 

Mae  y lljrsieuyn  hwn  i’w’  ganfod  ar  ben  tomenydd,  ac  mewn 
gerddi,  yn  tyfu  fel  chwyn ; mae  ei  gorsen  yn  eiddil,  ac  yn 
gorwedd  ar  y ddaear,  a dail  bychain  ar  hyd-ddi,  yn  agos  yn 
grynion,  yn  llwydaidd  eu  lliw’,  heb  ddim  bylchau  na  thor- 
iadau  ynddynt.  Mae  eu  blodau  o liw  gwynlas  yn  dyfod  allan 
yn  duswau  gyda’r  dail. 

Fe  ganmolir  hwn  i’r  cymylau  gan  ysgrifenwyr,  fel  meddyg- 
iniaeth  anffaeledig  i’r  rhyw  fenywaidd,  rhag  pangau  y famwst 
a’r  dirdyniadau,  a hyny  dim  ond  eu  harogli ; y maent  yn 
rlieoleiddio  y cylchrediadau  misol,  yn  glanhau  y graian,  yn 
oeri  ac  yn  llarieiddo  y gwaew  yn  yr  arenau,  y bledren,  a’r 
groth.  Gellir  yfed  tê  o honynt ; y maent  yn  eithaf  diniwed. 

Lljrsiau  y Galon,  Esgorlys. — Hearí-Worí,  Birth- 

Wort. 

TyrA  y planhigyn  hwn  yn  wyllt  yn  Itali,  a deheudir  Ffrainc  ; 
ond  gyda  ni  yn  ngerddi  boneddwyr  a’r  cywrain  y ceir  ef. 
Nid  oes  íawr  tlysni  a hynodrwydd  i’w  canfod  ynddo  nes  ei 


122 


♦ 


chwilio.  Mae  y cyrs  tua  throedfedd  a hanner  o hyd,  yn 
weinion,  o liw  gwyrdd  tywyll ; y dail  yn  fyrion  a llydain,  o’r 
un  lliw  â’r  cyrs ; y blodau  yn  hirion,  cau,  ac,  yn  eu  dull,  yn 
wahanol  i flodau  plauhigion  ereill  yn  gyffredin  ; maent  yr  un 
lliw  a’r  dail  ar  y tu  allan,  ac  yn  gochlas  o fewn.  Mae  y 
ffrwyth  yn  dyner,  tua  maint  Cnau  Ffrengig ; mae  gwreiddyn 
crwn  mawr  iddo. 

Y gwreiddyn  yw  yr  unig  ran  a ddefr.yddir  yn  feddygin- 
iaeth,  ac  yr  ydym  yn  gyffredin  yn  ei  gael  o wledydd  tramor, 
Ile  y tyfa  yn  naturiol ; cyffyr  cryf  ac  anhyfryd  ydyw,  ond 
rhagorol  i gynhyrfu  y gwahanol  garthiadau  ar  ol  esgor. 

Mae  dau  fath  arall  o Lysiau  y Galon,  gwreiddiau  y rhai  a 
gedwir  mewn  siopiau  ; meddant  yr  un  rhinweddau  â’r  un  a 
nodwyd,  ond  ddim  i’r  un  graddau ; a chan  eu  bod  yn 
wanach,  ni  sylwir  cymaint  arnynt. 

Llysiau  y Gteiniog. — Penny-  Wort,  Wall  Penny 
Royal,  Kidney  Wort. 

Planhigyn  hynod  a gwerthfawr  yw  hwn,  yn  tyfu  ar  hen 
furiau  ; mae  tua  wyth  modfedd  o uchder,  ac  yn  dusw  o 
ddail  yn  tyfu  o gylch  y gorsen.  Mae  sudd  y dail,  ond  ei 
>íed,  yn  efîeithiol  iawn  i ddofi  enyniadau  a gwres  annaturiol 
yn  y cylla,  yr  afu,  neu  yr  ymysgaroedd,  i gynhyrfu  y dwfr, 
symud  y graian,  ac  esmwytho  poen.  Yn  allanol,  mae  y 
Ilysieuyn  wedi  eu  hysigo,  neu  y sudd,  yn  beth  nodedig  i 
wella  pendduod,  a chlwyf  y marchogion  ; i esmwytho  poen 
y gymalwst  a’r  glunwst,  gostwng  a gwella  chwydd  clefyd  y 
brenin ; attal  y gwaed  i redeg  o glwyfau  newyddion,  a’u 
iachau  yn  fuan. 

Llysiau  y Gwr  Da,  OÌ\ìaGÌL—All-heal. 

Llysieuyn  a ellir  weled  yn  Iled  gyffredin  mewn  tiroedd 
Ilaith,  ag  iddo  ddail  blewog,  a blodau  cochion  bychain. 
Mae  tua  throedfedd  a hanner  o uchder,  y gorsen  yn  wan, 
petryal,  a blewog  ; saif  y dail  ddwy  ar  bob  cymal ; maent  o 
liw  gwyrdd  gwan,  a’u  hymylau  yn  fylchog,  ac  mae  iddynt 
arogl  cryf ; saif  y blodau  yn  duswau  o gylch  y gorsen  ar  y 
cymalau.  Maent  yn  debyg  i flodau  y Ddanadlen  ddall,  ond 
eu  bod  yn  Ilai ; mae  y gwreiddyn  yn  parhau  trwy  y flwyddyn. 


123 


Mae  hwn  yn  llysieuyn  rhagorol  iawn  at  archollion,  ond  ei 
ddefnyddio  yn  îr.  Mae  y dail  i’w  hysigo,  a’u  gosod  ar  y 
clwyf  yn  uniongyrchol  wedi  y torer  ef ; maent  mor  rhinwedd- 
< ol,  fel,  ddim  ond  eu  hunain,  yr  attaliant  y gwaed  i redeg  ac 
yr  iachant  yr  archoll.  ’ 

Llysiau  y DiL— /?///. 

Mae  hwn  yn  Ilysieuyn  lled  adnabyddus,  gan  y codir  ef  mewn 
y defnyddir  ef  yn  aml  yn  y gegin.  Un  gorsen 
sydd  iddo  yn  gyffredin,  a hono  weithiau  tua  thair  troedfedd  o 
uchder ; nid  yw  gwbl  mor  uchel  â’r  Ffenigl ; mae  mor  debyg 
1 Pfenigl,  fel  y cymerir  ef  yn  ei  le  yn  aml  : mae  ei  arogl  yn 
fwy  anhyfryd  nag  eiddo  Ffenigl.  Ymrana  y gorsen  yn  y 
blaen  i amiywiol  gangau.  Mae  iddo  flodau  melynion 
bychain,  yn  sefyll  yn  duswau  ar  flaen  y cangau. 

Mae  yr  hadau  ond  eu  berwi  a’u  hyfed,  yn  rhinweddol 
lawn  1 ostwng  chwydd,  dofi  poen,  a llonyddu  y cylla  pan  yn 
tueddu  1 gyfogi ; dofi  poen  y coluddwst;  mae  yr  hadau  yn 
twy  efleithiol  na’r  dail  i ddattod  a symudymaith  Iysnafedd  a 
igwasgaru  gwynt.  ’ 

Uysiau  y Gymalwst.— jVorí. 

• Chwyn  cyfiTredin  yw  hwn,  a ymdaena  mewn  gerddi  ac  yn 

iddo  unwaith  gymeryd  gwraidd,  nid 
, ííhíí  cae-  ei  le  wedi  hyny : mae  tua  dwy  droedfedd  o 
uchder.  Mae  y dail  sydd  yn  codi  oddiar  y gwraidd  yn  Iled 
P^yrdci  goleu,  blodau  gíynion  bychain. 

fomentahon,  a sugaethan  i esmwytho  poen  y gymalwst. 

Llysiau  y Llwg,  Llysiau  y Llwy.— Grass, 
Spoon-  Wort. 

i a ged»,r  hefyd  me™  gerddi  o heneydd  ei  rinweddau. 
Odd^r  y gwraidd  cyfyd  y daìl  fwyaf;  maent  o liw  gwyrdd,  a 
bylchau  bycham  yn  eu  hymylau.  Nid  oes  ond  ychydig  o 

S î ""  T'’  >”■  y '>"■'■  hy"y  mor  gíynion  â’r 

lleill.  Saif  y blodau  yn  duswau  ar  ilaen  y gorsen.  Blodeuant 


I 

I 


124 


yn  Ebrill  a Mai,  a hadant  yn  fuan  wedi  hyny.  Mae  sudd 
neu  de  y llysieuyn  hwn  yn  feddyginiaeth  nodedig  rhag  y 
llwg.  Dylid  cymeryd  y naill  neu  y llall  yn  y Gwanwyn  dros 
fis  neu  chwech  wythnos  y peth  cyntaf  yn  y boreu.  Ond 
gwneuthur  felly,  gwna  symud  llysnafedd  glydiog  o’r  afu  a’r 
ddueg.  Ond  troi  y sudd  yn  y genau  gwna  iachau  archollion 
ynddo ; mae  hefyd  yn  effeithiol  iawn  i symud  crach  oddiar 
y croen,  ond  ei  osod  arnynt. 

Llysiau  yr  Angel. — Angelica. 

Llysieuyn  tlws  a gedwir  mewn  gerddi.  Mae  y dail  yn  lled 
fawrion,  o liw  gwyrdd  goleu,  a bylchau  yn  yr  ymylau  ; mae 
arno  duswau  mawrion  o flodau  bychain.  Mae  arogl  hyfryd 
iddo  oll  pan  ysigir  ef;  mae  oll  i’w  ddefnyddio  yn  feddyg- 
iniaeth,  y gwraidd,  y cyrs,  dail,  a’r  hadau.  Mae  yn  rhin- 
weddol  iawn  i wella  clefydau  ymdaenol,  i ddofi  poen  y 
coluddwst ; iachau  yr  eisglwyf,  ond  ei  gymeryd  yn  brydlon, 
a holl  glefydau  yr  ysgyfaint  a’r  ddwyfron,  raegys  peswch, 
difl’yg  anadl,  &c.  Da  fyddai  gwneuthur  tê  cryf  o hono,  a’i 
yfed  ychydig  cyn  pang  y cryd,  i chwysu,  os  bydd  modd  cyn 
y delo  ; ond  gwneuthur  felly  ddwy  neu  dair  gwaith,  tebygol 
y ceir  llonydd  gan  y clefyd  hwn  : gwna  les  mawr  i gryfhau 
y cylla  i dreulio  y bwyd.  Yr  hadau  sydd  fwyaf  effeithiol. 
Nid  yw  yr  un  gwyllt  raor  nerlhol  â’r  un  dôf. 

Llysiau  yr  Archangel,  Danadlen  DdaU,  Danadlen 

Fud. — Archangel,  Blind  Nettle. 

Llysieuyn  gwyllt  yw  hwn,  yn  tyfu  yn  ymyl  cloddiau ; mae 
tua  throedfedd  o hyd,  y dail  yn  debyg  i ddail  Danadl,  ond 
ddim  yn  llosgi.  Mae  y gorsen  yn  betryal,  a’rdailyn  flewog; 
mae  y blodau  yn  fawrion  a goleu.  Y blodau  ddefnyddir 
fynychaf ; dylid  eu  casglu  yn  Mai,  a’u  gwneuthur  yn  gyfleith- 
fwyd.  Rhodder  pwys  o’r  blodau  a dau  bwys  a hanner  o 
siwgr  ynghyd  i’w  wneuthur.  Gellir  sychu  y blodau. 

Mae  dau  fath  o’r  Ilysieuyn  hwn,  yr  un  goleu  a’r  un  melyn- 
goch ; maent  yn  gyffelyb  yn  eu  rhinweddau.  Mae  y 
pereidd-fwyd  a nodwyd,  neu  de  y blodau,  yn  adfywiol  iawn 
i’r  cyfansoddiad.  Ond  ysigo  y Ilysieuyn,  a rhoi  halen  a 
finegr  am  ei  ben,  gellir  gwneuthur  plastyr  rhagorol  i ostwng 


125 


chwydd  defyd  y brenin,  a gwella  yr  afiechyd ; esrawytho  y 
gymalwst  a’r  glunwst,  a sugno  asglod  esgyrn,  &c.,  allan  o’r 
cnawd.  Bernir  mai  yr  un  melyn  yw  y goreu  i lanhau  a 
gwella  hen  glwyfau. 

Llysiau  yr  Hebog,  Ohwyn  yr  Hebog,  Gwalch 
Ly  8.  — Hack-weed. 

Mae  y llysieuyn  hwn  i’w  gael  mewn  caeau  ỳd,  ac  yn  mysg 
tatws,  yn  gyffredin  ; mae  iddo  ddail  gleision,  hirion,  yn  llawn 
bylchau  a thoriadau,  yn  debyg  i Ddant  y Llew ; ac  yn  eu 
mysg  y cyfyd  gorsen  feddal,  gau,  yn  droedfedd  neu  ddwy  o 
hyd,  yn  Uenu  yn  fàn  ganghenau  tua’r  blaen,  a’r  cyffelyb 
ddail  wrth  bob  cymal,  a blodau  melynion  ar  eu  blaen  ; ar 
ol  y syrthiont,  mae  hadau  pluog  yn  dyfod  ar  eu  hol : pan  y 
toroch  gangen  neu  ddalen,  mae  Ilaeth  yn  dyfod  allan.  Mae 
y Ilysieuyn  hwn  yn  berthynas  agos  i Ddanl  y Llew,  ac  Ysgall 
y Moch,  o natur  oer  a thyner,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  gryfhaol ; 
ac  felly  yn  dda  hynod  rhag  pob  math  o fflamegau  yn  yr  afu, 
yr  ysgyfiünt,  a’r  ymysgaroedd  ; yn  oeri  gwres  yn  y cylla,  yn 
chrio  ymaith  Iysnafedd  a geri,  yn  awchu  y cylla  at  fwyd,  ac 
jn  Ilaesu  cnofeydd  a gwaew.  Mae  yn  eliawl  i rodfeydd  y 
dwfr,  yn  glanhau  y graian,  ac  yn  iachau  y dyfrglwyf;  mae 
yn  cyfnerthu  y galon  yn  erbyn  gwenwyn  o bob  math. 
Mae  tè  y llysieuyn  hwn  ac  Isop  yn  feddyginiaeth  enwog 
rlug  cyfyrigder  yn  y ddw^fron,  diffyg  anadl,  a pheswch. 
Mae  yn  dda  i ostwng  chwydd  yn  y ddueg,  i oeri  gwres  yn 
yr  ^enau  a’r  cefndedyn ; ac  weithiau  yn  esmwythau  pangau 
y mefrwst.  Yn  allanol  mae  yn  feddyginiaeth  rhag  pob  math 
o fflamegau  yn  y croen,  megys  y darddwden,  y crach,  a’r 
crafu,  ynghyd  à Thàn  Iddwf.  Mae  yn  llysieuyn  tynêr  a 
dmiwed.  j j j 

Llysiau  yr  Hedydd,  Troed  yr  Hedydd,  Tafod 
yr  Hedydd.  — Cummin. 

Pi.ANHiGVN  a godir  mewn  gwledydd  Dw'yreiniol  yn  gyffredin 
er  mwyn  ei  had:  mae  tua  throedfcdd  a hanner  o uchder  • 

ei  ddail  yn  fawnon,  a thuswau  o flodau  gwj-nion  bychain 
amo.  ’ 


.M 


126 


Y r hadau  ddefnyddir : ceidw  cyffyrwyr  hwynt : nid  yw 
eu  blas  yn  hyfryd,  ond  maent  yn  rhinweddol  iawn  i wella  y 
coluddwst,  a symud  gwynt  o’r  cylla ; yn  allanol,  maent  yn 
nerthol  i symud  poen  o’r  ochrau  ; i effeithio  hyn  rhaid 
iddynt  gael  eu  dryîlio,  a chryn  lawer  o honynt  gael  eu  gosod 
ar  y Ile  dolurus. 

Llysiau  Crist. — Milk-  Wori. 

Planhigyn  bychan  yw  hwn  yn  tyfu  ar  rosydd,  a thir  porfa 
sych,  ac  iddo  lawer  o ddail,  weithiau  gleision  ac  weithiau 
gwynion,  yn  fath  o duswau  Ilaes.  Mae  y gwreiddyn  yn  hir, 
ac  yn  ymagor  i amrywiol  o ranau;  mae  y cyrs  yn  aml,  a 
changhenog ; maent  yn  feinion,  yn  ymledu  ar  hyd  y llawr, 
ac  yn  ffurfio  tusw  gwyrdd.  Mae  yn  amrywio  Ilawer  yn  ei 
olwg  yn  ol  y tir  y byddo  yn  tyfu  ynddo.  Mewn  tir  tlawd  nid 
yw  y cyrs  ond  tair  neu  bedair  modfedd  o hyd ; mae  y dail  yn 
lluosog,  byrion,  a hir-grwn  ; y blodau  yn  wynaidd,  a Ilinellau 
gleision  ynddynt.  Pan  dyfo  mewn  tir  canolig,  mae  y dail  yn 
hir-gul,  y blaen  yn  fain,  ac  o liw  gwyrdd  prydferth ; mae  y cyrs 
tua  chwech  modfedd  o hyd,  ac  mae  y blodau  yn  gyffredin  yn 
leision ; fel  hyn  y ceir  ef  fynychaf.  Pan  byddo  yn  tyfu 
mewn  tir  gwir  dda,  megys  yn  ochr  bryn,  Ile  byddo  ffynonau, 
dyfroedd,  ac  yn  mysg  glaswellt  hirion,  mae  ei  gyrs  a’i  ddail 
yn  gryfach  a sythach,  a’i  flodau  yn  gochion.  Mae  ei  rin- 
weddau  yr  un  pa  le  bynag  y byddo  yn  tyfu.  Yn  fynych,  un 
gwreiddyn  Iled  fawr  sydd  iddo ; ond  fynychaf  mae  mwy  nag 
un,  a’r  rhai  hyny  yn  wynion,  ac  o flas  anhyfryd. 

Yn  îr  mae  y gwreiddyn  oreu  ; nid  yw  yn  ei  lawn  nerth  ond 
yn  y Gwanwyn,  pan  byddo  y cyrs  yn  dechreu  tori  allan.  i 
Mae  tê  o hono  yr  amser  hwnw  yn  werthfawr  iawn  i symud  . 
effeithiau  peryglus  rhwygiad  nadredd.  Bu  o les  annhraethol  ’ 
mewn  gwahanol  barthau  o America  Ile  mae  y neidr  gynffon-  j 
drwst  (rattle-snake)  yn  blino  y trigolion.  Mae  hefyd  yn  1 
effeithiol  rhyfeddol  i buro  y gwaed  pan  byddo  yn  dew  a 
glydiog.  Mae  mwydiad  o’r  llysieuyn  hwn  yn  Ilesiol  iawn  i ; 
wella  clefyd  yr  ysgyfaint,  a pheswch  o herwydd  anwyd,  gyda  '■ 
phoeriad  o Iysnafedd  brwnt;  rhag  hyn  yfed  y claf  yn  i 
nghylch  chwarter  peint  o’r  tê.  Mae  yn  dda  iawn  hefyd  i ì 
ysgafnhau  yr  eisglwyf.  Os  bwriedir  sychu  y gwreiddiau, 
dylid  eu  codi  yn  y Gwanwyn  : gellir  eu  defnyddio  yn  bowdr. 


127 


Llysiau  y Oribau,  Llysiau  y Panwr. — Tea%U, 
FuUer^s  Thistle. 

Mae  hwn  yn  llysieuyn  lled  adnabyddus,  yn  enwedig  mewn 
cymydogaethau  Ile  y gwneir  brethynau,  gan  y defnyddir  y 
penau  gan  banwyr ; mae  yn  un  cryn  uchel,  a cheir  ef  yn 
gyffredin  yn  ymyl  ffyrdd  a Ileoedd  Ilaith  : mae  amo  benau 
mawrion  cyfielyb  i benau  y Cyngaw,  a blodau  bychain  coch- 
ion.  Mae  tua  chwech  troedfedd  o uchder  ; y gorsen  yn 
drwchus  a chref  iawn,  o liw  gwynaidd.  Tyfa  y dail  ddwy 
gyda  eu  gilydd,  gan  gylchynu  y gorsen  yn  y bôn  ; mae  y 
dail  yn  bigog  o danynt,  ar  hyd  yr  asenau.  Mae  y penau 
gymaint  ag  afal,  ac  yn  eu  dull,  rywbeth  yn  hirgul,  ac  o liw 
glaswyn.  Mae  y gwreiddiau  yn  hir. 

Y gwreiddyn  ddefnyddir  yn  feddyginiaethol : mae  tê  o 
hono  yn  rhinweddol  i gryfhau  y cylla  a chreu  awch  at  fwyd ; 
i symud  rhwystrau  o’r  afu,  a gwella  y clefyd  melyn.  Bernir 
fod  y dwfr  a saif  yn  ngheudod  y daü  yn  effeithiol  rhyfeddol 
i symud  brychni  oddiar  yr  wyneb.  Mae  yr  un  a wrteithir 
at  wasanaeth  Panwyr  a’r  un  cyffredin,  jm  debyg  i’w  gilydd 
mewn  ynjddangosiad  a rhinweddau. 

Llysiau  y O-waedling',  y Wüffrai,  Müddail.— 

Yarrow. 

Mae  hwn  yn  drigianydd  y maes  gwyllt,  ac  yn  tyfu  ar  hen 
gloddiau  sychion,  lle  y byddo  tir  gw'eddol  dda:  nue  ei 
ddail  yn  feinion  hirion,  yn  Ilawn  toriadau  mân,  yn  debyg  i 
ddail  Camri ; y gorsen  yn  gron,  o gylch  rhychwant  o hyd, 
yn  taenu  yn  fan  ganghenau  tua’r  blaen,  ac  arnynt  bwysi  o 
flodau  gwynion,  ac  weithiau  â gwawr  gochlyd  arnynt,  ac 
yn  arogli  yn  gryf  iawn.  Mae  yn  Ilysieuyn  hynod  o dda 
rhag  pob  math  o archollion  mewnol,  megys  poeri  gwaed,  yn 
cael  ei  achosi  gan  glwyfau  yn  yr  ysgyfaint,  a phan  y byddo 
gwythien  wedi  tori  yn  y rhanau  mewnol.  Mae  yn  dda 
hynod  rhag  y dolur  rhydd,  pe  byddai  wedi  myned  yn  glefyd 
y gwaed.  Hefyd,  mae  yn  feddyginiaeth  werthfawr  rhag 
clwyf  y marchogion  : gwn  am  rai  gafodd  iachad  hollol 
o r dolur  poenus  hwn,  jjan  yn  methu  codi  o’u  gwelyau,  a hyny 
wrth  yfed  ei  drwyth  yn  unig.  Yr  wyf  yn  cofio  am  rai  yn 


128 


Sir  Frycheiniog  yn  tori  y llysieuyn  hwn  pan  yn  ei  nerth,  ei 
sychu,  a’i  gadw  yn  y tai,  i’r  dyben  o wneuthur  tê  cryf  o hono 
pan  y byddent  yn  cael  eu  blino  gan  y coluddwst ; ac  yr 
oeddynt  yn  cael  esmwythder  pan  y byddai  cyffyriau  enwog 
ereill  wedi  methu.  Mae  cnoi  y dail  pan  y byddont  yn 
íraidd,  yn  esmwythau  y ddanodd.  Hefyd,  y mae  yn 
adgyfnerthu  yr  ystymog  pan  y byddo  wedi  llacâu  neu 
wanychu  oblegyd  gwynt  a llysnafedd ; cryfha’r  cefn  a’r 
arenau,  ettyl  un  math  o rediadau  ag  a fyddo  yn  gwanychu 
y cyfansoddiad,  yn  y ddau  ryw;  ac  os  bydd  gwendid  yn 
nghewynau  y bledren,  fel  nas  gaíl  ddal  y dwfr,  gwna  tê  y 
llysieuyn  hwn  lawer  o les.  Yn  allanol,  mae  ei  drwyth  yn 
dda  i olchi  y pen  ag  ef  pan  byddo  y gwallt  yn  syrthio. 
Tor^\  ch  ef  pan  yn  ei  flodau ; sychwch  ef,  dodwch  hanner 
dyrnaid  o hono  mewn  teaŷot,  a llenwch  ef  â dwfr  berwedig  ; 
yfwch  lonaid  cwpan  tê  o hono  dair  g^vaith  y dydd  : mae  yn 
llysicuyn  cryf  a rhinweddol  iawn. 

Llysiau  y Llau,  Llysiau  y VoeT.—Lice-Bane, 
Louse-  Wort. 

Llysieuyn  tlws  yw  hwn,  a dyfa  yn  naturiol  yn  yr  Eidal, 
ac  a godir  yn  fynych  mewn  gerddi  yn  y wlad  hon ; mae  tua 
dwy  droedfedd  a hanner  o uchder ; y gorsen  yn  gron, 
trwchus,  cref,  syth,  a blewog.  Mae  y dail  yn  lled  grynion, 
ond  yn  cael  eu  bylchu  yn  ddwfn  i saith  o ranau,  ac  mae 
bylchau  yn  ymylau  y rhai  hyny  ; maent  yn  fawrion,  ac  o liw 
gwyrdd  dwfn,  yn  sefyll  ar  gyrs  hirion.  Mae  y blodau  yn 
fawrion,  ac  o liw  glas  dwfn  ; tyfant  yn  duswau  ar  flaenau  y 
cyrs;  mae  yr  hadau  yn  eirwon.  , , 

Yr  hadau  ddefnyddir : os  defnyddir  eu  te  yn  fewnol,  dyhd 
bod  yn  ochelgar  rhag  ei  wneuthur  yn  rhy  gryf ; cymera  rhai 
ef  i wella  y gewynwst,  a phuro  y gwaed.  Gweithia  yn 
nerthol  i beri  cyfogi  ac  ystôl,  a giÄ'na  symud  llawer  o ddwlr 
o’r  genau.  Defnyddir  powdr  yr  hadau  i ladd  llau  yn  mhen- 
au  plant  a fyddo  wedi  eu  hesgeuluso,  tn\7  ei  daenellu  ar  hyd 
y pen. 

Llysiau  y Wl-^.—LoostHfe,  Willow  Herb. 
Ceir  y planhigyn  hwn  yn  lled  gyffredin  mewn  tiroedd 


129 


gwlybion  ac  yn  ymyl  dyfroedd  ; pe  ystyrid  ei  dlysni  a’i  werth, 
bernid  y teilynga  le  yn  ein  gerddi.  Pe  byddai  yn  cael  ei 
ddwyn  o wlad  bell,  meddylid  ei  fod  yn  un  o’r  planhigion 
tlysaf  yn  yr  holl  fyd.  Mae  tua  phedair  neu  bum  troedfedd 
o uchder ; y cyrs  yn  gryfion,  gwlanog,  syth,  a rheolaidd  yn 
eu  tyfiant.  Mae  y diail  tua  hyd  bys  dyn,  a’u  canol  yn 
lletach  na’r  bôn  na’r  blaen  : maent  yn  wlanog  neu  flewog,  ac 
o liw  melyn-wyrdd,  rywbeth  yn  debyg  i ddail  y pren  Helyg : 
y blodau  yn  fawrion,  ac  o liw  melyn  prydferth,  yn  bum  dalen 
bob  un,  ac  amrywioí  o linynau  melynion  yn  eu  canol:  tyfant 
gyda’u  gilydd  yn  mlaenau  y cangau.  Ar  eu  hol  daw  p>enau 
crynion  bychain,  yn  cynwys  hadau.  Ymlusga  y gwreiddiau 
ar  led  dan  y ddaear,  ac  a darddant  i fyny  bob  Gwanwyn. 
Nid  oes  unrhyw  arogl  ganddo,  ac  ond  ychydig  o flas.  Mae  yn 
blodeuo  o Mehefin  i Awst. 

Mae  powdr  y gwreiddyn  wedi  sychu  yn  gyffyr  rhagorol  i 
wella  y gwynion  ( whites),  a llaesder  yn  yr  ymysgaroedd  ; ac 
mae  y sudd  yn  efleithiol  iawn  i attal  y gwaed  i redeg  o’r 
genau,  y trwyn,  neu  glwyfau,  a gwella  clefyd  y gwaed,  ond 
ei  gymeryd  mewn  diod,  neu  fel  chwistrell  feddyginiaeth 
(clyster).  Mae  sudd  y llysieuyn  wedi  ei  ddryllio,  yn 
rhinweddol  iawn  i wella  clwyfau  g^wlybion,  i’w  puro  a’u  cau. 
Defnyddir  ef  yn  fynych  i wella  archollion  yn  y genau,  trwy 
ei  droi  yn  y safn  : mae  yn  beth  rhagorol  o dda  at  archollion 
ar  unrhyw  ran  o’r  corph.  Gwna  y dail  ieuainc,  ond  eu  rhoi 
wrth  archoll  newydd,  attal  y gwaed,  a’i  gwella  mewn  araser 
byr.  Ond  llosgi  darn  o’r  llysieuyn  gwna  ei  fwg  yru  ymaith 
glèr  a gwybed,  y rhai  yn  yr  hwyr  yn  enwedig  a flinant  bobl 
mewn  tiroedd  corsog. 

Llysiau  y Neidr,  Eirin  y Q\.—Do^s  Stosus,  Rag 
Wort,  Bistort  or  Snake  lVeed. 

Planhigyn  gwyllt  tlws  yw  hwn : mae  yn  tyfu  mewn 
gweirgloddiau : mewn  coedwigoedd  Ilaith  a chysgodol ; a 
chodir  ef  hefyd  mewn  gerddi,  ac  yraddengys,  pan  yn  ei 
flodau  yn  Mai  a Mehefin,  yn  amlwg  a phrydferth  iawn. 
Mac  tua  throedfedd  a hanner  neu  ddwy  droedfedd  o uchder; 
ei  ddail  yn  llydain  a thlysion,  a biodau  cochion  disglaer  yn 
tyfu  yn  duswau  trwchus  ar  flaenau  y cyrs.  Cyfyd  dail  yn 
uniongyrch  oddiar  y gwraidd,  a safant  ar  goesau  Iled  hirion; 


130 


maent  o liw  gwyrdd  hyfryd  y tu  uchaf,  rywbeth  yn  llwydach 
odditanynt.  Mae  y cyrs  yn  grynion,  yn  gryfion  a syth,  o liw 
gwyrdd,  ac  mae  arnynt  ddwy  neu  dair  o ddail  tebyg  i’r  lleill, 
ond  eu  bod  yn  llai,  ychydig  o bellder  oddiwrth  eu  gilydd. 
Mae  y blodau  yn  dywysenau  breisgion  tua  maint  bys  dyn. 
Gwreiddyn  cam  sydd  iddo,  tywyll  oddiallan,  a choch  o fewn. 

Pe  gwnelem  ystyried  a defnyddio  ein  llysiau  ein  hunain, 
byddai  arnom  lai  o angen  cyffyriau  o wledydd  tramor.  Mae 
gwreiddyn  y llysieuyn  hwn  yn  un  o’r  moddion  goreu  yn  yr 
holl  fyd  i rwymo  y bol : ni  weithia  mewn  modd  ffyrnig,  ond 
er  hyny  yn  sicr.  Yr  amser  goreu  i gasglu  y gwreiddiau  yw 
mis  Mawrth ; crogwch  amrywiol  o honynt  gyda’u  gilydd,  a 
rhoddwch  hwynt  i sychu  yn  y cysgod,  neu  dan  y lloft. 
Gwna  tê  neu  bowdr  o honynt,  mewn  modd  nerthol  iawn 
symud  effeithiau  dinystriol  gw'enwyn ; mae  ychydig  o’r 
powdr  yn  llesiol  rhyfeddol  i rai  yn  y frech  wen,  y frech 
goch,  hyd  y nod  yr  un  waethaf,  neu  unrhyw  glefyd  heintus 
arall,  trwy  weithio  yr  afiechyd  allan  o’r  corph  trwy  chwys. 
Ond  berwi  ychydig  o bowdr  y g^\’raidd  mewn  gwin,  a’i  yfed, 
gwna  attal  unrhyw  waediad  mewnol,  a chymedrioli  rhediad 
llynoedd  y corph.  Gan  ei  fod  yn  gwasgaru  gwaed  drwg 
glydiog  a fyddo  wedi  casglu  o fewn,  o herwydd  cwympiadau 
a briwiau,  dylai  pobl  y gweithfeydd  ei  gadw  yn  wastadol  yn 
eu  hymyl : mae  hefyd  yn  beth  rhagorol  iawn  at  y clefyd 
melyn. 

Mae  dwfr  distylledig  o’r  g\vreiddiau  neu  y dail,  yn  dda 
rhagorol  i olchi  y cnawd  wedi  ei  gnoi  neu  ei  rwygo  gan 
greadur  gwenwynllyd,  a chlwyfau  gwlybion  drewllyd. 
Buddiol  iawn  i rai  yn  methu  cadw  eu  dwfr,  fyddai  gw’neu- 
thur  tê  o’r  gwreiddiau,  a’i  yfed  yn  aml.  Mae  y dail,  yr 
hadau,  a’r  gwreiddiau  yn  dda  rhagorol  i wneuthur  tê  i 
iachau  archollion  mewnol;  ac  ond  taeneUu  ychydig  o 
bowdr  y gwreiddiau  ar  archoll  mewn  gwythien,  gwna  hyny 
attal  rhediad  y gwaed  yn  fuan.  Mae  y dwfr  distylledig  a 
nodwyd  uchod,  yn  werthfawr  iawn  i olchi  hen  archollion 
pwdr  ac  ysol  yn  y trwyn,  neu  ryw  ran  arall  o’r  corph,  a budd- 
iol  fyddai  taenellu  powdr  y gwreiddiau  wedi  hyny  ar  y lle 
dolurus.  Mae  trwyth  y dail  a’r  hadau  yn  rhinweddol  i galedu 
cig  y dannedd  a symud  gwres  a phoethder  anghymedrol  o’r 
ên  neu  y gêg:  mae  hwn  yn  blanhigyn  gw’erthfawr  neillduol. 


Llysiau  3^”  Oen,  Tafod  yr  Oen. — Lamb's  Tongue. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  drigianydd  yr  ardd  ; wedi  y planer 
ef  unwaith,  nid  hawdd  y ceir  ei  wared.  Mae  yn  tarddu  yn 
gynar  yn  y Gwanwyn,  ac  y mae  hen  wragedd  yn  ei  dori  yn 
llysiau  cawl : mae  ei  ddail  yn  dehyg  i ddail  Tafol,  ond  cu 
bod  yn  llai  o faint.  Mae  yn  llysieuyn  iachus  iawn  ; yn  agor 
rhw^strau  yn  yr  holl  ranau  mewnol,  yn  cynhyrfu  y dwfr  i 
redeg,  ac  yn  dda  hynod  rhag  poen  yn  y cefn  a’r  Iwynau,  yn 
icael  ei  achosigan  y graian  a’r  gareg;  yn  rhyddhau  llysnafedd 
tew,  gwydn  o’r  cylla  a’r  ymysgaroedd,  ac  yn  ei  garthu  o’r 
tcorph;  yr  un  modd  fe  weithia  ymaith  bob  math  o geri 
;afiach,  a fyddo  yn  glynu  mewn  unrhyw  ran  o gamlas  y 
: maeth  : mae  yn  awchu  y cylla,  yn  agor  rhwystrau  yn  yr  afu 
. a’r  ddueg,  ac  yn  ymlid  pob  hylif  drwg  o’r  pen ; yn  iachau 
y {K)enau  mwyaf  cyndyn  ynddo,  trwy  attal  a sychu  pob  hylif 
tdrwg  sydd  yn  dyrchafu  i fyny,  ac  yn  achosi  yr  anhwylderau. 
:Mae  yn  tueddu  yn  fawr  i gryfhau  ac  adferu  holl  natur  {)an 
iyn  mron  treulio  allan  gan  gystudd  neu  lafur.  Nis  gellir  cael 
illawer  o lysiau  sydd  yn  well  nag  ef,  nac  ychwaith  yn  fwy 
idiniwcd. 

LlyBÌau  y Perflgydd,  Dail  y Fendigaid,  Dail  y 
Twrch. — Tuisan,  Tufian,  or  Park  Leaves. 

!Li.ysiEUYN  tlws  a rhinweddol  iawn  yw  hwn.  Mae  yn  tyfu 
\yn  ein  coedwigoedd,  ac  yn  ymyl  cloddiau  mewn  llawer  o 
: fanau  ; ond  mewn  gerddi  y gwelir  ef  fynychaf.  Mae  ei  gyTS 
’weithiau  yn  dair  troedfedd  o uchder,  ac  yn  tori  allan  yn 
'jganghenau,  ac  ymddynt  amrywiol  o gjrmalau,  ac  ar  bob 
•x:ymal  saif  dwy  ddalen  fawr,  o liw  gwyTdd  tywyll  ar  y tu 
uchaf,  ac  yn  felyn-wyrdd  odditanynt,  ac  yn  troi  yn  gochaidd 
i'tua’r  Hydref,  ac  yn  arogli  yn  hyfryd ; o ba  herw^dd  y mae 
llawer  o ddynion  yn  eu  tori,  ac  yn  eu  rhoddi  mewn  Ilyfrau,  i 
‘beri  iddynt  arogli  yn  hyfryd.  Ar  flaen  y cyrs  saif  blodau 
Tnelynion  cryn  fawrion,  a phenau  yn  cynw)’s  hadau,  y rhai 
^ydynt  o liw  gw’yrdd  ar  y cyntaf,  ac  yna  yn  troi  yn  gochlyd, 
aac  yn  myned  ychydig  yn  dduach  cyn  yr  addfedant.  Mae 
■sudd  yr  hadau  rywlaeth  yn  ystoraidd  (restnous ),  o flas  lled 
'sur : ac  mae  blas  y dail  a’r  blodau  yn  gyffelyb.  Mae  y 
egwreiddiau  yn  llwydion,  yn  fawrion,  celyd,  a choediog ; ac 


132 


yn  ymledu  o amgylch.  Math  o rawn  yw  y ffrwythau,  duon 
pan  yn  addfed,  ac  yn  cynwys  llawer  o hadau  bychain. 
Ymddengys  yr  holl  blanhigyn  yn  yr  Hydref  yn  gochlyd  fel 
gwaed  : mae  ei  olwg  yn  hynod  a phrydferth  iawn. 

Mae  y dail  yn  rhyfeddol  o dda  i wella  clwyfau  newyddion; 
nid  oes  braidd  ddim  yn  gyffelyb  iddynt.  Y rhai  ieuainc 
tyner  ar  flaen  y cyrs  yw  y rhai  goreu  : maent  i’w  rhwymo 
wrth  yr  archoll.  Attaliant  y gwaed  i redeg,  ac  effeithiant 
welliant  buan.  Mae  llawer  o blanhigion  yn  rhinweddol  at 
hyn,  ond  y mae  hwn  yn  nodedig,  ond  ei  ddryllio  yn  îr  a 
gwneuthur  plastyr  o hono,  neu  ei  bowdr  pan  wedi  sychu. 
Ystyrid  y lîysieuyn  hwn  gynt  yn  un  o’r  llysiau  goreu  i wella 
clwyfau  mewnol  neu  allanol,  ac  felly  defnyddid  ef  yn 
wastadol  i wneuthur  diodydd  meddyginiaethol,  ac  enaint  at 
archollion.  Mae  yn  oer  ac  yn  sych,  ac  felly  yn  dattod, 
chwalu,  ac  arllwys  geri  o’r  cylla  a’r  coluddion  : mae  yn 
feddyginiaeth  enwog  rhag  y clefyd  drwg : gweithia  y 
gwenwyn  o’r  gwaed,  a iacha  y clwyfau.  Mae  hefyd  yn  dda 
i’r  gymalwst  a’r  glunwst ; ac  ond  ei  roddi  gyda  llysiau  ereill 
o’r  un  natur,  i wneuthur  eli  at  iachau  clwyfau  o bob  math,  a 
llosgiadau  gan  dân  a dwfr. 

Madwysg. — Columbine. 

Blodeuyn  yw  hwn  a godir  yn  ngerddi  y wlad  hon.  Gan  ei 
fod  yn  lled  adnabyddus  ni  raid  ei  ddarlunio.  Mae  yn 
llysieuyn  lled  beryglus  : bu  yn  cael  ei  ddefnyddio  yn  feddyg- 
iniaethol — ond  gwell  i’r  anghyfarwydd  beidio  ymyraeth  ag  ef. 

Maenhad  Meddygawl. — Common  Gromwdl. 

Llysieuyn  gw'yllt,  heb  fawr  prydferthwch  ynddo,  ond  i’r  hwn 
y mae  hadau  dysglaer  gwerthfawr.  Tyfa  y llysieuyn  hwn  i 
tua  llathen  o uchder.  Mae  y cyrs  yn  grynion,  trwchus, 
cedyrn,  sythion,  a changhenog ; y dail  yn  hir-gul,  geirwon  a 
blewog,  o liw  gwyrdd  tywyll;  blodau  bychain  gwynion. 
Wedi  i’r  blodau  syrthio,  ymddengp  yr  hadau  megys  ceryg 
bychain  dysglaer.  Yr  hadau  yn  unig  a ddefnyddir.  Maent 
yn  g\veithio  yn  nerthol  trwy  y dwfr,  ac  felly  yn  llesiol  iawn 
i wella  y graian,  a symud  pob  rhwystrau : yn  bowdr  maent 
oreu,  gyda  chryn  lawer  o Barley  Waíer. 


133 

MafoiL — Raspberry. 

Mwy  addas  yw  galw  hwn  yn  bren  na  llysieuyn ; oblegyd 
niae  ei  gorsen  yn  goedaidd,  ac  yn  dal  y rhew  am  flynyddau 
heb  wywo.  Mae  i’w  gael  ar  ochrau  hen  gloddiau,  yn 
g>ffredin,  yn  mhob  man.  Mae  ei  baladr  yn  grwn,  yn  llawn 
pigau ; ei  flodau  yn  wynion,  a’i  ffrw'ythau  yn  gochion,  pan 
yn  addfed.  Nid  yw  yr  holl  blanhigyn  ond  o ddwy  i dair 
troedfedd  o hyd.  Os  nad  ydych  yn  ei  adnabod  wrth  hyn, 
gofynwch  i’r  plant  bach,  a hwy  a’ch  dysgant.  Ffrwyth  y 
planhigyn,  yn  benaf,  sydd  yn  feddyginiaethol,  pa  un  sydd 
;yn  iachus  i’r  cylla  yn  g>’stal  a lx>d  yn  hyfryd  i’r  archwaeth. 
Mae  yn  awchu  y cyll  at  fwyd,  ac  yn  ei  nerthu  i’w  falurio  ; 

; yn  sirioli  y galon,  ac  yn  dofi  syched.  Hefyd,  y mae  yn  dda 
1 hynod  i’w  fwyta  ar  dywydd  brwd,  i oeri  y gwaed  a Ileihau 
■ curiadau  y galon.  Os  mynwch,  gellwch  wneud  gwin  medd- 
;yginiaethoI  hyfryd  o’r  Mafon,  yr  hwn  a geidw  am  flyn- 
!yddau,  trwy  w.?sgu  y sudd  o honynt,  a chymysgu  tri  chwarter 
ipwys  o siwgr  am  ben  chwart  o’r  sudd,  a’i  roi  mewn  Ile  oer,  i 
;arosa  gloywi ; a phan  byddow'edi  gloywi,  yn  berffaith,  rhoi 
!y  gloywon  hyn  mewn  costrelau,  a’u  corcio  yn  dda,  a’u  rhoi  i 
igadw  mewn  Ile  oer.  Mae  yr  holl  blanhigyn  yn  ddiniwed. 

Marchalan,  OlafrUys  Mawr,  Llwyglas. — 

Rlecampane. 

’Maf,  y Ilysiau  hyn  yn  drigianyddion  y maes,  yn  hoffi  daear 
'fras,  yn  ymyl  cl<xidiau  a chwterydd,  fynychaf  mewn  tir 
‘cysgc^ol,  ond  cedwir  hwynt  mewn  gerddi  oblegyd  eu  def- 
j nyddioldeb.  Dail  mawrion,  blaenfeinion ; wrth  gy’dio 
Nynddynt  maent  i w’  teiinlo  yn  feddal  a blewog ; yn  llwyd-w’yn 
eu  Iliw,  yn  enwedig  <xiditanynt;  mae  y gorsen  yn  gref,  ac  yn 
'flew’og,  fel  y dail,  yn  droedfedd  neu  chwaneg  o hyd,  fel  y ho 
y y byddont  yn  tyfu  ; yn  taenu  yn  fân  ganghenau,  yn  • 
ddu  oddifaes,  ac  yn  wyn  oddifewn,  ei  archwaeth  yn  chwerw, 
a i arogl  yn  beraidd.  Gwraidd  y llysieuyn  hwn  yn  benaf  a 
ddefnyddir  fel  meddyginiaeth.  Mae  o ran  ei  ansawdd  yn 
bCHîth,  ac  yn  feddyginiaeth  anmhrisiadw’y  yn  holl  an- 
wjlcierau  y cylla  a’r  ddwyfron,  pan  y byddo  gwrynt  yn 
llenwi  y cylH  ar  ol  bwyta,  bytheiriadu,  dylifo  gên,  a 
'selni ; brathiadau  yn  yr  ochrau ; a phoen  arosol  yn 


*34 


yr  ochr  aswy,  dan  yr  aseneu  byrion,  o herwydd  bod  y 
ddueg  yn  chwyddo.  Yr  un  modd  y mae  yn  dda  hynod  rhag 
cyfyngder  yn  y ddwyfron,  diffyg  anadl,  peswch,  a gwichian 
yn  y pibau  gwynt.  Mae  yn  feddyginiaeth  werthfawr  rhag 
poen  y cefn,  y Iwynau,  a’r  arffed,  pan  y byddo  yn  cael  ei 
achosi  gan  y gareg  a’r  graian : glanha  holl  lestri  y dwfr,  y 
cefndedyn,  yr  arenau,  a’r  chwysigen  ; a iacha  yr  archollion  a 
fyddo  ynddynt,  wedi  cael  eu  briwio  gan  y gareg ; yr  un 
modd  hefyd  iacha  bangau  y famwst,  ynghyd  â holl  anhwyl- 
derau  y rhyw  fenywaidd.  Hefyd,  niae  yn  lladd  gwenwyn  o 
bob  math ; os  bydd  dyn  wedi  cael  ei  frathu  gan  neidr  neu 
ryw  greadur  gwenwynig  arall,  byddai  y llysieuyn  hwn  yn  dda, 
gyda  llysiau  ereill,  i wneyd  meddyg-Iyn  i’r  claf,  i gadw  y 
gwenwyn  o’r  galon ; yr  un  modd  byddai  yn  dda  hynod  rhag 
pob  math  o glefydau  cydiadol,  megys  y dwymyn  boeth,  y 
frech  wen,  y cholera  morbus,  neu  y pla.  Mae  yn  puro  pob 
math  o hylifau  drwg  o’r  pen,  yn  cryfhau  y Ilygaid,  a chlirio 
yr  olwg.  Mae  yn  Iladd  Ilyngyr  o bob  math  ac  yn  mhob 
mân  yn  nghorph  dyn,  ac  yn  ysgaru  y Ilysnafedd  sydd  yn  eu 
magu. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  feddyginiaeth  rymus  i’r  gorch- 
fanau  a’r  dannedd,  yn  iachau  y llŵg,  ac  yn  sicrhau  y dannedd 
pan  yn  rhyddion.  Nid  oes  eisiau  er  meddyginiaethu  y gums 
a’r  dannedd,  ond  gwneyd  trwyth  cryf  o’r  gwraidd,  a golchi  y 
genau  yn  dda  yn  y boreu  ag  ef,  ac  eilwaith  yn  y prydnawn  ; 
ond  os  dygwydd  i ddarlwnc  fyned  i lawr  i r gwddf,  peidiwch 
a gofidio  dim,  fe  wna  i chw'i  ddaioni  yno.  Mae  yn  g^vella  y 
cwlwm  gw^thi,  yn  y rhanau  allanol  neu  fewnol ; a’r  dir- 
dyniadau  o bob  math.  Esmwytha  y gymalwst,  y glunwst,  a 
holl  boenau  y cymalau.  Hefyd,  os  bydd  gwythien  wedi 
agor  yn  yr  ysgyfaint,  a’r  dyoddefydd  yn  poeri  gwaed,  gwna  y 
gwraidd  hwn  yn  nghyd  â gwraidd  Comffrei,  ei  feddyginiaethu: 
gwna  ddaioni  i unrhyw  archollion  mewnol,  mewn  rhyw  ran 
arall  o’r  corph;  yr  un  wedd,  fe  iacha  holl  anhwylderau  y 
croen ; megys  y darddwden,  yr  eryrod,  y crafu,  a’r  crach  yn 
mhenau  plant;  gwna  yr  eli  hwn  iachau  pob  math  o hen 
glwyfau  drewedig,  a’r  cancer  ei  hun.  Nid  oes  llawer  iachach 
llysieuyn  na  hwn  yn  tyfu.  Nid  wyf  yn  gwybod  am  un 
amgylchiad  ar  ddyn  ag  y gall  wneyd  drwg  iddo ; ond  gall 
wneuthur  daioni  mewn  ugeiniau  os  nad  cannoedd  o amgylch- 


»35 


iadau.  Gellwch  fod  mor  eofn  ag  y mynoch  amo;  ond 
cofiwch  mai  y gwraidd  yn  unig  sydd  rinweddol,  a bod  hwn 
i’w  dynu  yn  ddiweddar  yn  yr  Hydref,  neu  yn  gynar  yn  y 
Gwanwyn,  a’i  gadw  yn  sych  at  eich  gwasanaeth. 

Yr  un  modd  mae  hwn  yn  hynod  o dda  i anifeiliaid,  yn 
fewnol  ac  yn  allanol ; os  bydd  peswch  ar  anifail  wedi  cael 
anwj’d  trwm,  ac  arwydd  ysgyfiniad  arno,  nid  oes  dim  yn 
well  na  thrwj’th  cryf  o’r  llysieuyn  hwm.  Os  bydd  y ceffyl 
a’i  wynt  yn  ddrwg,  a chyfyngder  a gwichian  yn  ei  wddf,  gwna 
fawr  ddaioni  iddo.  Pan  y byddo  Ilwgr  ar  gefn  ceffyl,  nid  oes 
llawer  o bethau  yn  well  na  phlastyr  o’r  gwraidd  hwn.  Dylai 
pob  dyn,  yn  enwedig  pob  perchen  anifeiliaid,  gadw 
cyflawnder  o hono  yn  ei  ardd. 


Marchred^m  y Derw.— of  Tree,  Polyfody. 

PLANHIGYN  bychan  o rywogaeth  y Rhedyn  : mae  o hanner 
troedfedd  i droedfedd  o hyd ; nid  >w  ond  un  ddalen. 
Cyfyd  amrywiol  o’r  rhai  hyn,  yn  gyffredin,  oddiar  yr  un 
pvreiddyn;  ond  mae  pob  un  yn  blanhigyn  gwahanol  ar  ei 
ben  ei  hun.  Mae  y gorsen  yn  noeth  dros  tua  phum  modfedd; 
oddiyno  i r blaen  saif  ar  bob  tu  res  o fath  o ddail  bychain 
hir-gul,  ac  un  anghynifer  ar  y blaen.  Mae  y phnhigyn  oll  o 
gwyrdd  goleu;  ond  mae  cefnau  y dail  bychain,  tua’r 
H>dref,  yn  cael  eu  haddurno  â rhifedi  mawr  o fanau 
Ilwydion,  y rhai  ynt  yr  hadau : y fath  yw  hadau  pob  math  o 
Rtalyn.  hlae  y gwreiddyn  yn  hir,  main,  yn  ymlusgo  trwy  v 
mwswn  ar  hen  fonau  coed.  Defnyddir  y gwreiddyn  • vn  îr 
y niae  oreu  : mae  yn  garthiedydd  diogel  ac  esmw4th  ar 
unrhyw  achlysur.  Gwneler  tê  o hono,  ac  efe  a weithia  yn 
w^tad  trwy  gynhyrfu  y dwfr.  Mae  yn  dda  at  iachau  y 
dyfrglwyf ; ac  mae  yn  blanhigyn  gwerthfawr 
iw  ddefnvddio  i wneuthur  diod  i wella  y Ilŵg:  gan  ei  fod 
yn  wastadol  yn  wyrdd  gellir  ei  gasglu  at  wasanaeth  unrhyw 
d>mior  o r flwyddyn.  Dywedir  yn  fynych  mai  yr  un  sydd  yn 
hen  fonau  dem  yw  y goreu  ; ond  mae  i’r  rhai  sydd 
yn  tyfu  ar  fonau  coed  ereill  yr  un  rhinwedd,  a meddylir, 
mewn  gwirionedd,  imi  yr  un  sydd  yn  tyfu  ar  y ddaear,  ac 
ddim  ar  fon  unrhyw  bren,  yw  y goreu  oU 

Mae  yn  rhinweddol  î dyneru  y ddueg  pan  wedi  caledu,  i 


136 


esniwytho  poen  yn  yr  ochrau  a’r  coluddwst ; i sychu  a symud 
ymaith  lynoedd  gerîaidd,  ac  felly  yn  llesiol  iawn  i rai  yn  cael 
eu  blino  gan  y wrach.  Mae  dram  neu  ddwy  o bowdr  y 
gwraidd,  ond  ei  gymeryd  mewn  dwfr  wedi  ei  felusu  â mêl, 
yn  gweithio  yn  araf  i ateb  yr  un  dybenion  : gwna  les  mawr 
hefyd  i rwyddhau  yr  anadl,  a gwella  gwichian  yn  y gwddf,  a 
phuro  yr  ysgyfaint.  Mae  y gwreiddiau  îrion,  wedi  eu  dryllio 
yn  fàn,  neu  bowdr  y gwreiddiau  wedi  eu  sychu,  a’i  gymysgu 
â mêl,  a’i  wneuthur  yn  blastyr,  yn  beth  rhagorol  iawn  i’w  roi 
wrth  aelod  fyddo  wedi  symud  o’i  lle ; ac,  ond  ei  osod  wrth 
y trwyn,  gw’na  wella  y clefyd  a elwir  y Polypus,  sef  darn  o 
gnawd  yn  tyfu  ynddo,  yr  hwn,  mewn  amser,  a attalia  yr 
anadl  trwy  y ffroenau. 

Marchysgall  y Gerddi,  Marchysgall  Dof. — 

Artichohes. 

Bernir  fod  gwreiddiau  y planhigyn  hwn,  nid  yn  unig  yn 
llesiol  yn  ymborth,  ond  hefyd  yn  feddyginiaeth  ragorol. 
Mae  y planhigyn  ei  hun  o rywogaeth  yr  Ysgall.  Mae  y dail 
yn  fawrion,  ac  yn  ymranu  i amrywiol  ranau ; ac  maent  yn 
bigog  yn  gyffredin.  Mae  y gorsen  yn  gref  a rhychiog,  a 
phen  crwn  arni ; mae  y blodau  a’r  hadau  yn  gyffelyb  i eiddo 
Ysgall.  Ond  gan  eu  bod  mor  gyffredin  ni  raid  manylu  wrth 
eu  desgrifìo. 

Ond  casglu  y gwreiddiau,  eu  cymeryd  yn  îr,  eu  tori  yn 
dafellau,  a’u  berwi  mewn  dwfr,  chwech  wns  gyferbyn  a 
chwart  o ddwfr,  ceir  trwyth  nodedig ; yr  hwn,  ond  yfed 
ychydig  o hono,  a weithia  yn  nerthol  trwy  y dwfr ; dywedir 
ei  fod  hefyd  wedi  gwella  y clefyd  melyn. 

Meddlys,  Erwant,  Chwys  Arthur. — Meadow  Sweet. 

Planhigyn  gwyllt  yw  hwn,  yn  tyfu  yn  ymyl  afonydd  : mae 
iddo  ddail  rhanedig,  a thywysenau  prydferth  o flodau 
gwynion.  Mae  tua  phedair  troedfedd  o uchder ; ei  gyrs  yn 
grynion,  rhychiog,  cedyrn,  a sythion.  o liw  gwyrdd  goleu, 
rhudd-goch,  weithiau.  Gwneir  y dail  i fyny  o dri  phâr  o rai 
llai,  a dalen  unigol  yn  y blaen.  Maent  yn  wyrddion  o’r  tu 
allan,  ac  yn  llwydion  odditanynt,  a geirwon  i’r  teimlad. 
Blodau  gwynion  bychain  sydd  iddo,  yn  sefyll  mor  agos  i’w 
gilydd  íel  yr  ymddengys  yr  holl  swp  fel  un  blodeuyn  mawr. 


Smfrage 


YfUoyt  looitsìnff 


,S*  Jfthns  hirt 


rnruit  MaJJnu 


Rest  Arrow 


i 


*37 


Dywedir  fod  trwyth  o wreiddiau  y llysieuyn  hwn  yn 
rliinweddol  iawn  i esmwytho  twymynon,  ond  rhoddi  ychydig 
o win  gwyn  ynddo,  a’i  gymeryd  yn  ddognau  o un  neu  ddau 
lonaid  llwy  bwrdd.  Mae  trwyth  o’r  blodau  yn  rhagorol  i 
wella  clefydau  y croen ; gellid  yfed  y tê  hwn  fel  diod 
gyflfredin.  Pe  gwnelai  pobl  a flinir  gan  y manwynion  neu 
glefyd  y brenin,  olchi  eu  cyrph  yn  fynych,  a’u  rhwbio  yn  dda 
nes  y cytihesont,  yfed  yn  helaeth  o’r  trwyth  a nodwyd,  yn 
ystod  y dydd,  a bod  yn  gymedrol  mewn  bwyta  ac  yfed, 
gallent  fo<i  yn  hyderus  y caent  wellhad  graddol  a Ilwyr, 
oddieithr  fod  y clefyd  yn  hen  a chyndyn  iawn. 

Meddygyn,  Orinllya,  Llyaiau  y Drindod, 
Feddyges,  Oraith  Unnos,— Fŵ/í/. 

Mak  yr  un  gwyllt  a dôf  yn  Iled  adnabyddus.  Planhigyn 
bychan  isel  ydyw,  yn  ymlusgo  ar  hyd  y Ilawr  mewn  coedydd 
a pherthi ; y gorsen  yn  gron  a gwerdd  ; nid  yw  yn  codi 
fawr  i fyny,  ond  yn  ymlusgo  ar  hyd  y ddaear,  gan  gymeryd 
gwraidd  o bob  cymal.  Cyfyd  dail  ar  hyd  y gorsen  o’r 
gwahanol  gymalau  ; mae  y dail  yn  Iled  fawrion,  yn  sefyll  ar 
gyrs  bychain  : o ran  eu  ffurf,  maent  yn  debyg  i galon,  yr 
ymylau  yn  fylchog,  o liw  gwyrdd  tywyll.  Mae  y blodau  yn 
fychain,  yn  sefyll  ar  gyrs  bychain,  y rhai  a godant  yn  mysg 
y dail,  ac  ynt  yn  cael  eu  gorchuddio  braidd  ganddynt. 
Blodeuant  hyd  (jürphcnaf;  ond  yn  mis  Mawrth  raaent  oren. 

Y blodau  a ddefnyddir  yn  benaf : rhodder  dwfr  berwedig 
arnynt  ddigun  i’w  cuddio,  a gadawer  ef  i sefyll  dros  nos  ; 
dranoeth  hidler  ef  yn  ofalus,  rhodder  siwgr  ynddo,  dau 
bwys  gyferbyn  â phob  peint,  rhodder  y cwbl  i ledferwi  uwch 
tân,  a cheir  cyflaith  ( syrup)  gwerthfawr,  yr  hwn  a weithia  fel 
carthiedydd  esmwyth  a diberygl  i blant. 

Mae  gwahanol  fathau  o’r  planhigyn  hwn,  yn  rhinweddol  i 
oen  unrhyw  boethder  yn  y corph  yn  fewnol  neu  yn  allanol, 
megys  poethder  yn  y Ilygaid,  &c,  cornwydon  a chwydd 
gwresog.  Gelhr  gwneuthur  tê  o’r  dail  a’r  blodau  a’i  yfed ; 
neu  wneuthur  plastyr  o honynt,  a’i  roi  wrth  y Ile  dolurus. 
Mae  ychyd.g  o bowdr  y blodau  neu  y dail,  yn  rhinweddol 
neillduol  i garthu  ymaith  Iynoedd  gerîaidd  a dofi  gwres. 
Mae  te  neu  bowdr  y blodau  neu  y dail  yn  llesiol  i iachau  yr 

N 


138 


eisglw^f  (pleurisy),  a holl  glefydau  yr  afu  a’r  ysgyfaint, 
crygni,  y clefyd  melyn,  y wrach,  neu  gryd  poeth ; i esmwytho 
poen  yn  y cefn,  i symud  graian  o’r  arenau  a’r  bledren.  Mae 
y dail  pan  yn  leision,  yn  werthfawr  i’w  rhoi  gyda  dail  priodol 
ereill  i wneuthur  plastyr  i ostwng  fflamegau,  a chwydd 
poeth  ar  wahanol  ranau  y corph. 

Mefus. — Strawberries, 

Mae  y ffrwythau  hyfryd  hyn  i’w  cael  mor  gyffredin  mewn 
gerddi,  &c.,  fel  nad  oes  achos  eu  desgrifio.  Bernir  bod  y 
ffrwythau  hyn  cyn  yr  addfedont  yn  oer  a sych,  ond  wedi 
hyny  yn  oer  a llaith.  Maent  yn  rhinweddol  neillduol  i oeri 
yr  afu,  y gwaed,  y ddueg,  a’r  cylla,  ac  i godi  yr  ysbrydoedd  ; 
ond  ni  ddylid  bwyta  Ilawer  o honynt  ar  y tro,  gan  eu  bod 
yn  braenu  yn  fuan  yn  y cylla. 

Mae  tê  y dail  yn  Ilesiol  i olchi  genau  a gwddf  dolurus  ; i 
oeri  yr  arenau  a’r  bledren,  a chynhyrfu  y dwfr.  Mae  sudd 
y grawn  yn  effeithiol  neillduol  i gymedroli  curiad  y galon,  a 
gwella  y clefyd  melyn ; glanhau  a gwella  hen  archollion 
drewllyd.  Da  fyddai  defnyddio  trwyth  y planhigyn  at 
glwyfau  i’r  un  perwyl,  ac  i oeri  gwres  yn  y llygaid,  a gwella 
crach  ar  hyd  yr  wyneb  a’r  dwylaw. 

MeiUionen  y Oeirw,  Mel  y Qeìrvì—Melilot. 

Llysieuyn  gwyllt  cyffredin  yw  hwn,  ag  iddo  dair  dalen 
werdd  ar  bob  cymal,  a thywysenau  o flodau  melynion  yn 
wasgaredig  ar  hyd-ddo.  Mae  tua  throedfedd  a hanner  o 
uchder ; y gorsen  yn  wan,  gwerdd,  a rhychiog ; y dail  yn 
hir-gul,  a’u  hymylau  yn  fylchog.  Blodau  melynion  bychain 
sydd  iddo,  y rhai  a ganlynir  gan  godenau  bychain  : mae  ei 
ddail  yn  fwyd  i lawer  o drychfilod.  Gwna  y planhigyn  hwn 
yn  îr  sugaethan  gwerthfawr  i’w  osod  wrth  chwydd.  Gwneir 
sug-drwyth  rhagorol  o’r  blodau,  ond  rhoddi  ychydig  o 
ddiferynau  o Camphorated  Spirit  ynddo,  i olchi  Ilygaid 
dolurus. 


Meiwyn. — Thom  Apple. 

Perthyna  y Ilysieuyn  hwn  i hinsawdd  cynhesach  nag  eiddo 


U9 


ein  gwlad  ni ; ond  codir  ef  yn  aml  mewn  gerddi  yn  y wlad 
hon.  Mae  yn  nghylch  tair  troedfedd  o uchder ; y cyrs  yi> 
grynion,  tewion,  ac  yn  ymranu  yn  ganghenau.  Mae  y daii 
yn  fawrion  iawn,  hir-grwn,  llydain,  ac  o liw  gwyrdd  dysglaer, 
yn  rhanedig  yn  eu  hymylau.  Mae  y dail  yn  brydferth 
neillduol,  ond  raae  eu  harogl  yn  anhyfryd  iawn.  Mae  y 
ffrwythau  gymaint  a chnau  Flrengig.  Dywedir  fod  iddo  ei 
rinweddau  meddygol ; nid  yw  yn  ddiberygl  i’r  anghyfarwydd 
ei  ddefnyddio. 

Melyn  yr  Eithin,  Tresgl  y Moch.  — Tormentil  or  Set 

Foil. 

Planhiovn  gwyllt  cyffredin,  tlws,  a rhinweddol  iawn  yw 
hwn.  Mae  y cyrs  yn  llwydion,  tuag  wyth  modfedd  o uchder, 
ond  yn  rhy  weiniori  i sefyll  yn  syth.  Mae  tua  saith  o ddail 
yn  sefyll  gyda’u  gilydd  ar  bob  cymal ; maent  yn  gulion, 
hirion,  a blaenfain,  eu  hymylau  yn  fylchog,  o liw  gwyrdd 
tywyll.  Mae  y bkxlau  yn  fychain,  o liw  melyn  dysglaer  a 
phrydferth  rhyfeddol.  Tyfant  ar  gyrs  meinion ; maent  yn 
eu  ffurf  yn  debyg  i flodau  Jdun  l'roed  y Fran,  ond  eu  Ix>d 
yn  dlysach,  a Ilai  o lawer.  Mae  y gwreiddiau  yn  fawrion, 
tewion,  a cheimion ; yn  Ilwyd  oddiallan,  cochlyd  o fewn,  ac 
o flas  surllyd. 

Y gwreiddiau  ddefnyddir,  ac  yn  sych  y maent  oreu  ; 
gellir  gwneuthur  tê  o honynt,  neu  eu  cymeryd  yn  Injwdr. 
Mae  y powdr  yn  rhinweddol  neillduol  i attal  rhcdiad  y 
gwaed  yn  nghlwyf  y marchogion,  ac  mewn  ystolau.  Ond 
rhoi  dwy  wns  o’r  gwreiddiau  mewn  chwart  o drwyth  Banadl, 
gwna  chwanegu  llawer  at  ei  rinwedd  ; raae  tè  y gwreiddyn 
yn  ^surol  a rhwymol,  a gweithia  ychydig  trwy  chwys.  Mae 
y tè  hwn  yn  fuddiol  mewn  twymynon,  pan  y byddo  yr 
ymysgaroŵid  yn  rhydd  : gwna  rwymo  ychydig,  yn  gystal 
a lachau  y dwymyn. 


Melynion  y Waen.— .1/arr/ì  Marigold. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  tyfu  mewn  gweunydd  gwlybion,  ac 
yn  ymyl  cwterydd  Ile  y byddo  dwfr  : yn  tyfu  ac  yn  blodeuo 
yn  gynar  yn  y Gwanwyn  cyn  y byddo  dira  arall  yn  tyfu. 


140 


Mae  eu  dail  yn  dri  onglog  fel  calon,  yn  Iled  fawr,  yn  wyrdd 
eu  lliw,  yn  tyfu  yn  Ilwyni  canghenog;  ei  flodau  o liw  melyn 
hardd,  yn  debyg  eu  dull  a’u  IIiw  i flodau  Crafangc  y Frân, 
ond  yn  fwy  o faint ; gellir  ei  adnabod  o bell  yn  y Gwanwyn, 
oblegyd  ei  liw  melyn  hyfryd,  pa  un  a lona  y Ilygad  a’r 
teimlad,  fel  arwyddion  o ddynesiad  yr  Haf  a’i  fwynderau. 

Nid  oes  rhyw  lawer  o rinweddau  meddygol  yn  y Ilysieuyn 
hwn  ; fe  allai  fod  ei  harddwch  yn  fwy  na’i  rinweddau,  ond 
dichon  y gwnelai  beth  daioni,  ar  rai  amgylchiadau.  Mae  tê 
o hono  yn  dda  rhag  y Ilewygon.  Hefyd,  byddai  y blodau 
yn  wasanaethgar  i wragedd  i liwio  yn  felyn. 

Meryw.— Tree. 

Manwydd  yw  y rhai  hyn  a welir  yn  aml  ar  rosydd.  Nid 
ynt  yn  tyfu  yn  uchel  yn  y wlad  hon  ; ond  maent  mewn 
gwledydd  ereill  yn  tyfu  yn  goed  Iled  fawrion.  Mae  y rhisgl 
o liw  llwyd-goch  ; y cangau  yn  wydn  ; y dail  yn  hir-gul,  a 
phigog  yn  eu  blaenau.  Blodau  melynion  bychain  sydd 
iddynt.  Mae  y grawn  yn  Iled  fawrion,  ac  yn  dywyll  eu  Iliw 
pan  yn  addfed ; eu  harogl  yn  gryf,  ond  ddim  yn  anhyfryd  ; 
y blas  i ryw  raddau  yn  felus,  ond  ystora.idd  ('resŵous J.  Nid 
yw  y grawn  yn  addfedu  y flwyddyn  gyntaf,  ond  parhant  yn 
leision  dros  ddau  Haf  ac  un  Gauaf,  cyn  yr  addfedont ; ac 
felly,  wedi  iddynt  ymddangos,  ceir  grawn  gleision  arnynt  yn 
wastadol : addfedant  tuag  amser  cwympiad  y dail. 

Mae  y rhai  hyn  yn  nodedig  am  eu  rhinweddau  meddygol: 
mae  y grawn  yn  Iled  wresog  a sych ; mor  nerthol  i wrth- 
wynebu  gwenwyn,  a chlefydau  cydiadol,  ag  unrhyw  gyffyr 
sydd  i’w  gael ; maent  yn  rymus  iawn  i gynhyrfu  y dwfr,  ac 
yn  feddyginiaeth  ragorol  i’r  dyfrglwyf.  Tueddant  i gryfhau 
y cylla,  gwasgaru  gwynt  o unrhyw  ran  o’r  corph,  a dofi 
pangau  y coluddwst.  Tuag  at  hyn  gellir  bwyta  chwech  neu 
ddeg  o’r  grawn  addfed  yn  y boreu.  Gwnant  hefyd  rwydd- 
hau  yr  anadl,  esmwytho  poen  yn  y bol,  y cwlwm  gwythi,  a’r 
dirdyniadau.  Bernir  eu  bod  yn  hynod  o adnewyddol  i'r 
cyfansoddiad,  ac  felly  yn  cryfhau  yr  ymenydd  a’r  olwg ; yn 
effeithiol  iawn  i wella  pob  math  o gryd,  a chryfhau  yr 
aelodau.  O’r  Almaen  ( Germany),  yn  benaf,  y ceir  y grawn 
a ddefnyddir  gan  fferyllwyr. 


Mieri,  Drysi — Briars. 

Nid  oes  eisieu  desgrifio  y planhigyn  pigog  hwn  gan  ei  fod 
yn  lled  adnabyddus.  Mae  y dail  a’r  blodau  yn  dda  iawn  i 
íanhau  pob  niath  o glwyfau  hen  a diweddar,  trwy  wneyd 
trwyth  cryf  o honynt,  a golchi  y inanau  ag  ef.  Mae  y 
brigau  a’r  ffrwythau,  tra  heb  addfedu,  yn  rhwymawl  iawn,  ac 
felly  yn  dda  i attal  y gwaed  o unrhyw  fan  : os  bydd  gwaed 
yn  dyfod  gyda’r  dwfr,  neu  os  byddwch  yn  poeri  jjwaed,  gall 
fod  yn  dda.  Mae  y gwreiddyn  yn  dda  iawn  i dreulio  a 
glanhau  y graian  o’r  arenau  a’r  bledren.  Nid  yw  y ffrwythau 
pan  yn  addfed  mor  rhwymawl,  ond  y maent  yn  gryfhaol  a 
íachus  : iachant  glwyfau  yn  y gwddf,  a gwnant  les  raawr  i’r 
bobl  sydd  yn  caeí  eu  blino  gan  glwyf  y marchogion. 

Mintys  Mair. — Spearmint. 

Y MAE  amrywiol  fathau  o Fintys,  ond  y rhai  hyn  yw  y rhai 
a brisir  fwyaf,  ac  felly  hwy  yn  unig  a ddesgrifir  yma.  Mae 
iddynt  gyrs  crynion,  hirion,  a dail  culion  arnynt,  o liwgwyrdd 
tywyll.  Mae  iddynt  flodau  glas-oleu,  yn  sefyll  yn  dywy»- 
enau  ar  flaenau  y cyrs : mae  eu  harogl  yn  hyfryd.  Er  eu 
hamlhau  rhaid  planu  gwreiddiau.  Mewn  gerddi  raaent  i’w 
cael  tynychaf : wedi  eu  planu  yn  yr  ardd  unwaith,  nid 
hawdd  cael  eu  lle  mwy.  Tuag  .\wst  fynychaf  y maent  yn 
blodeuo.  Maent  yn  cael  eu  ilefnyddio  mor  fynych  yn  y 
gegin,  fel  na  raid  manylu  wrth  eu  desgrifio. 

Defnyddir  hwynt  yn  îr  neu  yn  sych,  ac  maent  yn  rhin- 
weddol  iawn  at  holl  glefydau  y cylla ; maent  o natur 
wresog  a rhwymol.  Ond  eu  hysigo,  a’u  rhoi  wrth  y talcen 
a’r  arleisiau,  gwnant  esmwytho  poen  yn  y pen  ; mae  eu 
trwyth  yn  dda  i olchi  penau  plant  i wella  crach  arnynt. 
Mae  eu  tê  yn  Hesiol  i afu  oer,  a symud  rhwystrau  o hono, 
cynorthwyo  y cylla  i dreulio  y bwyd.  a’i  awchu  ato.  Mae 
yn  fuddiol  neiUduol  hefyd,  ond  ei  droi  yn  y genau,  i iachau 
j archollion  ynddo,  caledu  cig  y dannedd,  a iachau  yr  anadl. 

Mintys  VOQ\b\OXi.—Peppemnint. 

Fe’u  gelwir  yn  gyffredin  Mint  cochion.  Maent  yn  tyfu  yn 
y gerddi,  ac  weithiau  tu  allan  i’r  gerddi,  lle  b’o  daear  wleb. 


142 


Mae  y llysieiiyn  hwn  yn  un  o’r  meddyginiaethau  goreu  rhag 
pangau  y rhefrwst  ( colic) ; esmwytha  yr  arteithiau  mwyaf 
poenus  yn  fynych  mewn  mynyd.  Mae  yn  treiddio  trwy  yr  holl 
gorph,  pob  gwythien  a gewyn,  mewn  yòhydig  fynydau.  Pe 
byddai  dyn  yn  dal  dyrnaid  o’r  llysiau  hyn  yn  ei  ddwrn  am 
ychydig  fynydau,  treiddiai  eu  harogl  trwy  ei  holl  gor])h. 
Mae  ychydig  ddognau  o hono  yn  ymlid  a chwalu  gwynt  o’r 
cylla  a’r  ymysgaroedd,  yn  nerthii  natur,  ac  yn  gwella  yr 
wrwst  (cramp)  yn  y cylla,  ac  yn  ei  nerthu  i chwalu  y bwyd. 
Mae  yn  un  o’r  pethau  goreu  rhag  poen  a gwaew  yn  y 
coluddion  oddiwrth  ryddni  ac  oerfel,  dirdyniadau  y gewynau, 
ac  i adgyfnerthu  natur  yn  yr  Asiatic  Cholera.  Mae  y 
llysieuyn  hwn  yn  well  wedi  sychu  nag  o’r  ardd ; hanner 
dyrnaid  o hono  mewn  tea-pot,  a’i  lanw  â dwfr  berwedig. 
Neu  gellwch  ei  roi  yn  gryfach  trwy  roi  mwy  o lysiau  neu  lai 
o ddwfr  ; neu  gellwch  gael  ei  sylwedd  gan  ryw  fferyllydd 
wrth  yr  enw  Oil  oý  Peppermint.  O bedwar  i chwech  diferyn 
yw  y dogn. 

Mintys  y Creigiau. — Wild  Organy,  Wild  Marjoram. 

M.\e  y planhigyn  hwn  yn  tyfu  mewn  meusydd  ac  yn  ymylau 
ffyrdd,  mewn  llawer  o leoedd,  a theilynga  le  yn  ein  gerddi 
ar  amrywiol  ystyriaethau.  Mae  ei  wreiddiau  yn  rhedeg  gryn 
bellder  trwy  y ddaear,  ac  yn  parhan  yn  hir  i anfon  i fyny 
gyrs  Ilwydion,  celyd,  petryal,  a dail  bychain  gwyrddion 
amynt.  Ar  flaenau  y cyrs  saif  tuswau  o flodau,  o liw  coch- 
las  dwfn.  Hadau  duon  bychain  sydd  iddynt ; blodeuant 
tua  diwedd  yr  Haf. 

Nid  oes  braidd  well  llysieuyn  yn  tyfu  i symud  surni  o’r 
cylla ; i adferyd  awch  at  ymborth ; mae  yn  rhinweddol  i 
attal  peswch,  a symud  nychdod  o’r  ysgyfaint,  ynghyd  â 
llynoedd  geriaidd,  gwrthw)'nebu  gwenwyn,  a chryfhau  y 
ddueg.  Gwna  les  mawr  i rai  a fyddo  wedi  gwenwyno  eu 
hunain  trwy  fwyta  Cegid  (Hemloch),  Llewyg  yr  lâr  (Hen- 
bane),  neu  (Opium).  Mae  yn  cynhyrfu  y dwfr,  yn  gw'ella  y 
dyfrglwyf,  y llŵg,  crafu,  pob  math  o grach,  a’r  clefyd  melyn. 
Gwna  ei  sudd,  ond  ei  ddiferu  i’r  clustiau,  gynorthwyo  y clyw, 
a gostwng  swn  a fyddo  ynddynt:  mae  hwn  yn  un  o’r  llysiau 
goreu  ag  sydd  yn  tyfu  i wrthwynebu  gwenwyn. 


143 

Mintys  y Gath. — Cat-mînt. 

Llysiruyn  lled  gyífredin  yn  ymyl  perthi  a chloddiau,  i’r 
hwn  y mae  llawer  o rinweddau.  Mae  tua  thair  troedfedd  o 
uchder,  y gorsen  yn  betryal,  yn  syth,  ac  o liw  goleu  ; ei  ddail 
yn  oleu  a llydain,  eu  hymyiau  yn  fylchog ; mae  arno  flodau 
gwynion  bychain,  yn  cylchynu  y cyrs  yma  a thraw.  Mae 
iddo  arogl  cryf  iawn,  er  ddim  yn  anhyfryd  iawn. 

Dylid  casglu  y llysieuyn  hwn  pan  byddo  ei  flodau  yn  tori 
allan,  a’i  sychu  ; mae  ei  dê  yn  feddyginiaeth  nodedig  i wella 
pob  math  o lewygon. 

Moron  Gwjoiion,  Llysiau  Gwyddelig,  Pannas. — 

Farsmŷs. 

Ni  raid  c^nneryd  trafferth  i ddesgrifio  y gwreiddiau  hyn  â 
pha  rai  yr  ydym  mor  gyfarwydd,  gan  eu  bod  i'w  cael  mor 
gyffredin  mewn  gerddi,  ac  mor  fynych  yn  cael  eu  defnyddio 
ar  ein  byrddau. 

Mae  Moron  yr  ardd  yn  feithrinol  iawn,  ac  yn  ymborth 
iachus,  ond  lled  wyntog ; tueddant  i dewychu  y corph,  ond 
eu  bwyta  yn  aml ; maent  yn  llesiol  i’r  cylla  a’r  arenau,  ac  yn 
cynhyrfu  y dwfr. 

Moron  y Maes,  Nyth  yr  Aderyn.—  lVìId  Carrots. 

Nin  yw  y Moron  gwylltion  yn  gwahaniaethu  Ilawer  oddiwrth 
rai  y gerddi,  ond  nad  ydynt  mor  olygus,  na  chjTnaint,  nac 
mor  ddeiliog ; mae  y gwreiddyn  yn  fyrach,  ac  yn  fwy 
coediog,  ddim  mor  addas  i’w  fwyta,  ond  yn  fwy  meddyg- 
iniaethül.  Maent  yn  tyfu  yn  ymyl  ffyrdd  mewn  Ilawer  o 
leoedd ; y gorsen  yn  syth,  rhychiog,  ac  o liw  melyn. 
Blodau  melyTiion  bychain  sydd  iddynt ; tyfant  ar  flaenau  y 
tcyrs  yn  duswau  mawrion  ; mae  yr  hadau  yn  deneuon  a hir- 
igrwn,  y gwreiddiau  yn  wynion,  a lled  flasus. 

Mae  trwyth  Moron  gwylltion  yn  rinweddol  iawn  i buro  y 
gwaed,  symud  rhwystrau  mewnol,  gweithio  graian  ymaith,  a 
iachau  y clefyd  melyn  ; mae  yn  nerthol  iawn  i wella  cnoad 
'creaduriaid  gwenwynig,  poen  yn  yr  ochrau,  chwahi  gwymt  yn 
'y  cylla  a’r  ymysgaroedd,  ac  felly  yn  gwella  y coluddwst. 


144 


Mae  yr  hadau  yn  fwy  rhinweddol  at  y dybenion  a nodwyd 
na’r  gwreiddiau.  Gan  fod  y rhai  gwylltion  yn  fwy  rhin- 
weddol,  yn  feddygol,  na  rhai  y gerddi,  gwelwn  mor  gyflawn 
o ddarpariaeth  ar  gyfer  iechyd  a chysur  dyn  yw  natur  ! 

'M.OTWyáá.—Mu/âer^  Tree. 

Afueidiol  yw  desgrifio  y planhigion  hyn ; maent  yn  Iled 
adnabyddus.  Mae  y grawn  addfed  yn  nerthol  i agor  yr 
ymysgaroedd  ; ond  mae  y rhai  anaddfed  yn  ei  rwymo,  yn 
enwedig  pan  wedi  sychu,  ac  felly  maent  yn  rhinweddol 
neillduol  i gymedroli  rhediad  llynoedd  y corph.  Mae 
rhisgl  y gwreiddiau,  pan  newydd  gael  ei  gymeryd  ymaith,  a’i 
íerwi  mewn  dwfr,  yn  gwneuthur  trwyth  tra  rhagorol  i iachau 
y clefyd  melyn,  i symud  rhwystrau  yn  yr  afu,  gweithio  trwy 
y dwfr,  a lladd  llyngyr  llydain  yn  y corph.  Mae  sudd  y 
grawn  yn  beth  efîeithiol  rhyfeddol  i wella  archollion  a 
phoethder  yn  y genau  a’r  gwddf.  Mae  sudd  y dail  yn 
efîeithiol  iawn  i wrthwynebu  efíeithiau  peryglus  cnoad  seirph, 
ac  yn  dda  iawn  i rai  fyddo  wedi  cymeryd  gwenwyn.  Gellir 
gwneuthur  plastyr  rhagorol  o’r  dail,  ond  eu  pwyo  yn 
gymysgedig  â finegr,  i’w  osod  ar  losg  tân.  Dywedir  y gwna 
y dail  attal  rhediad  y gwaed  o’r  trwyn,  neu  o glwyf  y 
marchogion. 

Mwg  y Tìà3J&ax.—Fumìtory. 

Dyma  blanhigyn  gwyllt  prydferth  arall,  ag  iddo  ddail 
gleision  rhanedig,  ag  arnynt  dywysenau  o flodau  glas-goch  : 
ceir  ef  yn  fynych  mewn  caeau  ŷd  yn  Mehefin  a Gorphenaf. 
Mae  tua  deg  modfedd  o uchder.  Mae  ei  gorsen  yn  gron, 
rhychiog,  a thrwchus,  er  ddim  yn  gref,  o liw  goleu.  Mae  y 
dail  yn  fawrion,  ac  yn  ymranu  i lawer  o ranau  bychain,  a’u 
blaenau  yn  grynion,  ac  o’r  un  Iliw  a’rgorsen:  blodau  bychain, 
glas-goch  sydd  iddo.  Mae  ei  sudd  yn  effeithiol  iawn  i w'ella 
y clefri  poeth  (scuroy) ; symud  rhwystrau  o’r  coluddion; 
gwella  y clefyd  melyn,  a chlefydau  ereill  a achlysurir  gan 
rwystrau.  Ond  berwi  yr  un  faint  o Fwg  y Ddaear,  gwreidd- 
iau  Dant  y Llew,  a gwreiddiau  Liguorice^  ceir  tê  rhagorol  i 
symud  anmhuredd  o’r  gwaed,  ac  felly  i wella  y tarddiadau 
gwaethaf  a fyddo  ar  y croen  ; yfer  Ilonaid  cwpan  tê  o 
faintioli  canolig  o hono  foreu  a hwyr. 


»45 

Ofer-Garu. — Pansy. 

Li-ysieuyn  distadl  yw  hwn,  a dŷf  yn  yr  ardd  ac  yn  y maes 
t fel  chwỳn.  Mae  ei  ddail  yn  hir-gul,  a rhai  bylchau,  ond  nid 
yn  ddwfn  ; taena  yn  ganghenau  o’r  bon,  a blodeuyn  ar  flaen 
j pob  cangen.  Mae  pen  jx)b  corsen  yn  plygu  i lawr  ; pumj) 
idalen  yn  mhob  blodeuyn,  y ddwy  uchaf  yn  gyffredin  o liw 
;porj)hor  tywyll,  a’r  tair  isaf  o liw  melyn,  a liinellau  diion  yn 
leu  canol.  Nid  wyf  yn  cofio  i mi  weled  un  llysieuydd  erioed 
•yn  cymeryd  y drafferth  o’i  ddesgrifio;  esgusodant  eu  hunain 
I drwy  ddywedyd  fod  jiawb  yn  ei  adnabod  ; ond  nid  yw  hyny 
; yn  wir  am  bawb.  Mae  Ilawer  yn  ein  gwlad  ag  nad  ydynt  yn 
lei  adnabod,  a mwy  nad  ydynt  yn  gwyl>od  dim  am  ei  rin- 
’ weddau.  Mae  yn  un  o’r  liysiau  mwyaf  enwc^  al  bob  math  o 
jglwyfau,  cornwydydd,  a’r  manwynion.  Mae  Stork,  ac 
: amrywiol  physygwyr  enwog  ereill  yn  ei  ganmol  yn  uchel  fel 
) meddyginiaeth  werthfawr  rhag  pob  math  o grach  yn 
imhenau  j)Iant,  a’r  anhwyldeb  diffaith  hwnw  a elwir  Crysta 
ilactea.  Y ffbrdd  i’w  gymeryd  rh.ag  y dolur  uchod,  a phob 
imath  o grach,  a hen  glwyfau  cleiyd  y brenin,  yw  I)erwi 
idyrnaid  o’r  llysieuyn  yn  Ir  rnewn  chwart  o laeth  newydd 
I odro,  a hyny  wrth  dán  araf  am  ddwy  awr,  a’i  yfed  nos  a 
‘ boreu. 

Hefyd,  mae  yn  cael  ei  ystyried  yn  feddyginiaeth  rymus 
rhag  Ilewygon  a difryg  anadl.  Cofiwch,  bydd  yn  rhaid  i 
ichwi  roddi  y llysieuyn  yn  sugaethan  wrth  y clwyfau,  neu  y 
crach,  yn  gystal  ag  yfed  y Ilaeth.  Neu,  os  bydd  yn  fwy 
dewisol  genych,  gellwch  w-neyd  eli  o honynt  trwy  eu  berwi 
:mewn  ymenyn  heb  halen,  nes  y byddo  yr  ymenyn  yn  wyrdd 
■ ei  liw,  a’u  gwasgu  o’r  ymenyn,  a rhoi  yr  eli  ar  y clwyfau. 

Ogfaen,  Crawel  y Moch. — White  Thom  fierries, 
or  Haws. 

N I raid  desgrifio  y pren  ar  yr  hwn  y tyfa  y rhai  hyn,  i rai 
I sydd  yn  byw’  yn  y w’Iad;  maetyddynwyr  yn  ei  weled  yn  aml, 

I ac  yn  gorfod  ymarfogi  â phâr  o fenyg  cryfion  at  ei  drafod. 

Mae  y blodau  a’r  grawn  addfed  yn  cael  eu  defnyddio  yn 
feddyginiaethol  ; mae  eu  trwyth  yn  gweithio  yn  nerthol  trwy 
y dwfr,  ac  yn  gweithio  ymaith  y graian,  a phob  afiechyd 

i 


146 


arall  o’r  un  natur.  Ond  gan  fod  cynnifer  o bethau  ereill 
mwy  hyfryd,  a attebant  yr  un  dybenion,  anfynych  y defnyddir 
y rhai  hyn  yn  awr. 


Onnen. — AsA. 

Mae  y pren  hwn  i’w  weled  yn  gyffredin  yn  ein  coedwigau 
a’n  perthi ; byddai  yn  ddiystyrwch  i basio  heibio  i bren  mor 
ardderchog  â’r  Onnen,  heb  ddywedyd  rhywbeth  am  dano. 
Fe  aeth  y fwyall  unwaith  i’r  goedwig  i ymofyn  coes  : ar  hyn 
aeth  y coed  i siarad  a’u  gilydd  pa  beth  oedd  oreu  i wneyd. 
Ond  wrth  edrych  dros  y fwyell,  gwelsant  ei  mîn,  a bamasant 
mai  gwell  peidio  a rhoi  coes  iddi,  rhag  ofn  y buasai  yn  eu 
harcholli.  Crwydrodd  y fwyell  trwy  fintai  o ffynidwydd  i 
ofyn  coes,  ond  methodd  a chael  yr  un  ; bu  yn  crefi  ar  resi  o 
sycamorwydd,  ond  nis  cafodd  ; bu  yn  mysg  y dderi  yn 
cardota  coes,  ond  nis  cafodd  asglodyn  ; ond  o’r  diwedd 
daeth  at  yr  Onnen,  a gof)nodd  goes  ; ond  yr  oedd  yr 
Onnen  mor  sychlyd  ag  ereill ; ni  fynai  roi  dim  ; ond 
dadleuodd  y fwyell  yn  dỳn,  dywedodd  am  iddi  beidio  a 
sefyll  yn  ei  goleu  ei  hun  : nad  oedd  hi  yn  meddwl  cwrdd  â’r 
coed  mawrion,  ond  tori  y draen  â’r  mieri  oedd  o’u  cylch ; 
nad  oedd  y rhai  hyny  ddim  ond  cadw  yr  haul  a’r  gwynt 
oddiwrthynt,  ac  y buasai  y coedydd  yn  cael  llawer  mwy  o 
chwareu  teg  wedi  hyny ; ac  y buasai  y goedwig  yn  llawer 
harddach.  Ac  fe  wrandawodd  yr  Onnen  ar  resymau  y 
fwyell,  a hi  a roddodd  iddi  goes.  Ond  wedi  iddi  gael  ei 
choes,  ni  wnaeth  hi  yr  un  sylw  o’r  drain  a’r  mieri,  ond 
dechreuodd  guro  ar  yr  Ynn,  a’r  deri,  a’r  ffynidwydd,  y 
sycamorwydd,  a phob  pren  o werth,  nes  oeddynt  yn  syrthio 
yn  glydeiriau.  Trueni  oedd  i’r  fwyell  gas  dwyllo  pren  mor 
deg  â’r  Onnen.  Ond  nid  coesau  offer  yn  unig  yw  rhin- 
weddau  yr  Onnen  ; mae  ynddi  rinweddau  meddygol. 

Mae  y pren  hwn  yn  ddyfrawl,  yn  agor  rhwystrau  yn  yr 
afu  a’r  ddueg  a’r  arenau,  ac  felly  yn  gyífair  g^mus  i wella  y 
clefyd  melyn  a’r  graian,  ac  i wthio  pob  hyliíau  dyfrllyd  o’r 
gwaed  ; a phan  y byddo  gormod  o heli  ynddo,  megys  yn  y 
clefri  poeth.  Yn  y rhisgl  mae  y rhinwedd  mwyaf ; a rhisgl 
y coed  ieuangaf  sydd  oreu  : neu  os  byddwch  yn  ewyllysio, 
gellwch  ddefnyddio  yr  hadau. 


147 


Onnen  Ber,—  lVhífe  Ash. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  tyfu  ar  hen  gloddiau  o gylch  tai. 
Mae  ei  ddail  yn  asgellog,  yn  debyg  yn  eu  duH  i ddail 
• Onnen,  ond  eu  bod  yn  fwy  goleu  eu  Iliw,  ac  yn  decach. 
Mae  corsen  gron  yn  tyfu  o’u  my.sg,  yn  ddwy  droedfedd,  mwy 
ineu  lai,  fei  y byddo  y tir,  yn  taenu  yn  fân  ganghenau  ttia’r 
Iblaen,  a phwysi  o flodau  gw^nion  ar  eu  blaenau.  Mae  y 
llÿieuyn  hwn  yn  ijerthyn  yn  agos  i lysiau  yr  angel,  ac  yn 
ieffeithiol  iawn  i agor  tyllau  y chwys  ; yn  gweithio  pob 
lanmhuredd  o’r  gwaed,  yn  enwedig  pob  hylif  helíaidd  yn 
idda  hynod  rhag  yr  anwyd  a’r  òlast,  neu  yr  awel.  Mae 
lllawer  yn  ei  ddefnyddio  i fwydo  chwydd,  a llaesu  gwanegon 
ond  yfed  ei  dê  ar  yr  un  pryd.  .Mae  yn  llysieuyn  hawdd  i’w 
ígael,  ac  yn  ddiniwed. 


Orpin. — Orpine,  Liblong  or  Lovelong. 

Llysieuyn  tlws  iawn  yw  hwn,  sydd  yn  lled  gyflTredin  yn 
iymyl  cloddiau,  ac  mewn  gerddi,  lle  y tyfa  yn  uwch  nag  yn 
:y  maes.  Mae  y blodau  yn  goch-wyn,  yn  tyfu  yn  duswau,  y 
igorsen  yn  gron  a byw^nog,  y dail  yn  hir-grwn,  o liw  gw^yrdd, 
.au  hymylau  yn  fylchog,  a’r  gwreiddyn  yn  drwchus,  o liw 
igwyn.  Gall  dyfu  dros  gryn  amser  allan  o’r  pridd,  gan 
ssugno  maeth  o r awyr.  ‘ ® 

ei  wneuthur  yn  syrup  yn  rhinweddol 
:neillduol  1 lachau  cnoadau  >n  y cylla  a’r  bol,  a chlwyfau  yn 
'yr  ysgyfaint,  yr  afu,  a rhanau  mewnol  ereill,  ddim  ond  ei 
jgymeryd  dros  amrywiol  o ddyddiau  yn  olynol  : gwna  les 
:mawr  hefyd  i attal  clefyd  y gwaed,  a^  llynLd  eSIll  y,!^ 
.corph  ; sychu  a gwella  archollion.  Defnyddir  ef  yn  alllî^o^ 
I c^ri  poethder  mewn  clwyfau,  i wella  llosg  tân,  ond  cymysgu 
7chydig  o sa/ad  oil  ag  eí.  Ond  ysigo  y dail,  a’u  rhoi  wríìî 
archoll  yn  y llaw  neu  y coesau,  gwnant  ei  iachau  yn  fuan  • 

.gwddf  Ond  rho\  ychydig  o fél  neu  siwgr  yn  gymysgedig  ag 
ef,  a chymeijd  Ilwyaid  neu  ddwy  o hono  ar  y pVyd  gwna  lÂ 
mawr  yn  y dolur  peryglus  a nodwyd. 

Pabi’r  Gwenith,  Efrau.— 

ÍNid  oes  angen  desgrifio  y llysiau  hyn  ; mae  tyddynwyr  yn 


148 


eu  cael  yn  yr  ŷd  lawer  aralach  nag  yr  hoffent ; gwelir  hwynt 
hefyd  yn  yraylau  cloddiau ; raae  iddynt  eu  rhinweddau 
nieddyginiaethol.  Mae  plastyr  o’u  blawd  yn  rhinweddol 
iawii  i wella  archollion  pydron  ac  ysol.  Mae  eu  trwyth, 
wedi  cymysgu  ychydig  o fêl  ynddo,  yn  effeithiol  hynod  i 
esmwytho  poen  y glunwst,  ond  golchi  y lle  dolurus  ag  ef. 
Mae  y blawd  yn  dda  rhagorol  i wneuthur  plastyr  i dynu 
drain,  asglod,  neu  esgyrn  briwedig  o’r  cnawd.  Mae  trwyth 
yr  efrau  cochion  yn  enwedig,  yn  effeithiol  iawn  i gymedroli 
rliediad  llynoedd  y corph. 

Palf  y Llew. — Lady's  Mantle. 

Planhigyn  prydferth  yw  hwn,  a dyfa  yn  wyllt,  mewn  am- 
rywiol  barthau  o’r  wlad  : mae  arno  lawer  o ddail  tlysion,  yn 
cael  eu  bylchu  i wyth  ran,  a phob  un  o’r  rhanau  hyny  yn 
cael  eu  bylchu  yn  yr  ymylau  yn  rheolaidd  iawn.  Maent  o 
liw  melyn-wyrdd,  ac  agos  mor  llydain  â chledr  llaw  dyn ; 
safant  ar  gyrs  tua  modfedd  neu  ddwy  o hyd.  Tyfa  y cyrs 
yn  eu  canol  ; maent  yn  lled  grynion,  blewog,  tuag  wyth 
modfedd  o hyd,  ddim  yn  hollol  syth,  ac  o liw  gwyrdd  goleu. 
Saif  tuswau  lled  fawrion  o flodau  gwyrddion  bychain  ar 
flaenau  y cyrs ; mae  amrywiol  linynau  cochion  trwyddynt. 
Mae  y gwreiddyn  yn  hir,  trwchus,  ac  o liw  tywyll. 

Y gwreiddyn  yw  y rhan  ddefnyddir  fynychaf : mae  ei 
drwyth  yn  feddyginiaeth  ragorol  i wella  clefyd  y gwaed,  a 
gwaedlifoedd  ereill.  Gwna  ei  bowdr  wedi  ei  sychu  ateb  yr 
un  dyben.  Arferai  gwragedd  gynt  osod  y dail  wrtli  eu 
bronau  i’w  hesmwytho,  pan  fyddent  wedi  chwyddo  o her- 
wydd  llaeth  ceuledig. 

Panas  y Fuwch,  Panas  Gwylltion.— Cíw 

Parsnips. 

Mae  y llysiau  hyn  yn  tyfu  yn  wyllt  mewn  dolydd  isel,  lle  y 
byddo  daear  fras,  ac  yn  ochrau  caeau  ŷd.  Maent  yr  un 
fath  a Phanas  y Gerddi,  ond  eu  bod  yn  llawer  garwach,  a 
mwy  blewog ; dail  asgellog  mawrion,  crynion,  cryfion, 
rhychiog,  yn  taenu  yn  ganghenau  tua’r  blaen,  a blodau 
gwynion  yn  tyfu  yn  bwysíau,  a hadau  yn  eu  canlyn,  cyffelyb 
i hadau  Panas  y Gerddi.  Y gwreiddiau  a’r  hadau  a 


149 


ddefnyddir  fel  meddyginiaeth  : maent  yn  dda  rhag  peswch 
a diffyg  anadl ; symud  rhwystrau  yn  y ddueg  a’r  afu  ; ac  yn 
dda  yn  y clefyd  melyn.  Yn  glanhau  y coluddion  oddiwrth 
lysnafedd  dyrllyd,  ac  yn  dda  i’r  rhai  ydynt  yn  dueddol  i’r 
dyfrglwyf.  Mae  sugaethan  o’r  ^raidd  yn  dda  i iachau 
hen  glwyfau.  Dywedir  bod  llosgi  yr  hadau  dan  ffroenau 
rhai  fyddo  mewn  llewygon  yn  eu  deffroi. 

Pelydr  Yspaen.— <?/  S/ain. 

Mae  hwn  yn  blanhigyn  tlws  a gedwir  mewn  gerddi  : mae 
tuag  wyth  modfedd  o uchder.  M.ie  y gorsen  yn  gron  a 
thrwchus.  Rhenir  y dail  mewn  modd  rheolaidd  iawn,  ac 
maent  rhywbeth  yn  debyg  i ddail  y Camamil,  ond  eu  bod  o 
li\v  gwyrdd  gwan,  yn  drwchus  ; mae  y gorsen  o liw  gwyrdd. 
Saif  y blodau  ar  flaen  y cangau,  ac  macnt  yn  rhai  prydferth 
iawn  ; yn  eu  ffurf  a’u  maintioli  maent  yn  debyg  i Lygaid  y 
Dydd,  eu  hymylau  yn  wynion,  melynion  yn  y canol,  a 
chochion  ar  y tu  isaf.  Mae  y gwreiddiau  yn  hirion  a 
thrwchus,  a lled  wresog. 

Defnyddir  y gwreiddiau : ceir  hwynt  gan  gyffyrwyr. 
Gwna  eu  surlyn  lenwi  y genau  â llitìyn  y pen,  a gwneuthur 
Iles  nuwr  i esmwytho  y ddannodd.  Da  fyddai  i un  wedi 
cael  ergyd  gan  y parlys  eu  gosod  yn  ei  enau  ; maent  w-eith- 
lau  trwy  eu  heffeithiau  cyuhyrfiol,  wedi  adferyd  y llais  a 
grym  i lefaru. 


Pelydr  y Wal,  Llysiau’r  Pajreá.—Pe//i/ory'  o/ 

the  Wall. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  yn  drigianydd  y maes,  ac  i’w  gael  vn 
ymyl  caeau  ŷd,  yn  yniyl  hen  furiau,  ac  yn  mysg  hen 
adfeihau ; ei  gorsen  yn  wan,  yn  fain,  ac  yn  gochlyd  ei  Iliw, 
a dail  ar  hya-ddi  yma  a thraw,  un  ar  gyfer  y llall  Iled 
fawnon,  yn  eirwon.  ac  yn  flewog  : ond  heb  ddim  bylchau 
yn  yr  ymylau.  Mae  y gorsen  tua’r  blaen  yn  taenu  yn  fân 
ganghenau  a blodau  yn  dyfod  allan  gyda  phob  dalen  yn 
gribyn  bychan,  a’u  lliw  yn  welw,  a gw-awr  goch-Ias  iddynt. 

.f-n  yn  Jychain,  yn  ddu,  ac  yn  arw,  yn  glynu  yn 

eich  dillad  pan  gyffyrddoch  â hwynt.  Mae  yr  holl  Iysieuyn 

o 


yn  droedfedd  neu  chwaneg  o hyd,  yn  niarw  bob  Gauaf ; ac 
yn  tyfu  o hono  ei  hun  yn  y Gwanwyn  canlynol.  Mae  yn  rhy 
anhawdd  enwi  holl  rinweddau  y llysieuyn  hwn ; ni  chynyrcha 
ein  gwlad  ei  well  rhag  anhwylderau  y ddwyfron,  mewn  hen 
beswch  sych,  diffyg  anadl,  cyfyngder  a gwichian  yn  y pibau 
gwynt.  Hefyd,  mae  yn  hynod  dda  rhag  poen  yn  yr  ochrau, 
yr  ymysgaroedd,  y cefn,  a’r  Iwynau,  yn  cael  ei  achosi  gan  y 
gwynt  a’r  graian  ; ymlidia  ymaith  y gwynt,  esmwytha  y 
rhefrwst,  a’r  brathiadau  yn  yr  ochrau,  glanhâ  y cefndedyn, 
yr  arenau,  y bledren,  a holl  rodfeydd  y dwfr ; gyr  ymaith  y 
graian,  a iacha  y briwiau  yn  y rhanau  poenus.  Mae  yn 
hynod  o dda  i’r  rhyw  fenywaidd  yn  mhangau  y famwst, 
attaliad  y cylchdroad,  yn  nghyd  a rhwystrau  yr  afu  a’r  ddueg. 
Mae  yn  dda  hefyd  rhag  gwddf  dolurus,  a rhag  hylif  poeth  yn 
y gorchfanau  a’r  dannedd  ; rhag  swn  yn  y clustiau,  a phan  y 
byddo  pigiadau  a phoen  ynddynt.  Yn  allanol,  gellir 
gwneuthur  eli  o hono  a fyddai  yn  dda  hynod  rhag  llosgiadau 
gan  dân  neu  ddwfr.  Yr  un  modd  fe  iacha  yr  eli  hwn  bob 
math  o fflamegau  ar  y croen,  megys  y darddwden,  yr  eryrod, 
tân  St.  Antwn,  a’r  blast ; iacha  hefyd  bob  math  o gomwydon, 
pendduod,  a chrach  yn  mhenau  plant : pâr  i wallt  dyfu,  a 
glanha  y fistula  ei  hun. 

Os  byddwch  wedi  tori  archoll  ag  arf  miniog,  pwywch  y 
dail,  a rhwymwch  hwynt  ar  y lle,  ac  efe  a’i  iacha  ef  yn  fuan. 
Os  byddwch  wedi  ysigo  cymal,  a dirdynu  y gewynau,  benvch 
y llysieuyn  hwn,  ynghyd  â dail  Mallows,  a bran  gwenith, 
mewn  finegr  cryf,  a rhoddwch  yn  sugaethan  ar  y lle ; fe 
csmwytha  y poen,  a ostwng  y chwydd,  a wasgar  y gwaed 
glydiog,  ac  a adnewydda  y gewynau  i’w  nerth  fel  o’r  blaen. 
Rhag  yr  holl  glefydau  mewnol,  nid  oes  un  ffordd  yn  well 
i’w  gymeryd  nac  fel  tê,  a rhoddi  ynddo  ddigon  o fêl,  dyrnaid 
o’r  Ilysiau,  a chwart  o ddwfr  berwedig.  Yfwch  hanner  peint 
dair  gwaith  y dydd.  I wneyd  yr  eli,  cesglwch  y Ilysiau  pan 
yn  sych,  ac  yn  eu  nerth  mwyaf ; pw^wch  hwynt  hyd  oni 
byddont  yn  iẃd  ; gwasgwcli  y sudd  trwy  liain ; rhoddwch  yn 
y sudd  hwn  gŵyr  gwenyn,  gwêr  Ilwdn,  ac  ychydig  o olew 
per  ; berwch  ef  ar  dân  araf,  hyd  oni  byddo  yn  eli  perffaith  : 
rhaid  ei  ferw'i  am  gryn  amser.  I wybod  os  bydd  at  dewder, 
codwch  ychydig  o hono  ar  flaen  pren,  ac  oerwch  ef ; os  na 
bydd  ei  liw  yn  wyrdd  cryf,  rhoddw'ch  ychwaneg  o’r  sudd 


ynddo ; os  bydd  yn  rhy  dew,  rhoddwch  ychwaneg  o olew 
ynddo ; os  bydd  yn  rhy  deneu,  rhoddwch  ychwaneg  o gý/yt 
a gwer  ynddo.  Byddai  yn  well  pe  rhoddech  lysiau  ereill 
gydagef,  megys  y Fyddarllys,  Llydain  y Dwfr,  a dail  Ysgaw; 
a’u  pwyo  am  ben  eu  gilydd,  a gwasgu  eu  sudd  a’i  wneyd  yn 
eli  fel  o’r  blaen.  Byddai  yr  eli  hwn  yn  drysor  gwerthfawr 
i’w  gadw  yn  eich  tai,  ac  yn  wasanaethgar  anghydmarol  at  yr 
holl  ddoluriau  a enwyd,  a braidd  at  Ix)b  math  o glwyfau  yn 
y cnawd  a’r  croen. — -Gweler  ychwaneg  am  dano  dan  y gair 
Briweg. 


Perfìagl. — PenvinkU. 

Mae  i’r  fath  gyflfredin  o’r  llysieuyn  hwn  lawer  o gangau,  yn 
rhedeg  ar  hyd  y llawr ; ac  wrth  fyned  yn  mlaen,  tỳr  allan 
linynau  bychain,  y rhai  a afaelant  yn  y ddaear,  ac  a wreidd- 
iant  mewn  amrywiol  o fanau.  Ar  g)-malau  y gwahanol 
gangau  hyn  saif  dwy  ddalen  fechan  o liw  gwyrdd  tywyll, 
dysglaer,  a chyda  hwynt  daw  allan  fl<xiau  un  yn  mhob 
cymal,  yn  sefyll  ar  gorsen  fechan : mae  y blodau  yn  lled 
hirion  a chau,  yn  rhanu  yn  yr  ymylau,  weithiau  i bedair,  ac 
weithiau  i bump  dalen  : glas  gwan  yw  y IIiw  mwyaf  cyflfredin, 
mae  ereill  yn  wynion  hollol,  a rhai  yn  goch-Ias.  Mae  y 
g)vreiddiau  rywbeth  yn  fwy  na  brwynen,  yn  crymhoi  yn 
dalpau  yn  y ddaear,  ac  yn  ymledu  cryn  lawer,  ac  felly 
meddianant  lawer  o le  ym  fuan.  Ceir  y rhai  y mae  arnynt 
flodau  glas-oleu,  a’r  rhai  â’r  blodau  gwynion,  yn  tyfu  mewn 
coedydd  a pherllanau,  yn  ymyl  cloddiau  mewn  Ilawer  o 
leoedd  ; ond  mewn  gerddi  yn  unig  y ceir  y rhai  â’r  blodau 
coch-Ias.  Blodeuant  yn  Mawrth  ac  Ebrill.  Saif  yr  hadau 
mewn  math  o godau  hirion. 

Mae  y Ilysieuyn  hwn  o natur  rwymol  iawn  : ond  cnoi 
ychydig  o’r  dail,  a Ilyncu  y sudd,  gwna  attal  rhediad  y 
gÄ’aed  o’r  genau  neu  y ffroenau  ; a chymedroli  rhediad  Ilyn- 
oedd  y corph,  a gwaediad  clwyf  y marchogion. 

Persli.— 

Mae  bwn  yn  Ilysieuyn  adnabyddus,  cyflTredin  mewn  gerddi» 
dtu^nyddir  ef  yn  fynych  yn  y gegin,  ac  mae  yn  werthfawr  yn 
feddyginiaeth.  Mae  trwyth  y gwreiddiau  yn  rhinweddol 


152 


iawn  i gynhyrfu  y dwfr,  i chwalu  gwynt  o’r  cylla  a’r  bol,  ac 
agor  yr  ymysgaroedd  ; gwna  hefyd  symud  rhwystrau  o’r  afu 
a’r  ddueg,  treulio  ymaith  y gareg,  llaesu  y poen  a achosa,  a 
gwrthwynebu  gwenwyn,  bywhau  yr  ysbryd,  esmwytho  peswch; 
mae  yn  dda  iawn  yn  y clefyd  melyn. 

Mae  y dail  yn  rhinweddol  i oeri  poethder  yn  y llygaid,  a 
gostwng  chwydd  ynddynt,  yn  gymysgedig  ag  ychydig  o fara ; 
wedi  eu  cras-boethi  (jried)  gydag  ymenyn,  gwnant  blastyr 
gwerthfawr  i dyneru  bronau  g\vragedd  pan  fyddont  wedi 
caledu  o herwydd  llaeth  ceuledig,  a symud  duwch  a geir  o 
herwydd  briwiau  a chwympiadau.  Gwna  eu  sudd,  ond  ei 
ddiferu  i’r  clustiau,  esmwytho  poen  ynddynt. 

Rhydd  meddyg  clodfawr  y cyfarwyddyd  canlynol  tuag  at 
wella  y gloesion  (epilepsy),  y clefyd  melyn,  y dyfrglw^f,  a’r 
gareg  yn  y bledren  : — Cymerer  wns  o hadau  Persli,  Ffenigl, 
Anis,  a Charaway ; gwreiddiau  Persli,  Gwlyddyn  Mair 
(Burnet),  a Thormaen,  wns  a hanner  o bob  un  ; ysiger  yr 
hadau,  a golcher  y gw’reiddiau  a thorer  hwynt  yn  fân ; 
rhodder  hwynt  oll  gyda’u  gilydd  mewn  gwin,  mewn  costrel 
wydr  lân,  i fwydo  dros  nos,  a berwer  hwynt  boreu  dranoeth 
mewn  llestr  pridd  cauedig,  nes  y lleiheir  rhan  o dair  o’r 
gwlybwr ; hidler  a phurer  y gweddill,  a chymerir  pedair  wns 
o hono  y peth  cyntaf  yn  y boreu,  ac  olaf  y nos,  a pheidier 
yfed  dim  arall  dros  dair  awr.  Gwna  y gwlybwr  hwn  agoryd 
llwybrau  yr  afu  a’r  ddueg,  a gwna  les  mawr  yn  y clefydau  a 
enwyd. 

Persli  y Gors. — Smallage. 

Planhigyn  gwyllt  cyffredin  yw  hwn,  yn  tyfu  yn  ymyl 
cloddiau,  ddim  yn  annhebyg  i Grafanc  y Frân ; mae  y 
gorsen  tua  dwy  droedfedd  a hanner  o uchder ; cyfyd  y dail 
oddiar  y gw'raidd.  Saif  y blodau  yn  duswau  ar  raniad  y 
cangau.  Mae  tê  cryf  y gwreiddiau  yn  beth  nodedig  i 
gynhyrfu  y dwfr ; yn  Ilesiol  i wella  y graian,  y clefyd  melyn, 
ac  unrhyw  afiechyd  a godo  oddiar  rwystrau  yn  yr  afu  a’r 
ddueg.  Mae  yr  hadau,  wedi  eu  sychu,  yn  effeithiol  iawn  i 
ddofi  y rhefrwst,  a chadarnhau  y cylla. 

Persli  y Meirch. — Lovage. 

Mae  hwn  yn  blanhigyn  uchel,  weithiau  tua  saith  neu  wyth 


153 


troedfedd,  rhychiog,  trwchus,  a chau.  Mae  y daü  yn  fawrion, 
ac  megys  p>e  gwnelid  hwynt  i fyny  o lawer  o rai  llai ; yn 
lletach  yn  y blaen  nag  wrth  y gorsen  ; maent  o liw  gwyrdd 
tywyll,  yn  Ilyfn  a dysglaer.  Mae  y dail  sydd  ar  y gorsen  yn 
Ilai  na’r  rhai  sydd  o’i  chylch.  Tua  blaen  y gorsen  tỳr  allan 
gangau  mawrion,  ac  arnynt  duswau  mawrion  o flodau 
melynion.  ac  ar  eu  hol  daw  hadau  Ilwydion.  Mae  y 
gwreiddyn  yn  fawr,  trwchus,  a dwfn,  yn  Iledu  Ilawer,  ac  yn 
parhau  yn  hir ; mae  yn  Ilwyd  o’r  tu  allan  a gwyn  o fewn. 
Mae  i’r  holl  blanhigyn  arogl  peraidd  ; mae  o natur  wresog, 
a gwna  losgi  ychydig  pan  rodder  ef  ar  y tafod.  Codir  ef 
mewn  gerddi  o herwydd  ei  rinweddau  Iluosog.  Mae  yn 
blodeuo  tua  diwedd  Gorphenaf,  ac  yn  hadu  yn  Awst. 

Mae  trwyth  y gwreiddyn  neu  y Ilysieuyn  yn  rhinweddol 
neillduol  i wella  pob  math  o gryd,  a phoen  yn  yr  ymysgar- 
oedd  wedi  ei  achlysuru  gan  oerfel : gwna  yr  hadau  hefyd 
ateb  y dybenion  a nodwyd,  a gweithia  y naill  a’r  Ilall  yn 
nerthol  iawn  trwy  y dwfr.  Hefyd,  gellir  defnyddio  powdr  y 
gwreiddyn  wedi  ei  sychu  i’r  un  perwyl. 

Pidyn  y Gk)g. — Arum,  Cuckmv-Pint,  lVakc  Robin. 

Luysieuyn  gwenwynllyd  yw  hwn,  mae  plant  lawer  gwaith 
wedi  cael  niwed  wrth  gnoi  ei  ddail ; mae  eu  tafodau  wedi 
chwyddo  nes  Ilenwi  eu  geneuau,  a theflir  hwynt  i ddirdyn- 
iadau  dychrynllyd.  Yn  y cyfryw  amgylchiad  dylid  cymeryd 
cyfoglyn  yn  ddioed.  Mae  ei  ddail  yn  fawrion,  yn  eu  ffurf 
yn  debyg  i ben  adfachog  saeth,  o liw  gwyrdd  cryf,  ac  yn 
frycheulyd  weithiau.  Yn  EbriII  neu  Mai  yn  mysg  y cyrs 
cryfion,  tyr  corsen  gref  allan,  ac  arni  flodeuyn  hynod,  coch 
neu  wyn,  yn  cael  ei  gylchynu  gan  wisg  wen  groenenaidd. 
Dywedir  fod  ei  wreiddiau  yn  feddyginiaeth  ragorol  rhag  y 
cryd ; ond  nid  yw  yn  ddiogel  i un  dyn  anfedrus  ei 
ddefnyddio. 


PigL — Houn(Ts  Tongue. 

Mae  i’r  Ilysieuyn  hwn  lawer  o ddail  hirion,  culion,  t}mer, 
blewog,  o liw  gwyrdd  tywyll,  a goleu  weithiau,  yn  gorwedd 
ar  y ddaear,  Iled  debyg  i ddail  Tafod  yr  Ych  (Bugloss),  o 
fysg  pa  rai  y cyfyd  corsen  arw  a blewog,  tua  dwy  droedfedd 


154 


a hanner  o uchder,  ac  ychydig  o ddail  llai  arni,  ac  yn  agor 
yn  y blaen  i amrywiol  o gangau,  a dalen  fechan  ar  fiaen  pob 
cangen.  Ar  y cangau  hyn  mae  cryn  lawer  o flodau,  cynwys- 
edig  o ddail  coch-las  bychain,  ac  ychydig  o linynau  yn  eu 
canol : mae  y blodau  weithiau  yn  wynion.  Ar  ol  y blodau 
daw  hadau  Ilydain  teneuon,  a lynant  yn  union  wrth  ddilled- 
yn  y cyffyrddont  ag  ef,  ac  nid  hawdd  fydd  eu  cael  ymaith. 
Mae  y gwreiddyn  yn  hir,  du,  a thrwchus,  yn  anhawdd  i’w 
dori,  ac  yn  llawn  o sylwedd  glydiog,  ac  mae  ei  arogl  ef  a’r 
dail  yn  Iled  anhyfryd,  ryw’beth  yn  debyg  i arogl  tŷ  Ile  y 
cedwir  haid  o gẃn  hela.  Mae  yn  tyfu  mewn  tir  Ilaith  an- 
wrteithiedig,  yn  ymyl  ffyrdd  a chloddiau.  Blodeua  yn  Mai 
neu  Fehefin,  ac  addfeda  yr  hadau  yn  fuan  wedi  hyny. 

Mae  trw'yth  y gwreiddiau  yn  rhinw’eddol  iawn  i sychu  y 
Ilynoedd  oerion  a redant  o’r  pen  i’r  Ilygaid  a’r  trwyn,  neu  i’r 
cylla  a’r  ysgyfaint,  i wella  pesw’ch  a diffyg  anadl.  Gwna  tê 
y dail  dyneru  ac  agor  yr  ymysgaroedd ; gwella  cnoad  ci 
cynddeiriog,  ond  rhoi  ychydig  o’r  dail  hefyd  ar  yr  archoll : 
gw’na  y dail  ond  eu  hysigo,  a’u  cymysgu  â bloneg  mochyn, 
les  maw’r  i losgiad  tân,  ond  eu  rhoi  yn  blastyr  wrth  y Ile 
dolurus  ac  hefyd  i iachau  clwyf  îr.  Mae  powdr  y gwreiddyn 
sych  yn  beth  rhagorol  i attal  rhediad  gormodol  Ilynoedd  yr 
ymysgaroedd. 

Pisgwydden,  Pisgen. — Lime  Tree. 

Mae  y pren  hwn  iw  gael  yn  gyffredin  mewn  meusydd  a 
gerddi,  ac  mae  yn  un  hardd  iaw’n,  ac  yn  arogli  yn  hyfryd 
neillduol  pan  yn  ei  flodau.  Mae  corph  y pren  yn  dew’,  a’r 
caogau  yn  tyfu  yn  Iled  reolaidd.  Dail  byrion,  Ilydain,  Iled 
grynion  sydd  iddo,  a thoriadau  yn  eu  hymylau.  Mae  y 
blodau  yn  tyfu  ar  gyrs  hirion  melynion,  a dail  hirgul  iddynt. 
Mae  y blodau  eu  hunain  o liw’  melyn  goleu,  a’u  harogí  yn 
hyfryd  iaw’n.  Ffrw’ythau  crynion  bychain  sydd  iddo. 

Mae  trw’yth  wedi  ei  w’neuthur  o’r  blodau  trw’y  eu  gwlychu 
neu  eu  berw’i,  yn  Ilesiol  i w’ella  y Ilesmeirglwyf,  a thw’ymyn 
y gewynau,  i rw’yddhau  yr  anadl,  ac  esmwytho  peswch. 
Mae  y gwlybwr  sydd  ar  du  mew’n  y rhisgl  isaf,  yn  dda  i 
wella  Ilosg  tân  a dwfr,  ac  i ostwng  chwydd  y cymalwst. 
Mae  powdr  o’r  dail,  ond  ei  gymeryd  yn  ddognau  o hanner 
dram  yr  un,  yn  dda  neillduol  i laesu  gwres  yn  fibrdd  y dwfr. 


»55 

Poplysen. — Poplar  Tree. 

Nid  oes  angen  manylu  wrth  ddesgrifio  y pren  adnabyddus 
hwn  : mae  dau  fath  o hono,  gwyn  a du ; maent  yn  gyffelyb 
yn  eu  rhinweddau,  ond  fod  yr  un  du  yn  gry-fach  na’r  un 
gwyn.  Mae  powdr  y rhisgl  yn  rhinweddol  i laesu  poen  y 
glunwst,  a rhyddhau  rhediad  y dwfr.  Mae  sudd  y dail,  ond 
ei  ddiferu  i’r  clustiau,  yn  effeithiol  iawn  i ddofi  poen  yn- 
ddynt.  Mae  yr  impiau  glydiog  a thyner,  cyn  y toront  allan 
yn  ddail,  ond  eu  dryllio  a chymysgu  ychydig  o fêl  â hwynt, 
yn  Ilesiol  rhyfeddol  i gryfhau  yr  olwg.  Bernir  fod  dail  yr 
un  ddu  yn  enwedig,  ond  eu  hysigo  a rhoddi  ychydig  o fin- 
egr  arnynt,  yn  Ilesiol  iawn  i laesu  poen  y cymalwst ; a bod 
yr  hadau,  ond  eu  cymeryd  mewn  finegr,  yn  dda  i wella  y 
gloesion.  Gwna  y dwfra  saif  ar  ryw  geudod  ar  ochrau  y pren 
hwn,  symud  dafaden  a chrach  oddiar  y croen  ; mae  enaint  y 
dail  yn  rhinweddol  i sychu  bronau  gwragedd  pan  wedí  di- 
ddyfnu  eu  plant. 


Porpin.— 

('.AN  fod  Porpin  yr  ardd  yn  cael  ei  ddefnyddio  fel  bwydlys- 
iau,  mae  mor  adnabyddus  fel  na  raid  ei  ddesgrifio  yn  fanol. 
Mae  tua  throedfedd  o hyd,  yn  cripian  ar  hyd  y Ilawr.  Mae 
y cyrs  yn  grj’nion  a thrwchus,  o liw  cochlyd,  Ilawn,  ac  yn 
frau  rhyfeddol ; y dail  yn  fyrion  a chulion,  o liw  gwyTdd,  yn 
Ilydain  a thewion : blodau  melynion  bychain  sydd  iddo  ; 
safant  yn  mhlith  y dail,  tua  blaenau  y cyrs  ; y gwrciddyn  yn 
fychan  a gwynaidd. 

Mae  yn  Ilysieuyn  hyfryd  iawn  i’w  ddefnyddio  fel  bwydlys- 
iau,  a thnieni  mawr  na  chaffai  ei  fwyta  yn  fwy  cyffredinol : 
gwnelai  les  mawr  i buro  y gì»aed,  ac  felly  i wella  y Ilwg. 
Gweithia  yn  nerthol  trwy  y dwfr,  i oeri  yr  afu,  y gwaed,  yr 
arenau,  y dwfr,  a’r  cylla ; ac  nid  oes  braidd  ei  well  mewn 
cryd  pocth  ; gwna  arafu  rhediad  Ilynoedd  y corph,  a llyn- 
oedd  oerion  y pen,  ac  esmwytho  poen  ynddo.  Mae  yr 
hadau  yn  fwy  effeithiol  na’r  llysieuyn ; ond  dylid  peidio 
cymeryd  dognau  mawrion  o honynt.  Ond  eu  dryllio  a’u 
berwi  mewn  gwin,  a’u  rhoi  i blant  i’w  hyfed,  gwnant  ladd 
llyngyr.  Gwna  sudd  y Ilysieuyn,  ond  cymysgu  ychydig  o 
fél  ag  ef,  atal  cyfogiad  a pheswch  sych,  a rhwyddhau  yr 


anadl.  Gwna  hefyd  oeri  poethder  mewn  hen  glwyfau. 
Gwna  y llysieuyn,  ond  ei  ddryllio,  a’i  roi  wrth  y talcen  a’r 
arleisiau,  oeri  gwres  ynddynt  a fyddo  yn  cadw  cwsg  draw, 
symud  poethder  o’r  llygaid,  a rhanau  ereill  o’r  corph,  gwell- 
hau  pendduod,  a Thân  Iddwf,  a chyffelyb  doriadau  allan. 
Gwna  y sudd,  yn  gymysgedig  ag  ychydig  win,  les  mawr  i 
buro  y gwaed,  esmwytho  y gymalwst,  a thyneru  caledwch  yn 
y gewynion. 

Pennigan  Rhuddgoch. — Clove  Pink. 

Mae  amrywiol  o fathau  o’r  llysieuyn  hwn  ; maent  yn  bryd- 
ferth  iawn,  ond  ddim  o bwys  mawr  fel  meddyginiaeth- 

Pren  Oeri. — Medlar  Tree. 

Mae  hwn  yn  bren  cyffredin  mewn  gerddi,  ac  mae  tua  maint 
pren  afalau  canolig,  ac  yn  tyfu  yn  afreolaidd  fel  coed  afalau; 
mae  drain  ar  y cangau.  Mae  y dail  yn  hwy  a chulach  nag 
eiddo  pren  afalau ; mae  iddo  flodau  gwynion  mawrion. 
Mae  y ffrwyth  yn  sur  iawn,  yn  enwedig  cyn  yr  addfedo,  ac 
mae  yn  yr  afal  yn  gyffredin  bump  cnewyilyn.  Blodeua  yn 
Mai,  ac  addfeda  y fTrwyth  yn  Medi. 

Mae  trwyth  cryf  o’r  afalau  ieuainc  yn  dda  rhyfeddol  i atal 
llynoedd  y corph  ; i wella  archollion  yn  y genau,  a chig  y 
dannedd  ; i wella  clwyf  y marchogion.  Gwna  powdr  y dail 
wedi  sychu,  ond  ei  daenellu  ar  glwyfau  îr  a gwaedlyd,  eu 
sychu  a’u  iachau.  Gwna  tê  yr  hadau  weithio  yn  nerthol 
trwy  y dwfr. 

Pumbys,  Pumnalen. — Five-leaf  Gras,  Cinguefoil. 

Llysieuyn  gwyllt  yw  hwn,  yn  tyfu  yn  ymyl  ffyrdd,  ac 
mewn  tir  porfa.  Mae  y gorsen  yn  gron  a llyfn,  ac  yn  gyff- 
redin  yn  gochlyd  ; mae  yn  ymlusgo  ar  y llawr,  gan  gymeryd 
gwraidd  o bob  cymal ; saif  y blodau  ar  gyrs  hirion,  pump  ar 
bob  corsen  ; maent  dros  fodfedd  o hyd,  yn  gul,  ac  o liw 
gwyrdd,  a’u  hymylau  yn  fylchog ; saif  eu  blodau  melynion 
ar  gyrs  hirion ; y maent  tua  maint  swllt,  ac  yn  sefyll  o 
gylch  pen  gwyrdd,  a rhai  llinynau  cochion  trwyddynt ; maent 
yn  dlysion  iawn : cynwysa  y penau  hyn  hadau  llwydion 
bychain.  Mae  eu  g^vreiddyn  tua  maint  bys  bach  dyn,  yn 


157 


lled  hir,  a rhisgl  llwyd  amo.  Blodeua  y llysiau  hyn  yn  yr 
Haf,  rhai  yn  gynar  a rhai  yn  ddiweddar. 

Defnyddir  rhisgl  ei  wreiddyn  ; dylid  ei  godi  yn  Ebrill, 
tynu  y rhisgl  ymaith,  a’i  sychu.  Mae  y rhisgí,  ond  ei 
wneuthur  yn  bowdr,  yn  dda  i g)'medroli  rhediad  llynoedd  y 
corph  ; mae  yn  effeithiol  iawn  i wella  cryd  o bob  math,  ond 
cymeryd  ychydig  o hono  mewn  gwin  gw-yn  neu  finegr. 

Mae  trwyth  y llysieuyn  yn  rhinweddol  neiilduol  at  unrhyw 
fflameg  a thwymyn,  i oeri  a thymeru  y gwaed  ; ond  ei  droi 
yn  y genau,  gwna  wella  clwyfau  ynddo,  ac  archollion 
gwlybion  drewllyd  yn  ngwahanol  ranau  y corph.  Dywedir 
y gwna  cymeryd  pedair  wns  o’i  sudd  ar  unwaith  dros  am- 
rywiol  o ddyddiau  yn  olynol,  wel'a  dolur  y gwddf  a’r  gloesion. 
Ónd  berwi  y gwreiddyn  mewn  llaeth,  a’i  yfed,  gwna  wella 
clefyd  y gwaed ; ond  ei  ferwi  mewn  finegr,  a dal  y trwyth  yn 
y genau,  gwna  attal  y ddannodd.  Ond  cymysgu  ychydig  o 
fel  â’r  trwyth  hwn,  neu  à sudd  y llysieuyn.  a’i  gymeryd,  gwna 
wella  crygni  a pheswch. 

Ond  berwi  y gwreiddyn  mewn  finegr,  gwma  y trw>'th  les 
mawr  i ostwng  chwydd  caled  mewn  unrhyw  ran  o’r  corph  ; 
gwella  poethder  Tân  Iddwf ; pob  math  o gornwydon  ac 
archolHon  gwresog  yn  tueddu  at  budredd,  {x)b  math  o 
glwyfau  a chrach,  a’r  crafu,  ond  golchi  y lle  dolurus  ag  ef. 
Ond  ei  ferwi  mewn  gwin,  a’i  roi  ar  gymal  dolurus  o herwydd 
y gymalwst  a’r  glunwst,  ac  yfed  ychydig  o’r  trw^th  ar  yr  un 
pryd,  gwna  les  mawr  i symud  y poen  ; gwna  hefyd  ddofi 
poen  yn  yr  ymysgaroedd.  Gwna  trw^th  y gwraidd  ddaioni 
mawr  i iachau  clwyfau  ac  ysigdod  mewnol  neu  allanol,  wedi 
eu  cael  tn^'y  gwympiadau  neu  erg>'dion,  ac  i attal  gwaediad 
clwyfau  ar  unrhyw'  ran  o’r  cnawd. 

Pupr  y Oors,  Blodau  y Oog. — Ladies'  Smoeh,  or 
Cuckow-Flower. 

Mae  digonedd  o’r  llysieuyn  hwn  yn  tyfu  yn  ein  gwlad,  yn 
ymyl  cwterydd,  mewn  gweunydd  gw'lybion.  Y maent 
ddechreu  yr  haf  yn  lliwio  y gweunydd  â’u  blodau  : mae  eu 
dail  yn  asgellog,  yn  dyfod  allan  o’r  asen  ganol : yn  fychain 
ac  ymron  yn  grynion,  a’r  ddalen  fwyaf  yn  w'astad  ar  flaen  yr 
asen  ; o’u  mysg  cyfyd  corsen  gron,  yn  rhychwant  neu  droed- 


fedd  o hyd  ; weithiau  taena  yn  fân  ganghenau  tua’r  blaen,  a 
phwysi  o flodau  gwynion  ar  y blaen,  a gwawr  gochlyd 
iddynt.  Mae  ei  flas  yn  boeth  ar  y tafod,  yr  un  fath  a 
Berw  y Dwfr,  i ba  lysieuyn  y mae  yn  perthyn  yn  agos,  o’r  un 
llwyth,  ac  agos  o’r  un  rhinweddau  ag  ef.  Maent  yn 
ddyfrawl  iawn ; yn  glanhau  ymaith  y graian,  yn  awchu  y 
cylla  at  fwyd;  yn  cryfhau  yr  ymysgaroedd ; yn  iachau  yr 
afu  trwy  ei  oeri  a’i  larieiddio ; yn  puro  y gwaed,  yn 
gwella  y IhVg  neu’r  clefri,  ac  yn  glanhau  y croen  oddi- 
wrth  bob  tarddiadau  allan.  Mae  rhai  yn  dyweyd 
fod  y blodau,  ond  eu  hyfed  fel  tê,  yn  feddyginiaeth 
anffaeledig  rhag  llesmeiriadau  a heintiau,  yn  cael  eu 
hachosi  gan  ormod  o waed  yn  y pen.  Byddai  yn 
ddigon  hawdd  gwneyd  prawf  o honynt,  oblegyd  ceir 
cyflawnder  o honynt  yn  misoedd  Mai  a Mehefin.  Y brig 
a’r  blodau  sydd  oreu  ; defnyddir  hwynt  fel  tê. 

Pwrs  y Bug'ail. — Shepher(Ps  Purse,  ShephereTs  Scrîp. 

Mae  hwn  yn  llysieuyn  cyíTredin  iawn ; gwelir  cyflawnder  o 
hono  mewn  gerddi,  ac  yn  ymyl  llwybrau  a thai  tyddynwyr. 
Dail  bychain  hirion  sydd  iddo,  o liw  gwyrdd  goleu,  a bylchau 
dyfnion  yn  eu  hymylau,  yn  mysg  y rhai  cyfyd  corsen  gron, 
tuag  wyth  neu  ddeg  modfedd  o hyd,  ac  arni  amrywiol  o 
ddail  hyd  y blaen.  Blodau  gwynion  bychain  sydd  arni ; ar 
eu  hol  daw  y codau  bychain,  tebyg  i galon,  sydd  yn  cynwys 
hadau  melynion  bychain.  Saif  y blodau  ar  y blaen  yn 
duswau  bychain.  Mae  blodau  i’w  gweled  arnynt  trwy  ystod 
yr  Haf,  ac  mae  rhai  o honynt  mor  ffrwythlon  fel  y blodeuant 
ddwywaith  yn  y fl\vyddyn  : mae  y gwreiddiau  yn  wynion. 

Mae  hwn  yn  llysieuyn  gwerthfawr  neillduol  i oeri,  sychu, 
a rhwymo.  Mae  yn  rhinweddol  iawn  i attal  rhediad  y 
gwaed  o archollion  mewnol  neu  allanol ; hefyd  llynoedd 
gwaedlyd  y corph,  poeri  gwaed  ; ond  ei  rwymo  wrth  wadnau 
y traed  a’r  arddyrnau,  gwna  les  mawr  yn  y clefyd  melyn. 
Gwna  plastyr  o’r  llysieuyn  hwn  ostwng  poethder  Tân  Iddwf. 
Ond  diferu  y sudd  i’r  clustiau,  gwna  ddystewi  swn  a gwella 
poen  ynddynt.  Gellir  gwneuthur  enaint  gwerthfawr  o hono 
at  glwyfau,  yn  enwedig  yn  y pen. 

RhedjOl. — Fern. 

Ni  raid  cymeryd  lle  nac  amser  i ddesgrifio  y rhai  hyn  ; 


159 


maent  yn  ddigon  adnabyddus.  Mae  dau  fath  o honynt,  y 
gwryw  a’r  fenyw  ; ond  maent  yn  gj'ffelyb  yn  eu  rhinweddau, 
Tyfant  yn  ymyl  ffyrdd  a chloddiau,  ac  ar  ochrau  a phenau 
mynyddoedd.  Saif  yr  hadau  ar  gefnau  y dail. 

Nid  oes  braidd  un  fedd)’giniaeth  mor  effeithiol  i ladd  llyng- 
yr  llydain  (iape  worms),  â gwreiddiau  pob  un  o’r  ddau  fath, 
yn  enwedig  eiddo  yr  un  fenyw,  wedi  eu  hysigo  a’u  berwi 
mewn  dwfr  ag  ychydig  o fêl ; gwna  hefyd  ostwng  chwydd 
yn  y ddueg.  Ónd  berwi  y gwreiddiau,  yn  gymysgedig  ag 
ychydig  o floneg  mochyn,  gellir  cael  enaint  gwerthfawr  at 
glwyfau.  Gwna  p<jwdr  y g^vreiddiau  sychu  archollion 
gwlybion  a digofus.  Gwna  mẁg  Rhedyn  yru  ymaith 
seirph,  a phob  math  o wyljed  a chlêr ; y rhai  mewn  tiroedd 
corsog  ydynt  yn  fynych  yn  drallodus  iawn. 

Rhedyn  Mair,  Rhedyn  Gr\9X.—Osmund  Royal. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  tyfu  mewn  hen  goedwigau  gwlyb- 
ion,  ar  ben  cloddiau  a thwmpathau,  mewn  hen  weunydd 
dyfrllyd  a ddiffrwyth.  Mae  gwreiddiau  mawrion  a breision 
iddynt,  yn  llawn  o lysnafedd  glydic^.  Mae  eu  daü  yn 
a.sgellog  a mawrion ; esgyll  yn  tyfu  o’r  asen  ganol,  a dail 
bychain  teg  yn  tyfu  arnynt,  un  ar  prfer  y llall,  yn  debyg  i 
Redyn  ereill,  ond  fod  ymylau  y dail  heb  ddim  bylchau,  ac 
yn  fwy  teg  a llyfn.  Mae  y dail  canol  yn  gyffredin  yn  dwyn 
blodau  a hadau,  pa  rai  ydynt  o liw  rhuddgoch  pan  yn 
addfedu. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  fwy  rhinweddol  o lawer  na 
Rhedyn  cyffredin.  Mae  eu  hisgell  yn  lladd  pob  math  o lyng>’r, 
ac  yn  gostwng  chwydd  yn  y ddueg ; mae  yn  un  o’r  llysiaú 
rhagoraf  rhag  ysigiadau  mewnol  ac  allanol,  esgyrn  wedi  eu 
tori,  a chymylau  wedi  eu  hysigo.  Mae  eu  gwreiddiau  wedi 
eu  berwi  mewn  gwin  gwyn,  yn  ddyfrawl  iawn  ; yn  glanhau 
yr  arenau  a r bledren,  a phibau  y dwfr  o bob  mán  raian  a 
cherig.  Gwelais  hen  bobl  yn  defnyddio  llawer  ar  ei  wraidd 
i esmwythau  y gwanegon  a’r  gewynwst,  trwy  ei  ferwi  mewn 
dwfr,  a mw’ydo  y manau  poenus  à’i  drwyth  yn  gynes. 
Gellid  gwneyd  eli  rhinw’eddol  iawn  o hono  trwy  ferwi  ei 
wraidd  mewn  bloiieg  neu  ymenyn  heb  halen,  i iachau  pob 
math  o glwyfau  a chomwydydd,  &c. 


Rhesinwydd,  Rhyswydd.  — Currant  Trees. 

Mae  y manwydd  hyn  yn  cael  eu  codi  yn  lled  gyffredin  yn 
awr  mewn  gerddi,  ac  mae  y grawn  duon,  wedi  eu  berwi  gyda 
siwgr,  yn  dyfod  yn  bereiddfwyd  gwerthfawr  iawn  : mae 
ychydig  o hono  yn  rhinweddol  iawn  i wella  gwddf  dolurus, 
a chrygni ; rhwyddhau  rhediad  y dwfr,  &c. 

Rhos. — Rose. 

Mae  amrywiol  fathau  o Rôs,  megys  Rhosyn  Damascu? 
(Damask  Rose),  Gellir  gwneuthur  cyffaith  (syrttp)  rhin- 
weddol  neillduol  o hwn  yn  y dull  canlynol  : — Cymerer 
dyrnaid  o’r  Rhôs  dan  sylw  yn  îr,  a rhodder  dwfr  benvedig 
arnynt  ddigon  i’w  cuddio  ; yna  gadawer  hwynt  i aros  dros 
bedair  awr  ar  hugain ; yna  gwasger  ymaith  y gwlybwr,  a 
chwaneger  ato  gymaint  arall  o siwgr ; todder  hwn,  ac  yna 
bydd  y cyffaith  yn  barod.  Mae  yn  garth-feddyginiaeth  rag- 
orol  i blant,  ac  nid  oes  braidd  ei  well  i bobl  wedi  tyfu  i fynu 
a fyddo  yn  dueddol  i fod  yn  rhwym.  Ond  cymeryd  ychydig 

0 hono  bob  nos,  cedwir  y corph  yn  dymherus  yn  wastadol. 
Mae  cyffyriau  a fyddo  yn  carthu  yn  nerthol,  yn  achlysuru 
rhwymiad  wedi  hyny,  yr  hyn  nid ystyrir yn  gyffredin.  Tybia 
llawer  mai  y carthiedydd  niwyaf  grymus  raid  fod  y goreu. 
Ond  gwell  peidio  arferyd  un  cryf  iawn  un  amser,  ond  mewn 
achos  o berygl  ; ac  yna  dylid  gofalu  wedi  hyny  am  gadw  yr 
ymysgaroedd  yn  dymherus 

Rhos  Oochion. — Red  Roses. 

Gelwir  hwynt  felly  am  fod  llinellau  cochion  yn  rhedeg 
trwyddynt.  Ond  berwi  y Rhôs  Cochion  mewn  gwin,  ceir 
gwlybwr  rhinweddol  neillduol  i iachau  poen  y pen,  y llygaid, 
y clustiau,  y gwddf,  a chig  y dannedd.  Gwna  yr  un  trwyth, 
ond  chwanegu  ychydig  o’r  gwreiddiau  at  y blodau,  les  mawr 

1 oeri  gwres  anghymedrol  o gylch  y galon,  Tân  Iddwf,  a 
phoethder  yn  y cylla.  Mae  eu  tê  yn  rhinweddol  i godi  yr 
ysbrydoedd,  a chryfliau  y cylla  a’r  afu,  gostwng  poethder,  ac 
adferu  cwsg : tuedda  i rwymo  ac  oeri.  Bernir  fod  y Rhôs 
gwynion  yn  gryfach  i oeri  a rhwymo  na’r  rhai  cochion. 


ft 

flap 


Ortjutui^tru 


MaU  ffrn 


Ooíihík‘rrrt 


lu^jiiiiwwimiw*  


i6i 


Rhos  Mair. — Rosemary. 

Mae  y llysieuyn  hwn  yn  tyfu  yn  wyllt,  heb  un  drafferth 
wrtho  yn  Spaeu  a Fírainc  ; ond  rhaid  iddo  gael  gardd  yn 
Nghymru,  a chysgod  gwynt  y gogledd  cyn  y tyfo  yn  dda. 
Ni(i  oesnebyn  cadw  Rhos  Mair  yn  ei  ardd  heb  ei  adnabod, 
felly  ni  raid  ei  ddesgrifio.  Mae  yn  un  o’r  llysiau  goreu  ag  a 
gynyrcha  ein  gwlad  rhag  holl  anhwylderau  y pen  a’r 
gewynau  ; yn  cryfliau  yr  ymenydd,  ac  felly  yn  gwneyd  y 
cof  a’r  holl  synwyrau  yn  fywiog  a chyflym  ; yn  gwella 
gwendid  y gewynau,  a chrvni.idau  yn  yr  aelodau.  Mae  y 
ìlysieuyn  hwn  yn  cynwys  holl  rinweddau  Synarawn — Cneuen 
yn  India,  Hnd  Garddwy,  a Grawn  Meryw,  a llawer  yn 
ychwaneg.  .\Iae  yn  cryfhau  y galon,  yn  gwrthwynebu 
gwenwyn,  ac  yn  iachau  twymynon  dys|)eidiawl  o bob  math. 
Mae  yn  rhagorol  dda  i’r  llygaid  i’w  clirio  a’u  cryfhau,  ac  yn 
adferu  yr  olwg  pan  wedi  ei  golli  ; yn  llawenhau  y galon,  yn 
gyru  ymaith  ofalon  ac  ofnau  gormodol  o’r  meddwl  ; ac  yn 
tarfu  ymailh  ddychymygion  a breuddwydion  ffol  o’r  j)en  ; yn 
puro  y gwaed,  yn  Iliniaru  poenau  y ddannodd  a’r  dir- 
dyniadau.  Mae  yn  agor  rhwystrau  yn  yr  afu,  ac  yn 
cynhyrfu  y dwfr  a'r  chwys.  O frigau  a blodau  Rhos  Mair 
mae  y dwfr  enwog  hwnw  yn  cael  ei  wneyd  a elwir  Hungary 
^Vater,  pa  un  a iachaodd  frenhines  Hungari  o’r  parlys,  ac 
sydd  eto  yn  c.ael  ei  ganmol  i’r  eithaf  fel  meddyginiaeth  rh.ag 
y dolur  cyndyn  hwnw.  Gellir  cael  ei  olew  gan  unrhyw 
fferyllydd,  os  n.a  bydd  y Ih'sieuyn  o hyd  llaw,  d.an  yr  enw 
Oil  of  Rosemary ; gellir  cymeryd  o 12  i 15  ddiferyn  o’r 
olew  ar  gnepyn  o siwgr  gwyn,  nos  a boreu  ; neu  hanner 
dyrnaid  o frig.au  y Ilysieuyn  fel  tè,  ac  yíed  cwpanaid  o hono 
dair  gwaith  y dydd.  Byddai  yn  werth  i bob  un  sydd  yn 
berchen  gardd  i bl.anu  brigyn  neu  ddau  ynddi  ; byddai  yn 
dra  sicr  o dyfu,  ond  ei  blanu  yn  wyneb  yr  haul,  a gofalu 
bod  gwal  rhyngddo  ag  awel  y gogledd,  a’i  blanu  ddechreu  y 
gaual. 


Rhos  Profens. — Provence  Rose. 

Nid  yw  hwn  o bwys  mawr  fel  meddyginiaeth. 

p 


IÓ2 


Rhos  y OÛ — Dog  Rose. 

Mae  y llysieuyn  hwn  o natur  rwymawl  : defnyddir  ef 
weithiau  yn  feddyginiaeth,  ond  nid  yn  aml. 

Rhuddygl. — Radish. 

Mae  hwn  yn  blanhigyn  adnabyddus.  Ceir  ef  yn  tyfu  yn 
wyllt  mewn  rhai  lleoedd,  ond  plenir  a chodir  ef  yn  gyffredin 
mewn  gerddi : tir  llaith  a chysgodol  mae  yn  fwynhau.  An- 
aml  y mae  yn  blodeuo ; ond  pan  wnelo,  mae  hyny  yn 
Gorphenaf. 

Mae  sudd  y gwreiddiau  îr,  gydag  ychydig  o win  gwyn,  yn 
feddyginiaeth  nodedig  i weithio  y graian  ymaith.  Nid  oes 
braidd  ddim  yn  gweithio  yn  gyflymach  nac  yn  fwy  effeithiol 
trwy  y dwfr,  nac  yn  fwy  llwyddianus  i symud  cerig  ymaith 
o’r  bledren. 

Rhuddygl  y Meirch.— ŵríí  Radish. 

Mae  y planhigyn  hwn  mor  adnabyddus  a’r  llall,  ac  yn  lled 
gyffredin  mewn  gerddi : tyfa  hefyd  yn  w)  llt  mewn  llawer  o 
leoedd.  Mae  yn  amlhau  trwy  y gwreiddiau ; a’r  holl 
blanhigion  a w'nant  felly,  ni  ofala  natur  lawer  am  eu  bod 
yn  hadu. 

Mae  sudd  y gwreiddiau  yn  gweithio  yn  nerthol  trw'y  y 
dwfr ; mae  yn  dda  i wella  y clefyd  melyn  a’r  dyfrglwyf. 
Defnyddir  y gwreiddiau  yn  aml  i wneuthur  diod  feddygol,  i 
buro  y gwaed ; ac  mae  bwyta  cryn  lawer  o honynt  yn  fynych 
gyda  chig,  yn  llesiol  neillduol  i w'ella  y gewynwst. 

Rhyw,  Llysiau  yr  Echryshaint,^  Torwenwyn.— 

Rue. 

Mae  hwn  yn  adnabyddus : er  na  raid  ei  ddesgrifio,  mae  mor 
werthfawr  fel  y rhaid  manylu  ar  ei  rinweddau.  Mae  i’w 
ddefnyddio  yn  îr,  a’r  impiau  ieuainc  sydd  fwyaf  rhinweddol. 
Gellir  gwneuthur  tê  o honynt,  neu  gellir  eu  hysigo  a’u 
gwneuthur  yn  bereiddfwyd,  ond  rhoi  atynt  eu  pw'ys  dair 
gwaith  o siwgr,  ac  yna  bwyta  ychydig  o hono.  Mae  yn 
feddyginiaeth  ragorol  mewn  twymynon ; mae  yn  codi  yr 


163 


ysbryd,  yn  agor  y chwysdyllau,  ac  felly  yn  gweithio  allan 
afiechyd  ; iacha  poen  yn  y pen,  a phob  math  o glefydau 
gewynol  a achoser  gan  dwymynon ; cryfha  y cylla  a’r 
ymysgaroedd.  Mae  ei  flas  yn  hyfryd,  a byddai  yn  llesiol  i 
bobl  dueddol  i lewygon  ei  gymeryd  yn  aml. 

Mae  ei  drwyth  yn  nerthol  i weithio  trwy  y dwfr,  a gwna 
symud  ymaith  effeithiau  gwenwyn ; mae  yn  dda  i laesu  poen 
yn  y ddwyfron  a’r  ochrau,  i wella  peswch,  rhwyddhau  yr 
anadl,  dofi  poethder  yn  yr  ysgyfaint,  ac  esmwytho  poen  yn 
y cymalau,  ond  golchi  y Ile  dolurus  ag  ef.  .Mae  yn  nodedig 
hefyd  i wasgaru  gwynt,  a lladd  llyngvT.  Ond  ei  ysigo  a’i  roi 
yn  y ffroenau,  gwna  attal  y trwyn  i waedu.  Gwna  y sudd  les 
mawr  i oeri  Tàn  Iddwf,  iachau  archollion  yn  y pen,  a inanau 
ereill,  ond  eneinio  y lle  dolurus  ag  ef.  Gan  ei  fod  yn 
llysieuyn  cryf  iawn,  dylid  peidio  cymeryd  dognau  mawrion  o 
hono,  a pheidio  ei  gymeryd  yn  aml  iawn. 


Seads.— 

M.\e  amrywiol  fathau  o’r  llysieuyn  hwn  ; mae  rhai  llysieu- 
wyr  yn  cyfrif  yn  agos  i dri  chant  o wahanol  fathau  o hono. 
Mae  y Seads  yn  gwahaniaethu  rhyw  gymaint  yn  mhob 
gwlad.  Maent  yn  tyfu  mewn  rhai  gwledydd  i faintioli 
anferthol,  ddeuddeg  neu  bymtheg  troedfedd  o uchder.  .Mae 
Scads  Peru  yn  tyfu  i ugain  troedfedd  o uchder,  a’u  blodau 
yn  chwech  neu  wyth  modfedd  o hyd ; byddai  gweled  Seads 
o faintioli  y rhai  hyn  yn  syndod  i ni,  ond  ni  welir  eu  bath  yn 
y wlad  hon.  Ni  chedwir  yn  ein  gerddi  ni,  yn  gyffredin,  ond 
dau  fath,  sef  y rhai  llwydion  a’r  rhai  cochion  ; y rhai  cochion 
yw  y rhai  goreii  : gwna  dail  y rhai  cochion  dè  hyfryd  i’r 
archwaeth,  ac  anghydm.arol  ei  rinwedd.  Mae  y Chineaid 
yn  arfer  ei  yfed  yn  lle  eu  dail  tê  hwy,  ac  mor  hoff  o hono, 
fel  y rhoddant  bedwar  pwys  o’u  tê  hwy  am  un  pwys  o ddaií 
Seads.  Bu  y Dutch  yn  gwneuthur  masnach  mawr  â hwy 
trwy  roddi  un  tê  yn  mhen  y Hall. 

Mae  tê  Seads  yn  rhagorol  o dda  i buro  ygwaed.  Mae  yn 
chwysawl,  yn  ddyfrawl,  ac  yn  gryfhaol ; a thrwy  ei  fod  yn 
cynhyrfu  y dwfr,  ac  yn  agor  chwysdyllau  y croen,  mae  yn 
gwella  y gwaed,  ac  yn  ei  wneyd  yn  fwy  cymwys  i borthi  y 
corph.  Mae  yn  cynhyrfu  y cylla  i dreulio  y bwyd.  Fel 


IÖ4 


cordial  mae  yn  dda  yn  holl  anhwylderau  y gewynau, 
cryniadau  yr  aelodau,  y parlys,  a’r  apoplexy\  ysgafnder  yn  y 
pen,  difì’yg  anadl,  a phangau  y famwst.  Mae  yn  hynod  rhag 
y graian  a’r  gareg;  yn  clirio  ymaith  yr  holl  rwystrau  yn 
ffordd  y dwfr.  Mae  ei  holl  rinweddau  yn  rhy  aml  i’w  henwi. 

Saflfyr,  SaflFr-wm. — Saffron,  Crocus. 

Llysieuyn  prydferth,  ond  ddim  yn  hawdd  i’w  gael ; tyfa 
mewn  rhai  meusydd  : mae  ei  frrwyth  yn  werthíawr  iawn. 
Blüdau  o liw  melyn  tywyll  .sydd  iddo  : ymddangosant  yn  yr 
Hydref,  ond  nid  ymddengys  y dail  nes  i’r  blodau  syrthio. 
Daw  allan  fath  o edafedd,  tair  mewn  rhifedi,  o liw  ysgarlad, 
o ganol  y blodeuyn,  a blaenau  melynion  iddynt.  Ni 
ddefnyddir  o’r  llysieuyn  hwn  ond  y rhai  hyn  yn  unig ; a 
gelwir  hwynt  Saffyr.  Tynir  hwynt  allan  yn  ofalus,  gwesgir 
hwynt  yn  deisenau,  y rhai  a ddefnyddir  weithiau  fel  cysurlyn 
(cordial). 

Saflfyr  y Gweimydd. — Meadow-Saffron,  Colchicuín. 

Mae  ei  wreiddyn  yn  dalpiog,  y croen  yn  dywyll : ad- 
newyddir  y talpau  hyn  bob  blwyddyn.  Tyr  y blodau  allan 
yn  yr  Hydref ; a chodant  ar  bibelíau  meinion  hirion,  tua 
phedair  modfedd  o uchder  o’r  gwraidd  : mae  y pibellau  hyn 
yn  eu  ffurf  yn  debyg  i eiddo  y Saffrwm  arall,  ond  yn  fwy ; ac 
mae  rhif  y blodau,  yn  gyffredin,  yn  ateb  i faint  y gwreiddiau, 
o ddau  i saith  neu  wyth.  Mae  ei  ddail  yn  wyrddion,  tua 
phedair  o rif,  y rhai  a ymddangosant  yn  Mawrth.  Gor- 
weddant,  fynychaf,  y naill  ar  y llall,  yn  agored  ar  y llawr, 
yn  groes  i’w  gilydd  ; maent  tua  phump  neu  chwech  modfedd 
o hyd  pan  yn  eu  llawn  faint.  Daw  llestri  yr  hadau  allan  yn 
mysg  y dail  yn  Ebrill,  ac  addfeda  yr  hadau  yn  Mai,  yn  fuan 
wedi  hyny  gwywa  y dail.  Buwyd  yn  hir  yn  meddwl  fod  y 
llysieuyn  hwn  yn  wenwynllyd ; ond  yn  awr  bernir  ei  fod  yn 
werthfawr  iawn  fel  meddyginiaeth.  Ond  ei  fwydo  mewn 
finegr  ceir  symp  gwerthfawr,  ond  cymysgu  ychydig  o siwgr 
ag  ef,  at  esmwytho  peswch,  a rhwyddhau  rhediad  y dwír. 
Dylid  bod  yn  ochelgar  wrth  ei  ddefnyddio,  gan  ei  fod  yn 
gryf  iawn ; mae  yn  rhagorol  o dda  i rwyddhau  rhediad  y 


dwfr,  a dofi  y graianwst.  Wedi  eu  malurio  yn  fân  y mae 
oreu  defnyddio  y dail ; a dylid  yfed  heiddwy  (barley  water) 
yn  helaeth  gyda  hwynt. 

Sawdl  y Orydd. — Good  King  Henry. 

Mae  y llysieuyn  hwn  i’w  weled  yn  gyffredin  o gylch  tai 
ffermydd,  yn  tyfíi  yn  mysg  Tafol,  ac  nid  yw,  mewn  gwnrionedd, 
ond  math  o Dafol.  Mae  hefyd  yn  cael  ei  gadw  mewn 
gerddi  gan  rai.  Mae  ei  ddail  yn  dyner,  llydain,  a thriong- 
log  fel  calon ; a llwyn  o g)’rs  cryfion  cr\’nion,  yn  eu  llcdor- 
wedd,  yn  tyfu  oddiar  y gwreiddyn,  a’r  un  fath  ddail  ar  hyd- 
ddynt,  yn  las  ar  eu  gwyneb  uchaf,  ac  yn  fwy  llwyd  yr  ochr 
isaf.  Mae  eu  blodau  yn  fychain,  yr  un  lliw  a’r  cyrs,  a llawer 
iawn  o hadau  yn  dyfod  ar  eu  hol  yn  dywysenau  fel  Tafol. 

Mae  llawer  iawn  o ganmoliaeth  i’r  llysieuyn  hwn,  fel 
meddyginiaeth  rymus  rhag  y graian  a’r  gareg  ; mae  yn  oeri 
ac  yn  tyneru,  ac  yn  elío  pibellau  y dwfr,  pan  wedi  cael  eu 
clwyfo  gan  raian  llym,  pigog,  ac  yn  nerthu  natur  i’w  gwaredu. 
Mae  trwyth  o’r  llysieuyn  hwn  yn  rhwyddhau  rhediad  y dwfr 
yn  raddol,  ac  yn  dda  hynod  rhag  bolrwymedd.  Mae  Sawdl  y 
Crydd,  a Dail  y Feddalai  (Afalbnos),  yn  agos  o’r  un  natur, 
a gellir  eu  cymysgu  a’u  gilydd  mewn  isgell,  neu  mewn  trwyth 
i fwydo  unrhyw  chwydd  caled  ac  ysigiadau.  Mae  yn  hollol 
ddiberygl,  a gellwch  fod  yn  eofn  arno. 

Sebonllys.  — Soap<vort. 

Pi.ANHiOYN  gwyllt  yw  hwn,  ond  nid  yw  yn  gyffredin.  Lleda 
y gwreiddyn  gryn  lawer  dan  wyneb  y tir,  ac  mae  ynddo 
lawer  o gymaiau  ; mae  yn  Ilwyd  oddiallan,  a gwyn  o fewn, 
a’i  flas  yn  anhyfryd.  Mae  yn  bwTw  allan  yma  a thraw 
amrywiol  o gyrs  gweinion  crynion,  llawn  o gymalau,  a dwy 
ddaien  ar  bob  cymal,  y naill  ar  gyfer  y llall ; mae  y gorsen 
a’r  dail  o liw  gwyrdd,  mae  y dail  yn  hir-grwn,  llyfnion,  eu 
hymylau  yn  gyfain,  ac  yn  llawn  asenau.  Saif  y blodau  yn 
fath  o duswau  ar  flaen  y cyrs.  Blodau  bychain  cochwyn 
sydd  iddo.  Mae  yn  tyfu  yn  wyllt  mewn  tiroedd  llaith  ac 
iscl,  yn  ymyl  nentydd,  a cherllaw  dwfr  rhedegog.  Blodeua 
yn  gyffredin  yn  Gorphenaf,  ac  mae  yn  parhau  trwy  Awst  a 
rhan  o Medi. 


Mae  y dail,  ond  eu  hysigo,  yn  dda  i attal  rhediad  gwaed  o 
archollion  yn  y bysedd,  y dwylaw,  neu  y coesau,  ac  i iachau 
yr  archollion.  Bernir  fod  ei  drwyth  yn  rhinweddol  i symud 
y graian  a’r  gareg,  symud  rhwystrau  o ffordd  y dwfr,  agor  y 
chwysdyllau,  a phuro  y gwaed. 

Tafol. — Dock. 

Y MAE  amrywiol  fathau  o Dafol ; ond  gan  eu  bod  yn  lled 
debyg  i’w  gilydd  mewn  golwg  a rhinweddau,  ni  raid  eu 
gwahaniaethu,  ac  nid  oes  angen  manylu  wrth  eu  desgrifio. 

Eu  gwreiddiau  ddefnyddir  fel  meddyginiaeth.  Mae  eu 
trwyth  yn  rhinweddol  neillduol  i buro  y gwaed,  ac  felly  i 
wella  y Ìlwg ; attal  cyfogiad  a phoeri  gwaed,  cryfhau  y cylla, 
&c.  ; ond  golchi  y croen  ag  ef,  gwna  ei  lanhau  oddiwrth  bob 
math  o grach,  a phob  anmhuredd.  Mae  hadau  yr  holl 
fathau  yn  tueddu  i rwymo.  Ond,  gan  fod  amrywiaeth  mawr 
o lysiau  agos  yn  mhob  cymydogaeth,  ag  a ellid  ddefnyddio 
i’r  un  perwyl,  efallai  gyda  mwy  o hyfrydwch,  ni  fanylir  ar 
rinweddau  y g\vahanol  fathau  o Dafol. 

Tafol  y Dwfr,  Suran  Hirion. — Waier  Dock. 

Dyma  y mwyaf  o’r  holl  fathau  o Dafol ; maent  ol'  yn  debyg 
i’w  gilydd  yn  eu  natur.  Tyfant  yn  ymyl  dwfr. 

Mae  trwyth  y gwreiddyn  yn  werthfawr  iawn  i’w  roi  mewn 
diod  feddygol : mae  yn  rhinweddol  iawn  i wella  y llwg. 
Mae  hadau  y rhai  hyn,  ac  eiddo  y lleill  oll,  yn  rhwymol  ac 
yn  llesiol  pan  fyddo  yr  ymy.sgaroedd  yn  rhyddion. 

Tafod  yr  Hydd. — Harfs  Tongue. 

Planhigyn  gwyllt  yw  hwn.  o rywogaeth  y Rhedyn.  Mae 
pob  dalen  a berthyna  iddo  yn  blanhigyn  ar  ei  ben  ei  hun  ; 
ond  cyfyd  amrywiol  o honynt  oddiar  yr  un  gwreiddyn.  Mae 
corsen  y ddalen  yn  bum  modfedd  o hyd,  y ddalen  yn 
fodfedd  a chwarter  o led,  yn  culhau  tua’r  blaen,  yn  gyfan  yn 
gyffredin,  ond  weithiau  yn  cael  ei  bylchu  i ddwy  neu  dair 
rhan.  Mae  o liw  gwyrdd  ar  y tu  uchaf,  rywbeth  yn  oleuach 
odditani.  l'yfa  mewn  hen  ffynonau,  a chloddiau  dyfnion  a 
thywyllion,  ac  mae  yn  wyrdd  trwy  yr  holl  flwyddyn ; ond 


tyfa  dail  newydd  bob  Gwanwyn.  Gwneir  y gwreiddyn  i fyny 
o amrywiol  o linynau  duon,  megys  wedi  eu  plethu  ynghyd. 

Ni  ddefnyddir  ef  yn  fynych  yn  feddyginiaeth,  ondteilynga 
sylw  mwy,  a sicr  yw  y prisid  ef  yn  uwch  pe  gwybyddid  am 
ei  rinweddau.  Mae  yn  werthfawr  at  glefydau  yr  afu  ; gwna 
ei  gryfhau  pan  yn  wan,  a’i  esmwytho  pan  yn  boenus.  Doeth 
fyddai  gwneuthur  cyffaith  o hono  i’w  gadw  trwy  y flwyddyn; 
0 herw^dd  nid  hawdd  yw  ei  gael  yn  nyfnder  y Gauaf. 

Mae  ychydig  o’r  sudd  neu  o’r  cyflaith  yn  efleithiol 
rhyfeddol,  ond  ei  gymeryd  yn  rheolaidd  dros  ychydig  o 
am.ser,  i symud  rhwystrau  yn  y ddueg  a’r  afu,  i ddofi  gwres 
yn  yr  afu  a’r  cylla,  ac  i wella  y dolur  rhydd ; ac  mae  wedi  ei 
ddefnyddio  yn  llwyddianus  lawer  gwaith  i symud  hen 
glefydau  ystyfnig  a sefydlog. 

Tafod  y Neidr. — Adder  or  Serpent's  Tongue. 

Li.ysieuyn  bychan  cyffredin  yw  hwn,  yn  tyfuinewn  tir  llaith. 
Nid  oes  iddo  ond  un  ddalen,  a hono  tua  hyd  bys  oddiwrth 
y ddaear,  o liw  gwyrdd ; oddiwrth  waelod  yr  hon,  tu  fcwn 
iddi,  cyfyd  yn  gyffredin  gorsen  fechan  wan,  weithiau  ddwy 
neu  dair  ; mae  eu  blaenau  r>  wbeth  yn  dcl)yg  i dafod  neidr. 
Mae  ei  ddalen  yn  werdd  a hir  grwn  ; mae  yn  drwchus,  lieb 
asenau  a gwythi.  Gwneir  y gwreiddyn  i fyny  o amrywiol  o 
linynau.  Gorwedda  y llysieuyn  hwn  yn  isel  yn  mysg  y 
glaswellt,  ac  nid  heb  chwilio  y ceir  ef.  Yn  Ebrill  a Mai 
mae  i’w  gael ; mae  yn  darfod  yn  fuan  wedi  hyny. 

Geliir  gwneuthur  enaint  gwerthfawr  o’r  llysieuyn  hwn  : 
torer  y dail  yn  ddarnau  bychain,  cymerer  swp  o honynt,  a’u 
pwys  dair  gwaith  o suet,  ac  ychydig  o olew  ; berwer  y cwbl 
ynghyd  nes  byddo  y dail  wedi  crychu  ychydig,  ac  yna 
hidler  y gwlybwr,  a cheir  enaint  gwerthfawr  at  glwyfau. 

H0XíB\.—Tansy. 

Mae  trw’yth  y dail  yn  îr,  yn  dda  i gynhyrfu  y dwfr,  puro 
ymaith  lynoedd  glydiog  ac  oerion,  a achosir  gan  auaf  llaith. 
Pe  gwnelem  yn  awr  fel  y gwnelid  gynt,  fwyta  llawer  o 
honynt  yn  y Gwanwyn,  wedi  eu  ffrio  gydag  wyau,  caflem 
well  iechyd  yn  yr  Haf.  Gwna  eu  trwyth  wasgaru  y gwynt 
o’r  cylla  a’r  ymysgaroedd,  a threulio  y gareg  yn  y bledren. 


Mae  trwyth  yr  hadau  yn  beth  rhinweddol  rhyfeddol  i’w 
roi  i blant  i ladd  llyngyr ; mae  y sudd  mewn  gwlybwr,  a 
phowdr  yr  hadau,  wedi  eu  cymysgu  â thriagl,  yr  un  mor 
rhinweddol ; anhawdd  cael  un  feddyginiaeth  well. 

Tansi  Gwyllt. — PVi/d  Tansy. 

Mae  tê  cryf  o’r  dail  yn  effeithiol  iawn  i wella  clwyf  y march- 
ogion,  a charthiadau  gwaedlyd ; ychydig  yn  wanach,  ac 
wedi  ei  felusu  â mêl,  mae  yn  beth  rhagorol  i wella  gwddf 
dolurus.  Ond  rhoi  ychydig  o finegr  am  ben  y tê,  a’i  droi 
yn  y genau,  gwna  iachau  archollion  a fyddo  o’i  fewn  ; mae 
yn  dda  i lanhau  a gwella  clwyfau  gwlybion  ar  unrhyw  ran  o’r 
corph.  Ond  y.sigo  y llysieuyn,  a’i  roi  wrth  wadnau  y traed 
a’r  arddyrnau,  dywedir  y gwna  les  mawr  i ddofi  poethder  y 
cryd,  pa  mor  fawr  bynag  y byddo.  Mae  trwyth  y dail  yn 
dda  i symud  unrhyw  grach  a fyddo  ar  y croen.  Gweler 
ychwaneg  am  dano  dan  y gair  Dinllwyd. 

Tegeirian. — Orchis. 

Llysieuyn  prydferth  yw  hwn,  a cheir  ef  yn  gyffredin  yn  mis 
Mehefin  mewn  tiroedd  lleithion  ; mae  iddo  gorsen  sengl  syth, 
gyffelyb  i eiddo  y Tiwlip,  ac  o gylch  yr  un  hyd,  a thywysen 
o flodau  cochlas.  Tyfa  ei  ddail  gan  mwyaf  oddiar  y gwraidd, 
fel  mae  y gorsen  agos  yn  noeth.  Mae  y gwreiddiau  yn 
debyg  i wyau  bychain.  Mae  y planhigyn  hwn,  er  ys  amser 
maith,  mewn  bri  mawr  fel  meddyginiaeth  ac  fel  ymborth, 
gan  hyny  g^vrteithir  ef  gyda  gofal  mawr  mewn  hinsoddau 
cynes.  Y mae  amrywiol  fathau  o hono  yn  tyfu  yn  y wlad 
hon,  megys  Tegeirian  coch  yr  h&i  ( Pyra?nidal ) ; legeirian 
y waen  (Aíeadow  Orchis);  Tegeirian  y gors  (Marsh 
Orchis),  &c. 

Mae  gwreiddiau  y Tegeirian  yn  beth  rhagorol  iawn  i’w 
defnyddio  yn  lle  Saleŷ  Persia.  Bernir  ei  fod  cystal  a hwnw, 
ond  ein  bod  yn  ynfydu  ar  bethau  tramor.  Mae  genym  ryw 
gysur,  pa  fodd  bynag,  yn  wyneb  hyn,  fod  llawer  o bethau  ag 
a godir  yn  y wlad  ho?i,  yn  cael  eu  rhoddi  yn  lle  amrywiol  o 
bethau  tramor.  Gwneir  Port  Witte  o eirin  duon  bach 
( Sloe ),  a gwneir  tê  o’u  dail.  Codir  haidd  Ffrainc  gan 
dyddynwyr  Lloegr,  a gwneir  Salep  Persia  o wreiddiau 


IÓ9 


Tegeirian  y wlad  hon.  Amser  cynhauaf  yw  y pryd  goreu  i 
godi  y gwreiddiau.  Yn  y tymor  hwn  mae  y gWTCÌddyn 
newydd  yn  llawn  a chryf ; hwn  yn  unig  ddylid  ddefnyddio. 
Dylid  ei  olchi  yn  làn,  crafu  ymaith  ei  risgl  yn  làn  â llian 
garw  ; yna  rhodder  ef  mewn  ffwm,  ac  yn  mhen  ychydig  o 
fynydau  daw  fel  com.  Cadwer  ef  mewn  lle  sych  dros 
ychydig  o ddyddiau,  mor  fuan  ag  y sycho  bydd  yn  barod  at 
wasanaeth.  Mae  yn  fwy  meithrinoí,  fel  ymborth,  nag  un 
sylwedd  llysieuog  adnabyddus.  Dylai  gael  ei  wrteithio  a’i 
ddefnyddio  yn  llawer  mwy  cyffredinol.  Dengys  hyn  fod  y 
gwreiddiau  hyn  yn  ddefnyddiol  fel  ineddyginiaeth.  Mae  yn 
dda  iawn  i gryfhau  y cyfansoddiad.  Pan  y byddo  yr  arch- 
waeth  yn  ddrwg,  fel  nad  allo  y claf  gj-meryd  digon  o ymborth 
i gynal  natur,  rhodder  llonaid  llwy  dê  o bowdr  y gwreiddiau 
hyn  mewn  peint  o ddwfr  berwedig,  cymysger  ef  yn  fywiog,  a 
daw  yn  fuan  yn  je//y  ; cymerer  llwyaid  o hono  bob  dwy  awr. 
Üs  na  bydd  y je//y  yn  hyfryd  i’r  archwaeth,  gellir  ei  felusu  â 
siwgr.  ’í'rueni  na  byddai  y llysieuyn  hwn  lawer  yn  fwy 
adnabyddus. 


Teim. — Thyme  or  Time, 

Mae  tê  y brigau  irion  yn  beth  nodedig  i wella  clefydau  yr 
ysgyfaint,  i rwyddhau  rhediad  yr  anadl,  i weithio  ymaith  y 
llysnafedd  glydiog  sydd  yn  ei  rwystro,  i wella  y pàs  ar  blant, 
a lladd  llyngyr.  Gellir  g^vneuthur  enaint  nodedig  o hono  i 
oeri  a gostwng  chwydd  poeth,  i wella  pendduod,  a dofi  poen 
y gymaiwst,  a phen  y gluniau.  Mae  tê  o hono  yn  dda  iawn 
i wresogi  y cylla,  a gwasgaru  gwynt. 

Bernir  fod  y 'reiin  Gwyllt  (Mot/ur  of  Thyme),  yn  fwy 
nerthol  i wella  clefydau  y gewynion.  Mae  ei  drwyth  yn 
effeilhiol  i gynhyrfu  y dwir  i redeg,  dofi  gloesion  yn  yr 
ymysgaroedd,  y cwlwm  gwythi,  fflameg  yn  yr  afu,  ac 
esmwytho  peswch  a chyfogiad,  poen  yn  y pen,  y cylla,  a’r 
arenau,  ac  i dreulio  y gareg  yn  y bledren. 

Uchelfa,  Uchelwydd. — Mist/etoe  or  Missendine. 

Mae  hwn  yn  blanhigy’n  rhyfedd,  a pherthyna  yn  naturiol  i’n 
gwlad  ni ; nid  yw  yn  tyfu  o’r  ddaear  fel  planhigion  ereill, 
ond  ar  gangau  coed.  Ystyrir  fod  ei  ddail,  wedi  eu  sychu 


170 


a’u  gwneuthur  yn  bowdr,  yn  feddyginiaeth  nodedig  i wella 
yr  epilepsy,  ac  hefyd  i symud  ymaith  holl  glefydau  y 
gewynion,  ond  ei  gymeryd  dros  ychydig  o amser  yn  olynoí. 
Mae  y dail  a’r  grawn  o natur  sych  a gwresog. 

Wrth  ddarllen  hanes  y Mistletoe,  cyfarfyddir  â llawer  o 
ofergoeledd  Derwyddol  a Phabyddol ; er  ein  cysur,  ni 
wna  pobl  yr  oes  hon  gredu  yr  hanner  a ddywedir  am  ei 
rinweddau. 


Wermod  y Mor.— Wormwood. 

Cp;ir  ef  ar  forfeydd  heilltion,  ac  yn  ymyl  cloddiau  gwlybion 
lle  y daw  dwfr  hallt.  Mae  yn  debyg  i’r  Wermod  arall. 

Defnyddir  blaenau  y cyrs  yn  îr,  a’r  holl  lysieuyn  wedi 
sychu.  Gelwir  hwn  yn  y marchnadoedd  a’r  masnachdai 
Wermod  Rhufain  ; a defnyddir  ef  yn  lle  hwnw,  ac  y mae  yn 
debyg  iddo  yn  ei  rinweddau.  Mae  Wermod  y Gerddi, 
Wermod  Rhufain,  a hwn,  yn  debyg  yn  eu  natur ; y blaenaf 
yw  y chwerwaf  ei  flas.  Mae  trwyth  hwn  yn  rhinweddol  iawn 
i gryfhau  y cylla,  i gynorthwyo  treuliad  bwyd,  a gwasgaru 
gwynt.  Rhodder  dwfr  berwedig  arno  i fwydo  dros  noson,  ac 
yna  hidler  ef.  Mae  ei  drwyth  yn  nerthol  i weithio  ymaith 
lynoedd  gerîaidd  y corph,  i gynhyrfu  y dwfr  i redeg,  i attal 
cyfogiad,  i ostwng  chwydd  yn  yr  ymysgaroedd,  ac  i wella  y 
clefyd  melyn.  Mae  yn  un  o’r  llysiau  gwerthfawrocaf. 

Winwyn. — Onions, 

M.\e  cyfíaith  wedi  ei  wneuthur  o’ii  sudd,  yn  beth  rhagorol  i 
wella  diffyg  anadl.  Mae  y gwreiddiau  hyn  yn  lled  wyntog  ■, 
tueddant  i gryfhau  yr  archwaeth  at  fwyd  : ond  eu  rhoi  i 
fwydo  dros  nos,  gwna  y dwfr  ladd  Hyngyr  mewn  plant,  ond 
iddynt  yfed  ychydig  o hono  yn  wag  yn  y boreu.  Ond  eu 
pobi  mewn  lludw  poeth,  eu  cymysgu  â mêl  neu  siwgr,  a’u 
bwyta,  gwnant  les  mawr  i wella  peswch,  a thoddi  llysnafedd 
gwydn  a glydiog.  Ond  tynu  y sudd  i fyny  i’r  flroenau,  gwma 
buro  ac  ysgafnhau  y pen  ; ond  dylid  gofalu  peidio  cymeryd 
llawer  o honynt,  na’u  bwyta  yn  aml  iawn.  Mae  eu  sudd  yn 
rhinweddol  i wella  llosgiad  tân,  dwfr,  neu  bowdr.  Ond  curo 
winwyn  a ffigysen  ynghyd,  ceir  plastyr  rhagorol  i’w  roi  wrth 
gornwyd,  i’w  addfedu  a’i  ddwyn  i dori. 


Ysgall. — Thistles. 

Mae  amrj'wiol  fathau  o Ysgall.  Maent  oll  yn  rhinweddol 
i gynhyrfu  y dwfr  i redeg,  a charthu  pob  anmhuredd  o’r 
arenau  a’r  bledren.  Ond  eu  berwi  neu  eu  mwydo  mewn 
dwfr  neu  win,  ceir  trwyth  gwerthfawr  i buro  y gwaed  fel  na 
byddo  arogl  anhyfryd  gan  y chwys  na’r  anadl ; gwna  hefyd 
gryfhau  y cylla. 

Ysnoden. — Galingale,  Long  Cyperus. 

Llysieüyn  gwyllt,  yn  tyfu  mewn  tir  llaith  a chorsog.  Mae 
y gorsen  yn  dri  onglog,  tua  throedfedd  a lianner  o uchder ; y 
dail  yn  gulion,  tua  throedfedd  o hyd,  o liw  gwyrdd  goleu, 
a’u  blaenau  yn  feinion.  Tyfa  y dail  o gylch  y gorsen  ; ond 
mae  dwy  neu  dair  o rai  bychain  ar  flaen  y gorsen.  Coder  y 
gwraidd  yn  y Gwanwyn : mae  iddo  arogl  hyfryd,  ac  mae  ei 
drwyth  yn  rhinweddol  iawn  i wella  poen  yn  y pen,  a 
chynhyrfu  y dwfr. 


172 


ATTODIAD. 

ARWYDDION  AMRYWIOL  o’r  CLEFYDAU  MWYAF  CYFFREDIN, 
A CHYFARWYDDIADAU  i’w  MEDDYGINIAETHU. 


Anwyd. — Colds. 

Yr  arw’yddion  : — Cyfyngder  yn  y ddwyfron,  tyndra  yn  y 
ffroenau,  y croen  yn  sych  a garw,  blinder  ac  ystyffdra  yn  yr 
aelodau,  poen  ffyrnig  yn  y pen,  ac  weithiau  trwy  yr  holl 
gymalau.  Y feddyginiaeth : — Ymgedwch  oddiwrth  eich 
bwydydd  arferol ; rhoddwch  eich  traed  mewn  dwfr  cynes  a 
bran  ynddo ; rhwbiwch  hwy  yn  dda,  a sychwch  hwy  yn 
galed  â lliain  garw,  ac  ewch  i’r  gwely  yn  uniongyrchol ; 
mynwch  ddigon  o ddillad  arnoch,  ac  yfwch  dê  un  neu 
ychwaneg  o’r  llysiau  canlynol  yn  gynes: — Eiddew’r  ddaear, 
Chwerw'lys,  dail  Blodau’r  gw'enyn,  Seads  gw'ylltion,  Llysiau’r 
Angel : neu  mynwch  chw'art  o Laeth  Enwyn  ; berw'ch  ef, 
rhoddw'ch  lonaid  lhvy  bw'rdd  o siw'gr  ynddo,  a chr)'n  dipyn  o 
bybyr.  Yfw'ch  y cwbl,  gorw'eddwch  yn  y gwely  yn  ddioed, 
a byddw'ch  yn  debyg  iaw'n  i chwysu.  Os  cewch  chwysu  yn 
fuan,  nid  oes  perygl. 


Poen  y Pen. 

Arwyddion  : — Y wyneb  yn  w'ridgoch,  y llygaid  yn  dysgleirio, 
swn  yn  y clustiau,  curo  yn  yr  arleisiau,  a phoen  yn  ngwreiddiau 
y llygaid.  Y feddyginiaeth  : — Cymerwch  ryw  gyffyr  rhydd- 
haol  a weithio  yn  chwyrn  ; Epsom  Sa/is,  neu  ryw  beleni  i’r 
un  perw'yl,  neu  cymerwch  w'raidd  Rhubarb,  gwraidd  Tafol 
blaenfeinion,  a Llîn  y mynydd  : ar  ol  agor  y corph  yn  dda, 
yfwch  dê  un,  neu  ychwaneg,  o’r  llysiau  canlynol : — Llysiau 
Cadwgan,  Rhosmair,  Cribau  St.  Ffraid,  Seads,  dail  Blodau’r 
gw'enyn,  dros  dymor. 

Gwallgofrwydd. 

Yr  arwyddion  :— Twymyn  trwy  yr  holl  gorph,  y cwsg  w'edi 


173 


cilio,  ac  os  cysga  y claf,  buan  y deffry  mewn  dychrynfeydd 
arswydus,  y llygaid  yn  gochion,  a’r  claf  yn  eu  rhwbio  yn 
ainl,  y tafod  yn  sych  a garw,  gwaed  yn  dyfod  allan  o’r 
ffroenau,  y dyoddefydd  yn  edrych  yn  wyllt,  yn  ymaflyd  yn 
ffyrnig  yn  nillad  y gwely,  weithiau  yn  chwerthin,  weithiau 
yn  wylo,  yn  gwaeddi  am  gael  myned  i lawr  o’r  gweiy,  ac  at 
ei  waith,  ac  mor  afreolus  fel  mae  digon  o waith  i ddau  neu 
dri  yw  ei  ddal  yn  y gwely : dywed  eiriau  drwg  a chwerw  yn 
fynych,  a phoera  yn  wyneb  ei  flryndiau  goreu  ; mae  yn 
hollol  amddifad  o’i  reswm.  Merldyginiaeth  : — Rhaid  cael 
meddyg  cyfarwydd  mor  gynted  .ag  y gellir  ; l)ydd  yma 
ddigon  o waith  iddo.  Y llysiau  goreu  yw  y rhai  canlynol : — 
Llysiau’r  cwsg,  a Lettuce.  Cofiwch  mai  mewn  rhyddhau  y 
cori>h,  gwaedu  a gwlychu  y pen  yn  barhaus  â dwfr  oer  a 
finegr,  mae  y pwys  mwyaf.  Os  na  ellir  llwyddo  i droi  y 
fflameg  oddiar  yr  ymenydd  yn  dra  buan,  ijydd  [x>b  ymdrech 
yn  ofer. 

Y Parlys. — PaUy. 

Arwyddion  : — Mae  yn  hawdd  adnabod  y clefyd  hwn,  trwy 
fod  y llaw,  y fraich,  y glun,  neu  y tafod,  lle  y byddo,  yn 
cael  ei  ymddifadu  o bob  teimlad,  ysgogiad  a nerth;  pan  y 
byddo  yn  y galon,  yr  afu,  yr  ysgyfaint,  neu  unrhyw  ran 
hanfodol  i fywyd,  y mae  yn  farwol  ; pa  fwyaf  pwysig  i lywyd 
y byddo  y rhan,  mwyaf  peryglus  ydyw.  Meddyginiaeth  : — 

Rhaid  cael  meddyg  at  y clefyd  hwn  eto,  yn  enwedig  os  bydd 
y dyoddefydd  yn  ieuanc,  gan  y bydd  eisiau  agor  y corph 
trwy  glysters,  neu  gyffyr  rhyddhaol,  gwaedu,  a chwysigenu. 
Mae  y llysiau  canlynol  yn  anghydmarol  dda : — Lafant, 
Llysiau  Cadwgan,  y dôí  a’r  gwyllt,  ond  gwraidil  yr  un  gwyllt 
sydd  oreu;  Seads,  Dail  y Dewbanog,  Dail  blodau  y gwenyn; 
cymered  y dyoddefydd  ddeugain  dileryn  o Compound  Spirits 
of  Lawnder,  mewn  llonaid  cwpan  tê  o isgell  cryf  rhai  o’r 
llysiau  uchod,  dair  gwaith  y dydd,  a bydd  yn  llawer  gwell. 
Mae  cymeryd  llonaid  llwy  fwrdd  o had  mwstanl  gwyn  bob 
dydil,  yn  rhagorol  dda  rhag  y dolur  hwn  ; ond  rhaid  i chwi 
gael  y spirits  a’r  liadau  gan  y Fferyllydd. 

Y Parlya  Mud. — Apoplexy. 

Arwyddion  : — Rhagflaenoriaid  y clefyd  hwn  ydynt,  poen 

Q 


174 


llym  yn  y pen,  y bendro,  y gwythienau  o dan  y clustiau  yn 
chwyddo,  marweidd-dra,  a chysgadrwydd  trwy  yr  holl  gorpli, 
a’r  rhanau  pellaf  yn  oeri,  anadlu  gydag  anhawsdra  mawr,  ac 
yii  y diwedd  yr  anadl  yn  cael  ei  golli  yn  lân,  a phob 
arwyddion  o fywyd  yn  diengyd.  Meddyginiaeth; — Yr 

oedd  yr  hen  feddygon  yn  barnu  y fath  waethaf  o’r  clefyd 
hwn  yn  anfeddyginiaethol,  a’r  fath  ysgafnaf  o hono  yn  an- 
hawdd  iawn  i’w  iachau.  Y peth  goreu  yw  gyru  am  y 
meddyg  goreu  yn  ddioed  ; fe  fydd  yma  lawer  o waith  chwysu 
cyn  adferu  bywyd,  a gwneyd  y dyn  yn  alluog  i gymeryd  un 
feddyginiaeth  : os  dihuna  y dyoddefydd,  bydd  tê  cryf  o’r 
llysiau  canlynol  yn  dda  iddo  : — Uchelwydd  y Derw,  gwraidd 
Elodau  y Brenin,  Cribau  St.  Ffraid,  Seads,  Llysiau  St.  loan, 
Maijoram,  a Had  Annis,  Ffunel,  Garddwy,  a Gronynau 
Paradwys,  &c. 

Y Owlwm  Gwythi  a’r  Dirdyniadau. — Cramp  and 

CoHDulsions. 

Yr  hyn  a achosir  gan  lysnafedd  dyfrllyd  yn  llenwi  y gewyn, 
ac  yn  ei  chwyddo,  ac  felly  yn  ei  fyrliau.  Arwyddicn  : — 
Cwlwm  caled  i’w  deimlo  ar  y gewyn,  a phoen  mawr,  a’r 
aelod  yn  colli  ei  grym.  Mae  y dirciyniadau  rywbeth  yn 
wahanol  i’r  cwlwm  gwythi  : plant  yn  benaf  ydynt  ddeiliaid 
yr  anhwyldeb  hwn.  Li  brif  achosion  ydynt  Ilysnafedd  tew, 
gwydn,  yn  glynu  yn  yr  ymy.sgaroedd.  weithiau  byddant  yn 
ymosod  ar  blentyn  pan  y byddo  ei  ddannedd  yn  tori  allan, 
bryd  arall  byddant  yn  rhagflaenoriaid  clelydau  ereill,  megys 
y frech  goch,  y frech  wen,  a’r  Hyngyr ; weithiau  bydd 
rhwyino  y plentyn  yn  rhy  dỳn  yn  eu  hachosi.  Arwydd- 
ion  : — Y plentyii  yn  nychu  ac  yn  cordeddu,  ei  Iygaid  ar  y 
gwrthwyneb,  ei  fin  ar  gam,  a’r  holl  wyneb  yn  cael  ei  an- 
ffurfio.  Y feddyginiaeth  ; — Os  y dannedd,  y frech  goch, 
neu’r  frech  wen,  yw’r  achos,  nid  oes  eisiau  ond  i’r  dannedd 
neu’r  frech  dori  allan,  ac  yna  ymadawa  y dirdyniadau  ; ond 
os  na  bydd  un  arwydd  eu  bod  yn  inyned  i’r  frech,  ac  os 
byddant  wedi  cael  dannedd,  gellir  barnu  eu  bod  yn  cael  eu 
hachosi  gan  rywbeth  arall.  Os  bydd  y plentyn  mewn 
mainl  i gymeryd  rhywbeth,  cymysgwi  h Rhuharb  a Afag- 
nesia  ; yr  un  faint  o bob  un,  a rhodibcch  lonaid  Ilwy  dê 


175 


iddo  yn  awr  ac  eilwaith,  hyd  oni  weithio ; neu  rhoddwch  dèr 
un  neu  ychwaneg,  o’r  llysiau  canlynol : — Cribau  St.  Ffraid, 
Mintys  y Gath,  Dail  y Dewbanog,  Llysiau  Cadwgan,  a 
Chwerwlys.  Os  na  bydd  llysiau  yn  gylleus,  rhoddwch  o 
l)edwar  i ddeg  diferyn,  yn  ol  oedran  a gryrn  y plentyn, 
inewn  dwfr,  ddwy  neu  dair  gwaith  y dydd,  o Tinciure  of 
Assafcetida,  neu  Tincture  of  Castor.  Maent  i’w  cael  gan 
y Fferyllydd. 

Blinir  dynion  niewn  oed  hefyd  gan  y dolur  poenus  hwn, 
ac  mae  yn  nghrotliau  y coesau  yn  beth  poenus  iawn.  Pan 
deimlir  ef,  estyner  y sawdl  alian  gymaint  ag  a ellir,  gan 
dynu  y bysedd  i’r  lan  at  y corph.  .Mae  rhwymo  gardus 
(garter)  yn  lled  dỳn  am  y goes  yn  ei  esmwytho.  Os  bydd 
yn  gyndyn  iawn,  rhodder  priddfaen  cynes,  wedi  ei  throi 
mewn  gwlanen,  wrth  y truetl.  Gwell  na’r  cwbl  yw  puro  y 
gwaed. 


Y Llygaid 

Mae  amrywiol  o anhwylderau  yn  perthyn  i’r  llygaid,  megys 
y fflínneg,  yr  hon  a achosir  gan  ormodedd  o waed,  a hylif 
drwg  yn  lletiwi  y pen  ; ond  achosir  yr  anhwyldeb  fynychaf 
gan  bethau  allanol,  megys  ergydion,  llwch,  i>ryfed  bychain 
yn  myned  i’r  liygaid  ; weithiau  mae  bol-rwymedd  yn  achos 
o hono,  neu  sychu  hen  glwyfau  ar  y coesau,  &C.,  y ciiwys- 
dyllau  yn  cau  yr.  ddisymwth,  gwynt  oer  y gogledd,  a 
cherdded  llawer  y nos  ; chwysu  llawer  ac  oeri  yn  sydyn, 
edrych  ar  ryw  wrthrychau  tanbaid,  megys  eira ; syllu  ar  yr 
haul,  neu  fflam  o fiân  wrth  drwyn  y fegin  neu  yn  y ffwrnes, 
a darllen  neu  ysgritenu  llawer  wrth  oleu  canwyll : rhaid 
cuùo  gy'da  hyn  bod  Ilygaid  rhai  yn  naturiol  yn  wanach  na’u 
gilydd.  Hefyd,  mae  pob  niath  o fwg  yn  dtírwg  i’r  llygaid  ; 
ond  nid  oes  braidd  ddim  cynddrwg  ag  yfed  gwirodydd 
poethion  ; ac  mae  cwrw  o bob  math  i’w  ochelyd  : cofied  y 
rhai  a fynant  gadw  y llygaid,  ymgadw  rhag  gwin  a gwyryfon. 
U eithiau  mae  y ciefyd  hwn  yn  gydiadol,  ac  yn  ymdaenu 
trwy  y gymydogaeth,  a hjny  yn  gyffredin  ar  ol  tymhor  o 
wlybaniaeth.  Arwyddion  : — Poen  llym,  gwres,  cochi,  a 

chwydd.  Ni  all  y dioddefydd  edi^ch  ar  ygoleuni;  weithiau 
bydd  yn  teimlo  fel  pe  byddai  ei  lygaid  yn  llawn  o ddrain 


176 


neu  frychau,  ac  yn  gweled  miloedd  o ednogiaid  bychain  yn 
chwareu  trwy  eu  gilydd  o’i  flaen.  Mae  y llygaid  yn  llawn 
dwfr  poeth,  yn  llifo  allan  pan  elo  i syllu  ar  rywbeth  ; mae  y 
pwls  yn  gyflym  a chryf,  y corph  yn  wresog,  cylch  y llygaid 
yn  chwyddo,  a churu  fíyrnig  yn  yr  arleisiau.  Meddyg- 
iniaeth  : — lacheir  fflameg  ysgafn  wrth  gymeryd  dogn  neu 
ddau  o Epsom  Salís,  a golchi  y llygaid  a’r  aileisiau  bob 
boreu  yn  dda  â dwfr  fíynon  oer  a finegr  cryf,  yr  un  faint  o 
bob  un  ; ac  yfed  té  y Dorfagl  a Llydain  y fíbrdd  yn  helaeth 
bob  dydd,  dros  dymor.  Ond  weithiau  mae  y fíiameg  mor 
ffyrnig  nes  gadael  brychau  ar  ei  hol  ar  y ganwyll,  ac  weithiau 
bilen  drosti  oll,  ac  felly  yn  achosi  dallineb.  Cofìed  y 
dioddefydd  y rhaid  iddo  ochelyd  yr  achos  ; peidio  syllu  ar 
oleuni  tanbaid,  gwisgo  sidan  gwyrdd  dros  ei  lygaid,  cilio  o 
bob  mwg,  ac  aros  yn  llonydd.  Peidiwch  rhoddi  yn  eich 
Ilygaid  bob  math  o eli  a dwfr  llygaid  y clywoch  son  am 
dano.  Byddai  gwaedu  yn  dda,  neu  rhoddi  gelëod  wrth  yr 
arleisiau.  a mwydo  y tyllau  yn  dda  â dwfr  cynes,  i beri 
iddynt  waedu  : mae  chwysigenu  yr  arleisiau  a thu  ol  i’r 
clustiau  yn  dda.  Mae  rhoddi  llinyn  sidan  rhwng  y ddwy 
ysgwydd,  dan  y croen,  a gosod  ychydig  o Yellow  Basilicon 
ar  y llinyn  bob  dydd  wrth  ei  symud,  wedi  bod  yn  llwydd- 
ianus  i wellhau  dallineb,  ond  ei  adael  yno  dros  rai  wythnosau. 

Os  bydd pilen  ary  llygad,  rhoddwch  ddau  neu  dri  diferyn 
o sudd  Llym  y Llygad  ynddo  bob  dydd : os  byddwch  yn  ei 
deimlo  yn  llosgi  gormod,  rhoddwch  ynddo  ychydig  ddifer- 
ynau  o laeth  gw'raig,  a chymysgwch  ef  am  ben  y sudd  cyn  ei 
roddi  yn  y llygad.  I ddifa  y bilen,  pwywch  ddyrnaid  o 
Lysiau  y Pumbys,  ac  ychydig  o Bay  Salt,  a rhoddwch  wrth 
yr  arddwrn  croes  i’r  llygaid  dolurus,  a newidiwch  ef  bob 
dydd  dros  dri  neu  bedwar  diwrnod.  Difaodd  hyn  bilen  ar 
lygaid  llaweroedd.  Mae  y tê  canlynol  yn  dda  i gryfhau  y 
líygaid,  i garthu  a glanhau  y pen  oddiwrth  hylif  drwg  : — 
Cribau  St.  Ffraid,  Llysiau  yr  Hudol,  y Dorfagl,  Dail  Blodau 
y Gwenyn,  dyrnaid  o bob  un  ; hanner  dyrnaid  o Llym  y 
Llygaid,  a llwyaid  dda  o had  Garddwy.  Rhoddwch  ddau 
chwart  o ddwfr  berwedig  arnynt ; pan  oero,  hidlwch  a 
chostrelwch  ef,  cedwch  ef  mewn  lle  oer,  ac  yfwch  hanner 
peint  mewn  ysbaid  diwrnod  ; os  byddwch  yn  weddol  gryf, 
^ellwch  yfed  tri  hanner  peint  y dydd. 


177 


Poen  Uym  yn  y Glust. 

Achosir  hwn  weithiau  gan  oerfel  ac  anwyd,  myned  allan 
i’r  awyr  oer  pan  y byddo  yr  arleisiau  a’r  pen  yn  chwysu ; 
bryd  arall  achosir  ef  gan  bryfed  yn  y glust,  neu  fân  raian. 
Os  gellwch  ddeall  fod  pryfyn  yn  y glust,  rhoddwch  ddau 
neu  dri  diferyn  o oil  of  Sweet  Altnonds  neu  oil  Olive  ynddo, 
ac  ar  ol  hyny  cymerwch  ychydig  drewlwch,  neu  rywbeth 
arall  a baro  i chwi  disian  ; hyn  yn  gyffredin  a bair  i r biy fyn 
ddyfod  allan  ; ond  os  na  ddaw  hyn  ag  ef  allan,  rhaid  ei  dynu 
allan  ag  offeryn  cymwys.  Os  bydd  y poen  wedi  ei  achosi 
gan  anwyd,  rhaid  i chwi  gymeryd  dogn  neu  ddau  o ryw 
gyífyr  rhyddhaol ; berwi  dail  y f'edd.dai,  blodau  Camn,  a 
blaenau  Rhosmair  ; wedi  eu  berwi  dros  ddeg  neu  bymtheg 
mynyd  yiighyd,  rhoddwch  y cwbl  mewn  ysten,  a rhoddwch 
eich  clust  ar  wyneb  yr  ysten,  a thetlwch  ryw  ddilledyn  dros 
eich  [>en  ; aroswch  yn  ílonydd  uwch  ben  yr  ysten  hyd  oni 
chwysoch  yn  dda ; trowch  wlanen  gynes  am  eich  pen,  ac 
ewch  i’r  gwely : gwisgwch  wlan  Ju  yn  eich  clust  dros 
ddiwrnodau. 

Syfrdaudod  yn  y Olustiau  a Chl^rw  Trwm. 

Wrth  fyned  i’r  gwely,  rhoddwch  ddau  neu  dri  diferyn  o otl 
of  Sweet  Almonds,  os  bydd  i’w  gael,  yn  eich  clust,  ac  onide 
rhoddwch  yr  iin  f^aint  o’ch  dwtr  eich  hun,  a llenwch  eich 
clust  â gwlan  du.  Dranoeth  cyincrwch  ddwfr  claiar  a sebon, 
a cheisiwch  gan  ryw  gyfaill  chwistrellu  eich  clustiau  yn  dd  i, 
i gael  y cŵyr  allan  o honynt.  Os  na  bydd  chwistrell  blwm 
o hyd  cyrhaedd  i cliwi,  gellwch  wneyd  un  eich  hunan  yn 
llawn  cystai,  o bren  Ysgaw  : ar  ol  chwistrellu,  gwisgwch 
wlan  du  yn  eich  clustiau  dros  wythnosau,  ac  yfwch  yn 
helaeth  o dê  y llysiau  canlynol ; — Eiddew’r  Ddaear,  Cribau 
St.  Ffraid,  dail  blodau’r  Gwenyn,  y Fyddarllys,  Rhosmair,  a 
Seads,  yr  un  faint  o bo'o  un.  Rhag poen  llym,  rhoddwch  yr 
un  faint  o oil  of  Cloves  ac  oil  of  Almonds  atn  lien  eu  gilydd; 
rhoddwch  ychydig  ddiferynau  yn  y glust  y byddo  y poen. 

/ ladd  pob  math  o bryfed,  rhoddwch  sudd  Rhyw  ncu 
chwerwlys  yn  y glust  y byddo  y chwilen. 

Rhag  byddardod.  Gwnewch  gwdyn  bychan  fel  b^rs 
maneg;  ond  rhaid  i chwi  ofalu  fod  un  pen  mor  feined  ag  yr 


178 


elo  i waelod  y glust ; cymerwch  ewin  Garllegyn,  a phobwch 
ef  nes  y'  byddo  yn  feddal ; rhoddwch  ef  mewn  llwy,  rhodd- 
wch  ato  ychydig  Saffron,  ac  ychydig  ddiferynau  o oil  of 
Sweet  Ahnonds ; cymysgwch  hwy  yn  dda,  a rhoddwch  hwy 
yn  ngwaelod  y cwd  ; cylymwch  a rhoddwch  ef  yn  ngwaelod 
y glust,  cylymwch  eich  pen  â napcyn,  a gorweddwch  ar  yr  oclir 
arall.  Tynwch  ef  ymaith  dranoeth,  a rhoddwch  wlan  du  yn 
eich  clust : cofiwch  roddi  gwlan  y byddo  saim  y ddafad 
ynddo.  Teflwch  yr  hen  drugs  ymaith,  rhoddwch  foddion 
fresh  yn  y cwd,  gosodwch  ef  yn  y glust  fel  o’r  blaen,  a 
gwnewch  yr  un  modd  dranoeth  a thradwy,  y gwlan  du  yn  y 
boreu,  a’r  cwd  y nos.  Byddai  yn  dda  hefyd  eneinio  y tii  ol 
i’r  clustiau  ag  oil  of  Lilies.  Cofiwch  er  dim  ymgadw  rhag 
anwyd  tra  fyddoch  dan  yr  oruchwyliaeth  hon  : cedwch  eich 
traed  yn  sych,  eich  cefn,  eich  pen,  a’ch  gwddf,  rhag  oerfel. 

Pan  fyddoch  yn  meddyginiaethu  y clustiau,  cofiwch 
yr  ychydig  reolau  a ganlyn  : i.  Rhoddwch  bob  cyífyr  yn 

glaiar  yn  y glust,  yr  un  naws  â’r  gwaed  ; pethau  rhy  oer,  a 
phethau  rhy  frwd,  ydynt  niweidiol  iawn  i’r  glust.  2. 
Peidiwch  diferu  ddwywaith  o’r  bron  i’r  glust,  heb  olchi  y 
feddyginiaeth  gyntaf  allan  yn  llwyr.  3.  Cofiwch  fod  tri  neu 
bedwar  diferyn,  o bellaf,  yn  ddigon  ar  unwaith : gwna 
ychwaneg  niwed.  4.  Rhaid  gorwedd  yn  y gwely  ar  y glust 
iach,  wrth  roddi  moddion  yn  y Ilall,  a chwareu  eich  gên  fel 
pe  byddech  yn  cnoi  bwyd,  i’r  cyíTeiriau  gael  chwareu  teg  i 
fyned  i waelod  y glust. 

Y Ffroenau. 

Peth  pwysig  mewn  cysylltiad  â’r  ffroenau  yw  gwaedrediad, 
ond  mae  hyn  nid  yn  unig  yn  glefyd,  ond  yn  feddyginiaeth 
rhag  clefydau  ; pan  byddo  Ilestri  y pen  yn  orlawn  o waed, 
neu  pan  bo  clefydau  cysglyd  yn  ymaflyd  yn  y dyn,  megis 
gorphwylldra,  penwandod,  &c.,  ni  ddylid  cynyg  attal  y 
gwaed  er  dim,  oblegyd  ffordd  yw  hon  a gymera  natur  i 
ddadlwytho  ei  hun,  ac  yn  y cyfryw  glefydau  mae  yn 
esmwythad  bob  amser,  ac  weithiau  yn  feddyginiaeth.  Mae 
rhai  yn  gwaedu  o’u  ffroenau  ar  dymhorau  pennodol  ; pe 
cynygid  atal  y cyfryw  byddai  yn  niwed,  efallai  yn  angeu 
iddynt.  Dylid  ystyried  pan  y byddo  y ffroenau  yn  gwaedu, 
pa  un  ai  clefyd  yw  neu  ynte  feddyginiaeth.  Gellir  barnu 


179 


wrth  gyfansoddiad  y dyn  : os  bydd  y dyn  yn  gryf  a lla\vn  o 
waed,  mae  llai  o berygl  ei  adael  i redeg  yn  gymedrol ; ond 
os  bydd  y trwyn  yn  gwaedu  yn  fynych,  a’r  dyn  yn  gwanhau 
ac  yn  edrych  yn  weíw,  dylid  arfer  moddion  i’w  atal.  Os 
bydd  y pwls  yn  isel,  y gwefusau  yn  wynion,  a’r  dyn  yn 
barod  i lewygu,  rhoddwch  ei  draed  a’i  ddwylaw  yn  ddioed 
mewn  dwfr  claiar,  o naws  llaeth  newydd  odro  ; tra  fyddo  yn 
y dwfr,  cylymwch  ei  arduson  yn  dynach  nag  arferul  ; 
cylymwch  ei  freichiau  uwchlaw  ei  ddau  beneliu,  i atal  ei 
waed  ; llaeswch  y rhwymau  yn  raddol,  fel  y byddo  y gwacd 
yn  sychu  ; ond  os  na  etyl  hyn  y gw’aed,  gwlychwch  nadd 
lliain  teg  mewn  brandy,  sudd  Danadl,  neu  finegr  cryf,  a 
rhoddwch  ef  yn  y ffroen.  Neu,  mwydwch  yr  wyneí),  y 
talcen,  yr  arleisiau,  y gw'ddf,  a thu  ol  i’r  clustiau,  â finegr 
cryf,  ac  ychydig  ddwfr  oer  ynddo  : daliwch  lonaid  eich  safn, 
a thynwch  beth  o hono  i’ch  fîroenau.  Xeu,  llosgwch  alum, 
a nialwch  ef  yn  fàn,  rhoddwch  yr  un  faint  o Whiíe  Viiriol  neu 
Gopperas  gwyn,  ac  ychydig  siwgr  gwyn  ynddo  : cymysger  a 
malcr  hwy  yn  dda,  gwlycher  ychydig  o nadd  lliain  mewn 
gwyn  ẃy,  trowch  ef  yn  y powdr,  a rhoddwch  ef  yn  eich  fíroen. 

üs  byddw'ch  yn  cael  eich  blino  yn  fynych  gan  yr  an- 
hw\ldeb  hwn,  da  fyddai  i chwi  wneud  diod  o’r  llysiau 
canlynol  : — Milddail,  I.lydain  y ffordd,  Pwrs  y bugail, 
Danadl,  CwmfTrei,  AÌarchalan,  a Sawdl  y Crydd,  dyrnaid  o 
bob  un  ; llwyaid  neu  ddwy  had  Carddwy,  neii  ddyrnaid  o 
asglodion  ginger ; rhcnldwch  dri  chwart  o ddwfr  berwedig 
arnynt ; gadewch  ef  i sefyll  yn  agos  i’r  tân  am  bedair  awr 
ar  hugain,  hidlwch  a chostrelwch  ef.  Yfwch  beint  neu 
chwaneg  bob  dydd. 

Dannedd. 

Mak  dau  amser  neillduol  pan  flinir  dynion  gan  eu  dannedd, 
sel  pan  byddont  yn  eu  cael,  a phan  byddont  yn  eu  colli  ; 
ond  weithiau  mae  y ddajmodd  yn  ymosod  ar  ddant  pan  na 
fyddo  fawr  gwaeth,  ac  nid  oes  braidd  ddim  yn  fwy  j)oenus 
na  hwn.  Cynhyrfìr  y ddannodd  weithiau  gan  bethau 
bychain;  ataliad  chwys;  ymosoda  ar  ddyn  pan  na  byddo  yn 
gw’ybod  am  iin  achos.  Mae  gwisgo  dillad  ysgafnach  nag 
atferol,  eistedd  yn  ymyl  ffenestr  heb  ddim  am  y pen,  myned 
i maes  i’r  aw’yr  agored  heb  un  het  ; mae  llawer  o bethau  yn 


i8o 


niweidiol  i’r  danedd,  ac  yn  raddol  yn  effeithio  y clefyd 
poeiius  hwn  ; rnegys  bwyta  bwyd  rhy  oer  neu  rhy  frwd  ; 
inae  pob  peth  melus  yn  ddrwg  iawn  i’r  dannedd,  megys 
siwgr,  currants,  &c.  Nid  llawer  o bethau  sydd  yn  waeth  i’r 
dannedd  na  thori  cnau.  Mae  cnoi  crystau  celyd,  pigo  y 
dannedd  â phin  neu  nodwydd,  yn  ddystryw  iddynt,  oblegyd 
trwy  hyn  mae  rhisglyn  y dant,  yr  hwn  a elwir  enamel,  yn 
cael  ei  dyllu ; a phan  elo  awyr  at  y dant  unwaith,  inae  yn 
pydru.  Mae  y llŵg  ar  y gorchfanau  yn  achosi  y ddannodd, 
ac  yn  pydru  yr  holl  ddannedd.  Meddyginiaeth  : Mae  yn 
angenrheidiol  cymeryd  rhyw  gyífyr  rhyddhaol,  a hyny  braidd 
bob  amser  ; gellwch  gael  digon  o beleni*at  y pwrpas.  Ond 
os  bydd  yn  fwy  cyfleus,  gellwch  gymeryd  tê  cryf  o wraidd 
Tafol  blaenfeinion  a Llin  y mynydd,  a rhoddi  gelëod  wrth 
y gu77is : rhoddi  eich  traed  mewn  dwfr  claiar,  a myned  i’r 
gwely  i chwysu  ; pan  gyfodoch,  yfwch  dê  Llysiau  y gerwyn 
yn  helaeth. 

Mae  amrywiol  o lysiau  a gwreiddiau  yn  dda  i’w  cnoi, 
megys  gwraidd  Ge?tiian,  Pelydr  Yspaen,  Llysiau  y gerwyn. 
Mae  Dr.  Broolcs  yn  dyweyd  na  welodd  efe  wraidd  Elestr 
melynion  y dwfr  braidd  erioed  yn  methu  : dywed  un  arall 
ei  fod  wedi  ei  brofi  fil  o weithiau,  ac  na  fethodd  unwaith. 
Mae  cnoi  y Milddail,  had  Mwstard,  Cloves,  &c.,  yn  dda. 
Os  bydd  twll  yn  y dant,  gwnewch  belen  fechan  o Camphir 
ac  Opium,  yr  un  faint  o bob  un,  a rhowch  yn  y dant.  Neu 
llenwch  y twll  â chŵyr  gwenwyn,  gwna  hyny  les.  Neu  ewch 
at  y fferyllydd,  a cheisiwch  hanner  draiti  o essence  of  iar ; 
dodwch  ddau  neu  dri  diferyn  ar  nadd  lliain,  a rhoddwch 
yn  y twll.  Neu,  ceisiwch  gan  y fferyllydd  y pethau  can- 
lynol  : — Oil  of  Cloves,  half  a dratn ; spirits  of  wine,  iwo 
scruples  ; tincture  of  opiut/i,  thiriy  drops ; catnphor,  twelve 
grains,  mixed.  Rhoddwch  ddau  neu  dri  diferyn  ar  nadd 
llian,  a rhoddwch  ef  yn  y twll  fel  o’r  blaen.  Mae  hyn  wedi 
rhoi  esmwythdra  i gannoedd.  Os  na  wna  dim  esmwythau 
y poen,  rhaid  tynu  y dant.  I wneud  hyn,  ewch  at  ryw 
feddyg  cyfarwydd  sydd  yn  gwybod  am  gyflead  y dannedd, 
rhag  i chwi  gael  niwed. 

At  barhau  y dannedd,  da  fyddai  eu  golchi  yn  fynych  â 
dwfr  oer  a rhygl  bychan,  i’r  dyben  i symud  ymaith  y iariar 
oddiarnynt.  Os  byddwch  am  ddefnyddio  rhyw  bowdr  i 


i8i 


lanhau  y dannedd,  cymerwch  yr  un  canlynol,  ni  chewch  ei 
well  am  arian  : — Llosgwch  bren  Helygen  yn  y tân  hyd  oni 
byddo  yn  goch  trwyddo,  a gadewch  ef  i oeri  ; chwythwch 
y lludw  oddiarno,  maluriwch  ef  mor  fân  ag  y galloch  ; 
cedwch  y powdr  hwn  mewn  costrel  wydr,  a chorciwch  hi  yn 
dŷn ; a phan  y byddoch  am  ei  diíefnyddio,  arllwyswch 
gymaint  ag  a fyddo  eisiau  allan,  a gofalwch  am  osod  y cork 
yn  ol  yn  ddioed,  fel  nad  elo  yr  awyr  ato.  Trwy  gymorth 
rhygl  bychan,  dwfr  oer,  a’ch  llaw  chwithau,  gellwcli  wneud 
eich  dannedd  mor  wyn  a'r  eira  yn  Salmon.  Gall  sebon 
wynu  y dannedd,  ond  gwna  ddinystrio  yr  enatnel. 

Tic  Doloureux 

SvDD  glefyd  tebyg  i’r  d<ianno<Id,  ond  ei  fod  yn  fwy 
anoddefol.  Mae  poen  y ddannodd  yn  ddwfn  yn  y ddanedd 
a’r  esgyrn  ; ond  mae  y Tic  I)oIoureux  yn  arwynebol  dan  y 
croen,  yn  dechreu  tua  chyrnal  asgwrn  yr  ên,  ac  yn  saethu 
oddiyno  dan  y croen,  fel  pe  byddai  ganiioedd  o gylliH  yn 
rhwygo  i goppa  yr  ên,  y wefus  uchaf,  y trwyn,  weithiau  i’r 
dannedd  a’r  gums,  weithiau  ar  ochr  y rudd,  ac  weithiau 
saetha  y poen  i’r  glust : tra  parhao  y mae  yn  annyoddefol. 
Anhwyldeb  gewynau  yr  wyneb  yw  yr  achos.  Meddygin- 
iaeth  : — Os  bydd  y dyoddefydd  yn  gryf,  byddai  gwaerlu  yn 
dda  ; rhoddi  gelëod  wrth  y lle  fyddai  y fíordd  oreu  i waedu, 
a chymeryd  dogn  neu  ddau  o ryw  gyflyr  a weithia  y corph 
yn  chw'yrn.  Yfwch  am  dymor  dè  rhisgl  Helygen,  Seads,  a 
Chribau  St.  Ffraid  ; neu  cymerwch  Turkey  Rhubarb,  4 
drams ; Quinine,  24  grains  ; mix  and  dii'ide  them  into  12 
doses : cymerwch  un  bob  nos.  Mae  y dognau  uchod  yn 
ddigon  i ddyn  yn  ei  gyflawn  rym  a’i  faintioli  : rhaid  lleihau 
y dogn  yn  ol  oedran  a gry’tn  y claf. 

Fflameg  yn  y Gwddf.— 

Mae  dynion  yn  cael  eu  blino  gan  y clefyd  hwn  yn  y Gauaf 
a’r  Gwanwyn  ; mae  yn  beryglus  bob  amser,  ac  yn  angeuol 
weithiau,  pan  y byddo  y dyoddefydd  yn  ieuanc  a Ilawn  o 
waed.  Achosir  ef  gan  anwyd,  peidio  gwisgo  cymaint  ag 
arlerol  am  y gwddf,  diosg  y naitcyn  ac  agor  y crys  pan  yn 
gweithio  neu  yn  cerdded,  marchogaeth  â’r  wyneb  yn  erbyn  y 


i82 


gwynt,  yfed  dwfr  oer  pan  y byddo  y corph  yn  wresog,  neu 
unrhyw  beth  a oero  y gwddf  a’r  ddwyfron  yn  fawr;  mae 
canu,  gwaeddi,  ac  areithio  yn  uchel,  eistedd  mewn  ystafell 
gynes,  yfed  gwirodydd  poethion,  ysgrechian  a gwaeddi  yno, 
a myned  allan  ganol  nos  trwy  yr  awyr  oer,  wedi  ei  achosi 
ganwaith.  Hefyd,  peth  drwg  iawn  yw  eistedd  a’r  traed  a’r 
dillad  yn  wlybion,  eistedd  yn  ymyl  ffenestr  agored,  cysgu 
mewn  gwely  llaith,  a byw  mewn  ty  newydd  heb  sycliu  yn 
drwyadl.  Mae  llawer  wedi  ei  gael  wrth  eistedd  mewn 
ystafelloedd  y byddo  y lloriau  newydd  eu  golchi.  Yr 
arwyddion  : — Y gwddf  yn  cochi  ac  yn  chwyddo,  poen  mawr 
wrth  lyncu,  curiadau  y galon  yn  gyflym  a chryf.  Pan 
ollyngir  gwaed,  ar  ol  iddo  oeri,  yn  gyffredin,  mae  arno  bilen 
wen  wydn,  ac  mae  y dyoddefydd  yn  dueddol  i boeri 
llysnafedd  ; fel  y mae  y dolur  yn  cycliwyn  rhagddo,  mae  y 
gwddf  yn  chwyddo  mwy,  daw  yr  anadl  yn  fwy  caethiwus,  y 
llwnc  yn  ddolurus,  y clustiau  yn  boenus,  y llygaid  yn  gochion, 
a’r  holl  wyneb  yn  chwyddo  ; y dyoddefydd  yn  gorfod  eistedd 
i fyny  yn  sy th,  a bron  mogi  l)ob  mynyd ; dylyfu  gên  a thuedd 
cyfogi,  syched  didor,  a’r  hyn  a yfir,  yn  lle  myned  i’r  gwddf, 
yn  dyfod  yn  ei  ol  trwy  y ffroenau,  a’r  dyoddefydd,  os  na 
cheir  help  yn  mogi  o eisiau  gallu  anadlu,  neu  yn 
newynu  o eisieu  gallu  cymeryd  lluniaeth.  Meddyginiaeth  : 
Dylid  troi  gwlanen  gynes  am  y gwdtlf,  mwydo  y traed  yn 
anad  dim  mewn  dwfr  cynes,  golchi  y genau  â thê  Seads, 
finegr,  ac  ychydig  fêl,  a gwaedu  y dyoddefydd  dan  y tafod 
ac  yn  y fraich.  Dylid  rhoddi  iddo  ddogn  neu  ddau  o ryw 
gyffyr  rhyddhaol  tyner,  megys  Rhubarb  ac  ychydig  o nitr  am 
ei  ben,  ac  eneinio  y gwddf  â’r  enaint  canlynol  : — Oil  of 
Olive  and  sŷirits  of  Hartsfwrn,  of  each  one  ounce,  mixed. 
Ysgydwch  y bottle  yn  dda  cyn  ei  ddefnyddio,  a gwisgwch 
wlanen  gynes  am  eich  gwddf : pan  gaffoch  eich  gwddf  i 
agor  ychydig,  yfwch  dê  y llysiau  canlynol  am  dymor  : — 
Llydain  y ffordd,  Dant  y Llew,  Ffa’r  Gors,  Dail  Gwyddfid, 
Marchalan,  a’r  Glaiarllys,  ynghyd  a llwyaid  dda  o had 
Garddwy,  gyda  dyrnaid  o bob  un  o’r  llysiau.  Rhoddwch 
arnynt  dri  chwart  o ddwfr  berwedig  ; gadewch  ef  i aros  ar  y 
pentan  dros  nos,  hidlwch  ef  dranoeth,  a rhoddwch  ef  mewn 
costrelau ; yfwch  hanner  peint  nos  a boreu,  ac  ymgedwch 
rhag  yr  achosion  a nodwyd. 


Difiÿg  Anadl.— 


Achosion  : — Weithiau  mae  y clefyd  hwn  yn  genedlaethol, 
bryd  arall  achosir  ef  gan  /Turfiad  naturiol  y ddwyfron.  Maé 
a.senauy&/yn  anfitafriül  i’r  ysgyfaint,  o herwydd'nad  ynt  yn 
cael  digon  o le  i gyflawni  eu  swyddau ; weithiau  bydd  yr 
achos  yn  y pibau  gwynt,  o herwydd  eu  bod  yn  rhy  gyfyng, 
ac  yn  dueddol  i chwyddo,  a llenwi  o Iysnafe'dd.  Gwd'thiò 
mewn  awyr  afiach,  yn  enwedig  dan  ý ddaear,  Ilaíurwaith 
caled,  megys  rhe^leg  ; myg^iarthiad  y corph  yn  cael  ei  attal 
yn  ddisymwth,  y frech  wen  neu  frech  goch,  nwvdau  afre- 
olaidd  megys  llid,  hiraeth,  neu  ofn.  .Arwyddion  .\nadliad 
byr,  cyflym,  ac  weithiau  yr  anadl  yn  gwichian  wrth 
gerdded  ; weithiau  mae  y diflyg  anadl  mor  fawr  fel  mae  y 
dyoddefydd  yn  gorfod  eistedd  i fynu  yn  syth  tnvy  y nos 
ac  yn  ofni  y gwely.  Nid  yw  y clefyd  hwn  bob  amser  yr  uò 
fath  ; mae  yn  waeth  bob  amser  ar  ol  i’r  dyoddefydd  gael 
anwyd,  gwlychu  ei  draed,  cysgu  mewn  gwely  Ilaith,  neu  aros 
mewn  lle  gwlyb.  Mae  y dyoddefydd  yn  debyg  o gael  pang 
ar  gyfnewidiad  yr  hin  o fod  yn  sych  ac  ysgafn  i fod  yn  niwl- 


og  a gwlyb  : pan  y bo  y dyoddefydd  yn  anesmwyth  yn 
methu  cysgu,  cyfyngder  yn  y ddwyfron,  ac  anhawsdra  nìawr 
I anadlu  yna  canlyna  gwres  a thwymyn,  poen  yn  y pen 

Rîiinrn  nvl\'ri»  • J r ^ 


184 


yn  pesychu  ac  yn  taflu  llysnafedd  gwydn,  ac  yn  methu  taflu 
hanner  digon,  cymerwch  dê  y llysiau  canlynol Gwraidd 
Marchalan,  dail  Carn  yr  Ebol,  Gwallt  y Forwyn,  Llysiau 
Cadwgan,  Isop,  Cribau  St.  Ffraid,  y Glafrllys ; yr  un  faint  o 
bob  un.  Gwnewch  dê  cryf  o honynt,  rhoddwch  ddigon  o 
fêl  ynddo,  ac  yfwch  ef.  Mae  y peleni  canlynol  wedi  bod  yn 
dda  i laweroedd  yn  y clefyd  poenus  hwn  :—Gum  Assafcetida 
and  gum  Ammoniac,  of  each  one  dram ; oil  of  Anise,  30 
drops ; ìnix  atid  divide  them  into  24  pills  ■,  cymerwch  ddwy 
bob  nos.  Cewch  weled  amrywiol  o lysiau  yn  y llyfr  i’r  un 
perwyl  a’r  rhai  a enwyd,  a gellwch  wneud  prawf  o honynt 
wrth  eich  ewyllys. 

Yr  Eisglwyf. — Pleurisy. 

Yr  Eisglwyf  yw  enyniad  y bilen  sydd  ar  yr  asenau  a’r  ddwy- 
fron  oddiamgylch  yr  ysgyfaint.  Àchosion  : — Anwyd  sydyn, 
gwynt  oer  y Gogledd,  yfed  dwfr  oer  pan  byddo  y corph  yn 
wresog,  cysgu  ar  y ddaear,  aros  mewn  dillad  gwlybion,  neidio 
i’r  afon  pan  mewn  chwys,  neu  ddiosg  y dillad  pan  byddo  y 
corph  yn  chwysu,  ac  aros  yn  yr  awyr  agored ; yfed  diodydd 
meddwol,  sychu  hen  glwyfau  yn  rhy  ebrwydd.  Achosir  ef 
weithiau  gan  redeg,  neidio,  a chario  beichiau  trymion. 
Arwyddion : — lasau  oerion  rhwng  cig  a chroen,  cryndod, 
gwres  a syched,  poen  llym  yn  un  o’r  ochrau,  weithiau  yn 
cyrhaedd  y cefn,  asgwrn  y ddwyfron,  neu  yr  ysgwyddau. 
Mae  y poen  yn  fwy  bob  amser  wrth  dynu  yr  anadl  i mewn 
nag  wrth  ei  yru  allan.  Mae  y galon  yn  curo  yn  gyflym,  y 
dwfr  yn  goch,  y gwaed  yn  ddyfrllyd,  a philen  Iwyd,  wydn 
arno  ar  ol  oeri  j y poer  ar  y cyntaf  yn  deneu,  ar  ol  hyny  yn 
dewach,  ac  yn  y diwedd  yn  waedlyd. 

Meddyginiaeth  : — Berwer  dyrnaid  o frigau  Banadl  mewn 
chwart  o laeth  newydd  odro,  yfwch  ef  pan  oero  ; gwaedwch 
yn  y fraich  ddehau  ; yfwch  chwart  o’r  gwlybwr  uchod,  a 
g\vaedwch  eilwaith  yn  y fraich  aswy ; hyn  yn  gyffredin  a’i 
iacha.  Ond  os  byddwch  yn  teimlo  poen  yn  aros  yn  yr 
ochrau,  ac  anhawsdra  i anadlu,  cymerwch  yr  isgell  canlynol: 
— Seneha  Rattle-snahe  root,  two  ounces  ; cewch  ef  gan  fferyll- 
ydd ; naddwch  ef  yn  fân  â chyllell,  rhoddwch  ato  ddwy 
Iwyaid  fawr  o had  Garddwy,  berwch  hwynt  mewn  dau  chwart 


Bryony 


'íf. 


Jft 


i85 

o ddwfr,  hyd  oni  byddo  yn  dri  pheint ; gwnewch  hyn  mewn 
llestr  cauedig.  Yfwch  lonaid  gwydr  gwin  o hono  dair  gwaith 
y dydd ; ond  cofiwch  gymeryd  dogn  neu  ddau  o rj'w  feddyg- 
iniaeth  ryddhaol  yn  gyntaf. 

Enyniad  ^rr  Ysgyfaint. — Inflammation  of  the  Lungs. 

Mae  y clefyd  hwn  yn  beiyglus  iawn,  gan  fod  yr  ysgyfaint  yn 
beiriant  mor  angenrheidiol  er  cynaliaeth  bywyd,  ac  am  frxi 
eu  defnydd  mor  dyner  a’u  rhanau  mor  wan.  Achosion 
Mae  y clefyd  hwn  weithiau  yn  wreiddiol,  ac  weithiau  yn 
achlysurol,  yn  cael  ei  achosi  gan  ryw  glefyd  arall,  megys  yr 
Eisglwyf,  neu  Enyniad  y gwddf.  Yr  un  achosion  a’i 
cynyrcha  â’r  clefyd  blaenorol,  raegys  gorboethi  yr  y.sgyfaint 
wrth  weithio,  canu,  &c.  .\rwyddion  ; — Maent  agos  yr  un  â 
rhai  y clefyd  blaenorol,  ond  b<xl  y pwls  yn  arafach  ; nid  yw 
pwn  yr  ochrau  mor  llym,  ond  bydd  y diffyg  anadl  a 
chyfyngder  y ddwyfron  yn  fwy.  Meddyginiaeth  Gwna  yr 
un  feddyginiaeth  y tro  i iach.au  y clefyd  hwn  ag  a nodwyd  i 
lachau  yr  Eisglw-yf.  Yfwch  gawl  dwfr  teneu  wedi  ei  feliisu  â 
y llysiau  canlynol  yn  dda  :— Dail  Llydain  y 
Ffordd,  J^^nt  y Llew,  Eiddew  y Ddaear,  a Hoccys,  yr  un 
laint  o bob  un  : yfwch  ddarlwnc  da  o hono  dair  gwaith  y 
dyild,  a gofalwch  beidio  myned  allan  yn  ebrwydd  i’r  awyr 
oer,  rhag  i’r  clefyd  ail  gy'dio,  a throi  yn  ddarfodedigaeth 


Darfod.e(iiga<etli. — Consumftion. 

Achosion  :— Un  o brif  achosion  y clefyd  hwn  yw  awyr 
drwg : mae  awyr  oddiar  amryw  feteloedd  yn  niweidiol  iawn 
I r ysgyfaint  oblegyd  gwendid  eu  rhanau  a thynerwch  eu 
ll^tri ; nwydau  gp-mus,  megys  hiraeth  a gofid,  myfyrdodau 
rhy  ddwysion  gyda  y celfyddydau  neu  y gwybodaethau, 
K chwysu  yn  anghymedroí,  a’r  clefyd 

rhyddhaol.  Priodi  yn  leuanc,  ac  felly  gwanhau  ycyfansodd- 
lad  yn  ^ystyriol,  a i ddarostwng  i afaelion  y clefyd  arswydus 
hwn.  Ni  ddylai  personau  gweinion,  a thueddol  iddo,  briodi 
íhroc  1 cannoedd  felly  weii  dinystrio  eu  hiechyd.  a 
throsglwyddo  y clefyd  hwn  i’w  hiliogaeth.  Mae  roddi  Lgyn 
yn  rhy  hir  wedi  ei  achosi  filoedd  o weithiau  mewn  mamL 


gwanllyd.  Weithiau  mae  rhyw  lifiadau  yn  attal  yn  sydyn,  y 
corph  yn  rhwymo,  attaliad  chwys  y traed  neu  hylif  y trwyn, 
y mislif,  a hen  glwyfau  ; anwyd,  traed  a dillad  gwlybion, 
gwylied  y nos,  diotta,  meddwi  a chysgu  allan,  yn  rhoddi 
dynion  yn  aberth  i’r  clefyd  angeuol  hwn.  Weithiau  ymafia 
y darfodedigaeth  yn  y cyfansoddiad  iachaf  wrth  gysgu  gyda 
dyn  ag  a íyddo  yn  llawn  o hono.  Mae  rhyw  fathau  o’r 
clefyd  hwn  agos  mor  gydiadol  a’r  pla.  Mae  pob  galwedig- 
aeth  ag  y byddo  y cellyddydwr  yn  pwyso  ar  ei  ddwyfron,  yn 
sicr  o fod  yn  niweidiol  i’r  ysgylaint ; chwythu  mewn  pibau, 
canu  yn  uchel,  cerdded  llawer  allan  y nos,  sefyll  mewn 
dillad  gwlybion  wedi  i r corph  dwymo.  Mae  gwelyau  llailh 
wedi  dystrywio  miloedd.  Weithiau  mae  y clefyd  hwn  yn 
genedlaethol,  ac  yn  berthynas  agos  i glefyd  y bremn. 
Arwyddion  : — l’eswch  byr  a sych,  weithiau  yn  parhau  am 
fisoedd  ; ac  os  bydd  y peswch  yn  annog  cyfogi  ar  ol  bwyta, 
sicr  yw  fod  y darlodedigaeth  wedi  decbreu  : gwres  mwy  na 
chyflredin  yn  y corph,  gwasgfa  a chylyngder  yn  y ddwylron, 
y poer  yn  hallt,  a rhyw  edafedd  gwaedlyd  ynddo ; y 
dyoddefydd  yn  pruddhau,  yr  archwaeth  at  Iwyd  yn  lleihau,  y 
syched  yn  cynyddu,  a’r  pwls  fynychaf  yn  gyfiynr  ond  gwan. 
Ar  ol  hyn  â y dyoddefydd  i dafiu  mwy  i lyny,  a r sylwedd 
weithiau  yn  wyrdd,  yn  wyn,  ac  yn  gymysgedig  â gwaed  ; 
iasau  poethion  ac  oerion,  bob  yn  ail.  Y dyoddelydd  yn 
anwydog  tua’r  prydnawnau,  ac  yn  chw)slyd  tua’r  boieu,  yn 
gytìredin;  y corph  yn  rhydd,  ac  weithiau  byddy  dyoddetydd 
yn  gwneulhur  mwy  o ddwlr  nag  arlerol,  a hwnw  o liw  coch 
uchel,  ac  ewyn  yn  nofio  ar  ei  wyneb  ; cledr  y dwylaw  yn 
wresog  iawn,  gwres  mawr  yn  yr  wyneb,  yn  enwedig  ar  ol 
bwyta ; y bysedd  yn  feinion,  y cymalau  yn  pantu,  a’r  gwalit 
yn  syrthio.  Yr  arwyddion  diweddaf  yw  y traed  a’r  coesau 
yn  chwyddo,  nerth  y corph  yn  pallu,  y llygaid  yn  soddi  yn 
ddwín  i’r  pen,  y claf  y n y diwedd  yn  methu  llyncu  y diteryn 
gwin  ; rhanau  pellaf  y corph  yn  oeri  ac  yn  styffu,  chwys  oer 
yn  treiglo  ar  yr  arleisiau,  y llygaid  yn  pylu,  y parab'  yn 
pallu,  pob  cydnabyddiaeth  ddaearol  yn  cael  ei  cholli,  yr 
anadl  yn  dianc. 

Meddyginiaeth  : — Mae  rhywbeth  yn  hudolus  yn  y clefyd 
hwn : mae  y claf  yn  credu  ei  fod  yn  gw’ella  bob  dydd  hyd  y 
diwedd,  a liyny  oblegyd  natur  y clefyd.  Pan  y byddo  y 


i87 


cornwydon  yn  casglu,  mae  yr  ysgyfaint  yn  gorboethi  ac  yn 
chwyddo,  a’r  dyoddefydd  yn  teimlo  poen  mawr  yn  yr  ochr 
aswy,  diffyg  anadl,  a chyfyngder  mawr.  Pryd  hyn  mae  y 
claf  yn  bryderus  iawn  am  ei  fywyd  ; ac  yna  mae  y cornwydon 
yn  addfedu  ac  yn  tori  allan,  ac  yntau  yn  taflu  y crawn  i fyny. 
Pryd  hyn  mae  y gwres  yn  oeri,  y cyfansoddiad  yn  llonyddu, 
a’r  poen  a’r  cyfyngder  yn  ysgafnhau  i raddau  ; yna  mae  y 
dyoddefydd,  druan,  yn  benderfynol  ei  fod  yn  gwella  yn 
gyflym ; ond  yn  fuan  ail  gasgla  y comwydon,  ac  ymledant 
dros  holl  ddaienau  yr  ysíiyfaint,  a threiddiant  yn  ddyfnach 
i’w  sylwedd.  Yna  â y claf,  druan,  glafach,  glafach,  wanach, 
wanich,  bob  tro;  ond  pan  y byddo  y cornwydon  yn  addfedu, 
ac  yntau  yn  eu  poeri  i fyny,  mae  yn  meddwl  gwella  hyd  y 
diwedd.  Y peth  goreu  pan  weloch  yr  arwyddion  lleiaf  o’r 
clefyd  angeuol  hwn  yw  gochelyd  yr  achos,  ac  ymofyn  am 
ryw  feddyginiaeth  yn  ddioed  ; canys  os  â y cornwydon  yn 
ddwfn  i’r  ysgyfaint,  fe  chwardd  y clefyd  hwn  am  ben  holl 
gyffyriau  y byd.  Newidiwch  yr  awyr,  gadewch  y gelfyddyd, 
ewch  allan  i drin  yr  ardd  neu  y maes  ; os  na  bydd  genych 
na  gardd  na  maes,  marchogwch  neu  cerddwch  bob  dydd  nes 
bo  í)lino  arnoch.  (lofalwch  pa  beth  a fwytaoch  ; llysiau- 
fwyd  a llaeth-fwyd  sydd  oreu.  Un  o’r  meddyginiaethau 
goreu  rhag  y clefyd  hwn  yw  llaeth  gwraig : mae  ll.aeth 
gwartheg  newydd  odro  yn  dda  hynod ; mae  llaeth  enwyn 
newvrdd  gorddi  yn  well ; niae  ll.aeth  asen  yn  well  na  hyny. 
Nid  oes  dim  h.anes  bod  Ilaeth  .asen  wedi  methu  iachau  y 
darfodedigaeth  unwaith  erioed,  os  cymerir  ef  mewn  pryd,  a 
chymeryd  digon  o hono.  Dyma  brif  fai  y claf — oedi  y 
feddyginiaeth,  nychii  heb  gymeryd  dim  nes  bo  y clefyd  wedi 
gwneud  ei  gyfansoddiad  yn  breswylfa  oesol  iddo,  fel  y dywed 
wrth  pol)  meddygini.aeth,  “ Myfi  sydd  ben  yma ; ” ac  os 
cymer  y claf  ryw  gyíTyr,  rhyw  ychydig  bach  unwaith  neu 
ddwy  fydd  hyny,  fel  pe  byddai  yn  cymeryd  swyn-gyfaredd. 
Os  cymerir  llonaid  cwpan  tê  o I.aeth  asen  unw.aith  y dydd, 
bydd  hyny  yn  beth  mawr ; ofer  dysgwyl  am  un  cyfnewidiad 
yn  y cyfansoddiad  wrth  wneud  rhyw  ledrith  o beth  fel  hyn. 
Rhaid  i chwi  wneud  y Il.aeth  yn  brif  gyn.aliaeth  natur, 
gydag  ychydig  lysiau  a bara  gwyn,  os  ydvch  am  wella  ; ac 
onide,  marw  heb  gymeryd  dim.  Yr  ydych  yn  beichio  ac  yn 
twyllo  eich  hunm,  ac  yn  rhoddi  anghlod  i’r  feddyginiaeth. 


i88 


wrth  gellwair  fel  hyn.  Gyda  bendith  Rhagluniaeth  ddwyfol, 
fe  iacha  llaeth  asen  y darfodedigaeth  a’r  peswch  mwyaf 
cyndyn,  oni  fydd  y bai  arnoch  chwi  trwy  beidio  a’i  gymeryd 
mewn  pryd,  neu  trwy  beidio  a chymeryd  digon  o hono.  Yfwch 
ef  fel  y godrer  ef,  cyn  yr  oero,  hanner  peint  ar  y tro,  gyda 
thamaid  o fara  gwyn,  mor  fynych  ag  y galloch.  Os  bydd  y 
llaeth  yn  agor  gormod  ar  y corph,  cymysgwch  ychydig  o 
bowdr  Crab's  Claws  am  ei  ben  bob  tro  : chwi  a’i  cewch  gan 
y fferyllydd.  Neu  gellwch  gymeryd  y cyffyr  canlynol,  os 
bydd  yn  fwy  cyfleus,  ac  fe  ettyb  yr  un  dyben  : Tincture  of 
Digitalìs  and  iincture  oj  Oŷiutn,  one  ounce  of  ihe  Jirst,  and 
halj  an  ounce  oj  the  last ; niixed.  Cymerwch  ddeg  neu 
bymtheg  diferyn  dair  gwaith  y dydd  mewn  tê  Llwyd  y cwn 
gwan,  gan  chwanegu  un  diferyn  bob  dydd  gyda  phob  dogn, 
hyd  oni  byddo  yn  effeithio  ysgafnder  yn  y pen,  gloesygion,  a 
saldra ; yna  dechreuwch  ar  ddeg  neu  bymtheg,  a chynyddwch 
y dogn  fel  o’r  blaen.  I ddileu  ei  effeithiau  o’r  pen,  sugnwch 
sudd  orange. 

Mae  y feddyginiaeth  uchod  wedi  gwneud  rhyfeddodau  yn 
mhob  math  o’r  darfodedigaeth,  ac  yn  sicr  o gwbl  iachau  os 
cymerir  hi  mewn  pryd.  Mae  y llysiau  canlynol  yn  hynod  o 
dda : — Gwraidd  Marchalan,  Llwyd  y cŵn,  Dant  y llew, 
Eiddew  y ddaear,  Isop,  y Glafrllys,  Briw  y march,  Ffa’r 
gors ; gellwch  gymeryd  yr  un  faint  o bob  un,  neu  gellwch 
gymeryd  rhai  o honynt,  gwneuthur  tê  cryf  o honynt,  ei 
felusu  yn  dda  â mél,  a’i  yfed  mor  fynych  ag  y galloch  yn  y 
dydd.  Neu  cymerwch  y ddiod  ganlynol  :■ — Tansi  gwyllt, 
Eiddew  y ddaear,  Llysiau’r  ysgyíaint,  dail  Llwynhidydd, 
Gwallt  y forwyn,  Rhyw  y wal,  Cribau  St.  íTraid,  dail  Carn 
yr  Ebol,  Gwyddfid,  Tafod  yr  hydd,  Dant  y llew,  Ysgol  Fair, 
gwraidd  Ffenigl,  gwraidd  Persli,  Llychlyn  y Dwfr,  Benv’r 
dwír,  a Theim,  dyrnaid  o bob  un  ; ac  wns  o had  Anis ; 
berwer  hwynt  oll  mewn  deuddeg  chwart  o ddwfr  ffynon  nes 
treulio  i chwech  ; rhaid  gw  neyd  hyn  mewn  llestr  cauedig ; 
pan  oero,  hidlw'ch  a photelwch  ef.  Ychydig  cyn  y cymeroch 
ef  oddiar  y tân,  rhaid  i chwi  roddi  ynddo  hanner  pwys  o 
siwgr  gwyn ; ond  öarley  sugar  fyddai  oreu.  Yfwch  hanner 
peint  o hono  foreu  a hwyr  yn  gynes  tra  y parhao.  Hon  yw 
y ddiod  lysiau  oreu  a ellir  gael  rhag  holl  anhwylderau  y 
ddwyfron. 


189 

En^niiad  y Oylla. — Inflammaíion  of  the  Stomach. 

Achosion  : — Yfed  dwfr  oer  pan  y byddo  y coq)h  yn  wresog, 
anwyd  tnvm,  a’r  chwysdyllau  yn  cau  yn  sydyn,  surni  y bustl, 
sychu  hen  glwyfau  yn  rhy  fuan,  bwyta  pethau  celyd,  megys 
esgyrn,  ceryg  eirin,  &c.  Arwyddion  : — Poen  sefydlog  a 
gwres  llosgedig  yn  y cylla,  anesmwythder  a phrudd-der,  y 
pwls  yn  gyflym  a chryf,  dylyfu  gen  a selni,  ac  weithiau  y 
bwyd  yn  dyfod  i fyny  ; syched  anorphen,  oerni  yn  y rhanau 
pellaf,  diffyg  anadl,  chwys  oer,  a llewygon  weithiau  ; y cylla 
yn  chwyddo,  ac  yn  ddolurus  i’w  deimlo.  Yr  arwydd  mwyaf 
amlwg  yw  poen  mawr  ar  ol  bwyta,  yn  enwedig  peth  oer  neu 
beth  brwd.  Pan  byddo  y dyoddefydd  yn  cyfogi  y peth  mae 
yn  fwyta,  yn  flinderus  wrth  yfed,  yn  cael  ei  flino  gan  yr  igau, 
y pwls  yn  anghyson,  ac  yn  Ilewygu  yn  fynych,  mae  y pery’gl 
yn  fawr.  Meddyginiaeth  : — (jochelwch  rhagrhoddi  un  math 
o wirodydd  poethion  i’r  claf,  ei  ladd  mewn  mynyd  fyddai 
hyny ; yr  un  modd  byddai  cyfog  yn  angeu  sicr  iddo. 
Rhoddwch  ryw  fwyd  tyner  iddo ; megys  cawl  dwr  teneu, 
neu  gawl  cyw,  a rhoddwch  ef  iddo  yn  naws  y gwaed : 
gofalwch  am  beidio  rhoddi  dim  iddo  yn  rhy  dwym  nac  yn 
rhy  oer.  Dylid  gwaedu  yn  ddioed  yn  y dolur  hwn,  a gwneud 
hyny  amrywiol  o weithiau,  os  bydd  nerth  y claf  yn  caniatau ; 
mwydo  y tracd  mewn  dwfr  cynes,  ac  yfed  tê  y Ilysiau 
caniynol  yn  glaiar : — Suran  y coed,  Dant  y Ilew,  a Llydain  y 
ffbrdd,  yr  un  faint  o bob  un. 

Annhreuliad. —índigestion. 

.\CHOSiON : — Gofid  ac  anesmwythder  meddwl,  darllen  a 
myfyrio  Ilawer,  chwysu  yn  anghymedrol,  cyfeillach  anghy- 
medrol  y ddau  ryw,  yfed  gwirodydd  poethion,  a byw  yn 
afreolaidd ; defnyddio  myglys  a thé  yn  ormodol,  peidio 
cymeryd  digon  o ymarferiad  yn  yr  awyr  agored.  .\rwydd- 
ion  : — Dim  chwant  bwyd,  dwfr  poeth,  dylyfu  gen,  y cylla  yn 
orlawn  o wynt,  a hwnw  yn  swnio  yn  yr  ymysgaroedd. 
Mo  Jdyginiaeth  : — Ymarferwch  â rhyw  lafiirwaith  bob  dydd 
ag  a fyddo  yn  twymo  y gwaed,  bwytewch  fwyd  tyner,  ac 
yfwch  yn  helaeth  o dè  y Ilysiau  canlynol : — Ysgol  Fair,  Persli, 
Cribau  St.  Ffraid,  dyrnaid  o bob  un,  a Ilwyaid  dda  o had 
Girddwy ; rho  Idwch  arnynt  dri  pheint  o ddwfr  berwedig, 


yfwch  lonaid  cwpan  tê  dair  gwaith  y dydd.  Neu,  cymerwch 
flodau  y Camri,  un  wns,  gwraídd  ginger,  chwarter  wns, 
naddwch  y ginger  yn  asglod,  a rhoddwch  y ddau  ynghyd 
mewn  teapot  a gynwysa  chwart  o ddwfr  berwedig  ; gadewch 
ef  i aros  dros  nos,  ac  yfwch  lonaid  cwpan  tê  o hono  dair 
gwaith  y dydd.  Neu  ceisiwch  gan  fíeryllydd  y pethau 
canlynol : — Èxtract  of  Camomile,  one  dram ; Carbonate 
of  Soda,  half  a dram ; Oil  of  Caraway,  ten  drops ; 
Conserue  of  Ginger,  sujfficient  quantity  to  make  twentyfour 
pills  ; cymerwch  ddwy  bob  nos.  Neu  Rhubarb  powder  and 
Salt  of  Wormwood,  of  each,  one  dratn  and  a half ; Balsam 
of  Feru,  enough  to  make  twentyfour  pills.  Cymerwch  dair 
neu  bedair  bob  yn  ail  neu  drydedd  nos.  Neu  cymerwch 
Tincture  of  Snake-root,  and  Aromatic  Tincture,  of  each  one 
ounce  ; Acid  elixir  of  Vitrol,  one  dram  and  a half;  cymenvch 
ddau  lonaid  llwy  dê  o hono  ddwy  awr  cyn  ciniaw,  ac  yfwch 
ddarlwnc  da  o dê  Camri  ar  ei  ol. 

EnjTlÌad  yr  Afil. — Jnflammation  of  the  Liver. 

Achosion  : — Tewdra  anarferol,  anhwylderau  yrafu,  ansawdd 
drwg  y gwaed,  ceryg  yn  y bustl,  yfed  gwirodydd  poethion,  y 
pruddglwyf.  Arwyddion : — Tyndra  yn  yr  ochr  ddehau, 

poen  dan  yr  asenau  byrion,  diffyg  anadí,  gwrthwynebrwydd  at 
fwyd,  syched  mawr,  a’r  croen  yn  edrych  yn  felynaidd ; 
peswch,  ac  fel  pe  byddai  pwysau  ar  yr  ysgwydd  ddeau,  a’r 
dyoddefydd  yn  methu  gorwedd  ar  yr  ochr  ddeau.  Meddyg- 
iniaeth : — Mae  y pethau  a nodwyd  at  enyniad  y cylla,  yn 
dda  yma,  ond  yn  unig  y byddai  yn  dda  yfed  tê  y llysiau 
canlynol : — Llysiau’r  afu,  Llysiau’r  fyddau,  Dant  y llew,  a 
Llysiau’r  gerwyn,  dyrnaid  o bob  un  ; rhoddwch  arnynt  ddau 
chwart  o ddwfr  berwedig  : yfwch  lonaid  CA'pan  tê  o hono  yn 
glaiar.  Byddai  yn  dda  i chwi  gy'meryd  dogn  neu  ddau  o 
ryw  gyffyr  rhyddhaol. 

Enyniad  y Coluddion. — Inflammation  of  the  Intestines. 

Mae  hwn  yn  un  o’r  clefydau  mwyaf  poenus  a thruenus. 
Yr  un  pethau  a’i  hachosa  ef  ag  sydd  yn  achosi  enyniad  y 
cylla;  ond  gellid  ychwanegu  bol-rwymedd,  llyngyr,  bwyta 
ffrwyth  anaddfed,  neu  lawer  o gnau.  Yfed  diod  brag  haidd 


coch,  neu  wedi  twymo,  yfed  diod,  gwin,  neu  sider,  wedi 
suro ; weithiau  achosir  ef  gan  ansawdd  afiachus  y coluddion ; 
pendduod  bychain  oddifewn,  bob  aniser  a lidiant  ac  a 
enynant  yr  holl  ymysgaroedd ; mae  yr  ymysgaroedd  weith- 
iau  yn  y sefyllfa  glwyfus  hon  yn  cydio  yn  eu  gilydd,  ac  yn 
ffurfio  attalfa  hollol.  Arwyddion  : — Mae  yr  arwyddion  yr 
un  fath  agos  ag  yn  enyniad  y cylla,  ond  bod  y poen  yn  fwy 
ffyrnig  ac  yn  îs  i lawr,  ac  mae  y tuedd  cyfogi  yn  grj’fach  ; ac 
weithiau  mae  yr  ysgarthion  yn  dyfod  i fyny  trwy  y genau,  a 
gwynt  yn  mron  hollti  y dyoddefydd  yn  barhaus  ; ac  weithiau 
bydd  yn  methu  a gwneyd  dim  dwfr.  Pan  y byddo  tuedd 
cyfogi  ar  amserau  yn  unig,  a’r  ysgarthion  yn  cerdded  yn  eu 
lle,  mae  rhyw  obaith  am  adferiad.  Ond  os  bydd  yr  ysgarth- 
ion  yn  dyfod  allan  trwy  y genau,  a’r  dyoddefydd  yn  wan,  y 
pwls  yn  wamal  ac  isel,  yr  wyneb  yn  welw,  a’r  anadl  yn  ffiaidd 
ac  yn  ddrewedig,  mae  y claf  i’w  ofni  yn  fawr  ; ond  os  bydd 
yr  ysgarthion  yn  ddu  a drewedig,  a chwys  oer  yn  dyfod  allan, 
y pwls  yn  wan  ac  anghyson,  a’r  poen  wedi  darfod,  gellwch 
benderfynu  bod  pydredd  wedi  cymeryd  lle,  ac  angau  yn  yr 
ymyl.  Meddyginiaeth : — Y pethau  a gyfarwyddwyd  rhag 
enyniad  y cylla  ydynt  dda  yma.  Rhaid  gwaedu  yn  ddioed, 
a gwneyd  hyny  amrywiol  o weithiau,  oni  chilia  yr  arwyddion 
drwg.  Dylid  mwydo  y traed  mewn  dwfr  cynes,  llenwi 
pledren  â dwfr  cynes,  a’i  rhoddi  wrth  yr  arffed,  a chostreü  o 
ddwfr  cynes,  a’u  rhoi  wrth  y traed  ; os  na  wna  rhyw  bethau 
diniwed  fel  hyn  laesu  y poen,  rhaid  i chwi  anfon  am  ryw 
feddyg  cyfarwydd ; bydd  yma  lawn  orchwyl  iddo,  yn 
enwedig  os  bydd  cwlwm  neu  attaliad  yn  y perfedd. 

Graiaai  a’r  Qareg.—Grave/  and  Stone. 

Mae  arosiad  y graian  yn  fwyaf  neillduol  yn  yr  arenau,  ac  os 
dygwydd  i un  o’r  ceryg  bychain  hyn  aros  yn  y bledren,  mae 
yn  cynyddu,  ac  yn  myned  yn  rhy  fawr  i ddyfod  allan  yn 
ffordd  y dwfr,  a phan  byddo  yn  cynyddu,  mae  yn  myned  yn 
drymach,  yn  dolurio  y bledren,  ac  yn  achosi  poen  annhraeth- 
ol ; fel  hyn  mae  y graian  yn  myned  yn  gareg.  Achosion  ; — 
Yfed  gwinoedd  cryfion,  byw  yn  dda,  eistedd  gormod,  ac  yfed 
dwfr  graianog  ; raae  dwfr  oddiar  geryg  calch  yn  ddrwg  iawn. 
Nid  oes  dim  braidd  yn  waeth  na  bod  y traul  ymborth  yn 


192 


ddrwg.  Arwyddion  Os  bydd  y graian  yn  eich  blino,  mae 
poen  yn  y cefn  a’r  Iwynau,  selni,  tuedd  cyfogi,  gwynt  yn  y 
cylla,  ac  weithiau  dwb  gwaedlyd.  Pan  y byddo  un  o’r 
ceryg  bychain  hyn  yn  pasio  o’r  aren  i’r  bledren,  mae  y poen 
yn  fwy  angherddol,  ac  yn  ymestyn  yn  mlaen  tua’r  bledren,  ac 
ochr  y glun  a’r  forddwyd  yn  cysgu,  ac  yn  boenus,  ac  fel  yn 
cael  ei  gwasgu  gan  bwysau,  a’r  dwfr  yn  cael  ei  wneyd  gydag 
anhawsdra  mawr.  Pan  y byddo  careg  yn  y bledren  mae  y 
poen  yn  fwyaf  cyn  gwneyd  dwfr,  wrth  ac  ar  ol  g^vneyd  dwfrj 
mae  y dwfr  yn  dyfod  allan  bob  yn  ddiferjm  gyda  phoen 
annhraethol ; weithiau  fe  red  yn  rhwydd  am  eiliad  neu  ddau, 
ac  a attal  wedi  hyny  yn  sydyn.  Mae  y dyoddefydd  yn 
teimlo  poen  mawr  i farchogaeth,  yn  enwedig  mewn  lle  garw' ; 
ac  ar  ol  cerdded  neu  weithio  ychydig  daw  gwaed  allan  gyda’r 
dwfr.  Mae  y dwfr  yn  wyn,  yn  dew,  a chawsaidd,  yn  debyg 
i faidd  wedi  ei  ferwi ; llosgfa  ac  ysfa  fawr  yn  y dirgel-fanau, 
yn  enwedig  wrth  ddarfod  gwneyd  dwfr.  Meddyginiaeth  ; — 
Bwytewch  lawer  o erfin,  Cloron,  Moron,  a Phanas;  Wynwyn, 
Cenin,  Lettuce,  a Phersli  ydynt  bethau  rhagorol.  Yfwch 
faidd,  enwyn,  llaeth,  a dwfr.  Mae  tê  un  neu  ychwaneg  o’r 
Ilysiau  canlynol  yn  hynod  dda  ; — Llysiau  y Fyddau,  Llysiau’r 
Gerwyn,  y Wialen  Aur,  Hadau  Moron  gwylltion,  Had  Llin, 
Ffa’r  Gors,  Sawdl  y Crydd,  y Feddalai,  neu  flodau  Camri. 
Rhaid  i chwi  barhau  i yfed  tê  cryf  un  neu  ychwaneg  o’r 
Ilysiau  uchod  am  dymor  hir,  ac  yfed  yn  helaeth  o hono. 
Mae  y cyffyriau  canlynol  oddiwrth  y Fferyllydd  yn  effeithiol 
iawn  ; — Sweet  Spirits  of  Nitre,  one  ounce  ; Otl  of  funiper  and 
Tincture  of  Opium,  of  each  half  an  ounce,  mixed.  Êilwaith 
ceisiwch  gan  y P'feryllydd  bedair  wns  neu  ychwaneg  o’r  dail 
a elwir  Uva  Ursi.  Rhoddwch  grafanged  o’r  dail  hyn  mewn 
teapot  canolig,  a Ilenwch  ef  â dwfr  berwedig.  Yn  awr 
cymerwch  hanner  lonaid  Ilwy  dê  o’r  botel  a gymysgodd  y 
Fferyllydd  i chwi,  mewn  Ilonaid  cwpan  te  o’r  isgell  a enwyd ; 
ond  cofiwch  ysgwyd  y botel  yn  dda  bob  tro  cyn  ei  gymeryd. 
Gellwch  ei  gymeryd  ddwy  waith  y dydd.  Nis  g\vn  am 
ddim  sydd  well ; ond  i chwi  barhau  i’w  gymeryd  am  dymor, 
ac  os  na  bydd  careg  wedi  ffurfio  yn  y bledren,  bydd  yn  sicr 
o’ch  iachau.  Gellwch  gymeryd  y botel  a nodwyd  mewn  te 
un  o’r  Ilysiau  a enwyd,  megys  y Wialen  aur,  neu  had  y Carot 
gwyllt ; neu  os  bydd  lliw  gwaed  ar  eich  dwfr,  byddai  had 


193 


Llin  yn  dda.  Dichon  y byddei  tê  un  o lysiau  ein  gwlad  ni 
yn  well  i rai  cyfansoddiadau  na  Uva  Ursi.  Gellwch  wneyd 
prawf  o’r  powdr  canlynol: — Rhubarb  powder.,  and  Columbo 
powder,  oj  each  one  dram  ; subcarbonaíe  o/  Soda,  two  drams ; 
Quinine,  fifteen  grains;  mi.x  and  divide  it  into  12  doses. 
Cymerwch  un  o’r  dognau  hyn  bob  nos.  Mae  y ddau 
gyfarwyddyd  hyn  yn  anmhrisiadwy  yn  holl  anhwylderau  y 
graian. 


Olefyd  Melyn.— /a«/ííf/Ví. 

Achosion  : — Attalfa  yn  y bustl,  gwenwyn  yn  ymgymysgu  â’r 
gwaed,  brathiad  neidr,  neu  gnoad  ci  cynddeiriog  heb  eu 
hollol  iachau ; colic  bustlaidd,  nwydau  afreolaidd,  megys 
hiraeth,  gofid,  llid  : rhyddrediadau,  y cryd,  ac  anwyd  trwm. 
Arw^ddion  : — Blino  mawr,  y dyoddefydd  yn  anfoddlon  i 
symud  o fan  i fan,  yn  eistedd,  gorwedd,  a chysgu  trwy  y 
dydd  ; y croen  yn  sych,  a rhyw  ysfa  drwyddo  ; yr  ysgarthion 
yn  wyn,  y dwfr  mor  felyn  a’r  Saffron,  a liwiai  liain  gwyn  i’r 
lliw  hwnw.  Mae  gw^n  y llygaid  yn  felyn,  y croen  a’r 
ewinedd  yr  un  fath.  DifFyg  anadl,  ac  fel  pe  byddai  pwysau 
yn  gwasgu  ar  y ddwyfron  ; gwres  mawr  yn  y ffroenau,  a blas 
chwerw  ar  y genau  ; dim  chw.int  bwyd;  poen,  gwynt,  a 
gwrthwynebrwydd  yn  y cylla.  Nid  yw  y clefyd  hwn  yn 
anfeddyginiaethiol,  oni  fydd  yn  g}-dymaith  i ryw  glefydau 
ereill,  neu  wedi  ei  adael  yn  hir,  a throi  yn  glefyd  du.  Mae 
yn  haws  ei  iachau  ar  bobl  ieuainc  nag  ar  hen  bobl,  yn 
enwedig  os  bydd  ei  gwmni  gydag  ef.  Meddyginiaeth : — 
Bydded  eich  bwyd  yn  ysgafn  ; llysieu-fwyd  sydd  oreu  mae 
cawl  cyw  neu  wyau  yn  dda,  ond  peidio  berwi  ond  ychydig 
arnynt ; mae  llaeth  enwyn  a mél  ynddo  yn  dda ; mae 
cerdded,  rhedeg,  a neidio,  os  gellwch,  yn  Ilesiol.  Mae 
marchogaeth  ar  geffyl  garw  am  oriau  wedi  gwella  rhai,  ar  ol 
i gyffyriau  enwog  fethu.  Mae  y pethau  canlynol  yn  dra  sicr 
o’i  iachau,  os  cymerir  hwynt  mewn  pryd.  Ewch  at  fferyllydd 
i ymofyn  cyfog  ; yr  un  a ganlyn  yw  y mwyaf  diniwed : — 
Ipeiacuanha  in  powder,  half  a dram  ; mae  ugain  gronyn  yn 
ddigon  i ddyn  gwan  : cymerwch  ef  yn  y boreu,  a cherddwch 
ar  hyd  y tŷ  am  ddeg  neu  bymtheg  mynyd,  hyd  oni  byddoch 
yn  dra  sal  a hwyrdrwrn  ; yna  yfwch  dê  Camri  yn  glaiar,  hyd 


194 


oni  weithio  y cyfoglyn  yn  dda : yfwch  o’r  tê  ar  bob  adeg  a 
alloch,  nes  golchi  y cylla  yn  lân.  Yna  yfwch  dê  y llysiau 
canlynol ; — Cnau’r  Ddaear,  Danadl,  Llau’r  ’ffeirad,  Chwerw- 
lys,  Ysgol  Fair,  a’r  Cantwll,  yr  un  faint  o bob  un  ; gwnewch 
dê  cryf  o honynt,  ac  yfwch  ddarlwnc  da  o hono  dair  neu 
bedair  gwaith  y dydd  hyd  oni  wellhaoch.  Neu  ceisiwch 
gan  fferyllydd  EUxir  proŷrietaiis,  one  ounce ; cymerwch  o 
ddeg  ar  hugain  i ddeugain  diferyn  ddwywaith  y dydd  mewn 
tê  Chwerwlys  neu  Ysgol  Fair,  a byddwch  wych.  Neu  yfwch 
isgell  cryf  o wraidd  Cyngaw. 

Dyfrglwyf.— 

Achosion  : — Mae  y clefyd  hwn  weithiau  yn  genedlaethol ; 
yfed  llawer  o diodydd  cryfion;  mae  yfwyr  trymion  yn  mron 
bob  yr  un  yn  marw  o’r  dyfrglwyf ; gorwedd  ac  eistedd 
gormod,  diffyg  ymarferiad  digonol.  Colli  llawer  o waed,  rhydd- 
rediad  o’r  corph  yn  cael  ei  attal  yn  sydyn,  a’i  achosa  weithiau  ; 
yfed  gormod  o ddwfr  oer  pan  byddo  y corph  yn  wresog,  byw 
mewn  lle  gwlyb  a chorsog.  Mae  yn  fynych  yn  effaith 
clefydau  ereill,  megys  y clefyd  melyn,  chwydd  yn  yr  afu,  y 
cryd,  clefyd  y gwaed,  a’r  darfodedigaeth,  yn  nghyd  â 
chwysdyllau  y croen  yn  cau  yn  sydyn.  Arwyddion  : — Mae 
un  math  o’r  clefyd  hwn  yn  chwyddo  yr  holl  gorph ; mae  yn 
dechreu  yn  y traed  a’r  migyrnau,  a hyny  tua’r  hwyr,  ac  yn 
diflanu  tua’r  boreu ; ond  mae  y chwydd  yn  raddol  yn  dringo  i 
fyny  o’r  traed  i’r  corph,  y breichiau,  a’r  pen  ; a phan  y 
gwasgoch  eich  bys  arno,  bydd  yn  aros  yn  bwll  am  dro ; 
wedi  hyn  bydd  difîyg  anadl,  dim  ond  ychydig  o ddwfr  yn 
cael  ei  wneud  ; syched  mawr,  y corph  yn  rhwym  a’r  croen 
yn  sych,  trymder,  marweidd-dra,  twymyn  araf,  a pheswch 
poenus,  yr  hyn  sydd  nod  marwol ; dengys  hyn  bod  yr 
ysgyfaint  yn  afiach.  Mae  math  arall  ag  nad  oes  ond 
y bol  yn  unig  yn  chwyddo ; os  bydd  dwfr  yn  achos 
o’r  chwydd,  adnabyddir  hyn  ond  taro  y Ilaw  ar  un  ochor,  a 
tharo  y bol  â’r  llaw  arall  ar  yr  ochor  gyferbyniol  ; ceir 
clywed  y dwfr  yn  cyffro  o un  i’r  llall.  Hefyd,  mae  chwydd 
dyfrllyd  yn  Ilawer  trymach  na  chwydd  gwyntog.  Pan  bo  y 
ddau  yn  cyfarfod  maent  fynychaf  yn  anfeddyginiaethol.  Yr 
unig  beth  a ellir  wneud  yw  anfon  am  feddyg  i’w  agor  a’i 


195 


ollwng,  ond  nid  yw  hyn  ond  esmwythdra  dros  ychydig. 
Ond  os  bydd  yr  afiechyd  wedi  cymeryd  y claf  yn  sydyn, 
ac  yntau  yn  ieuanc,  a’i  gyfansoddiad  yu  dda,  mae  gobaitli 
cryf  am  ei  iachau,  ond  iddo  ofalu  am  gymeryd  cyfiTyriau 
mewn  pryd.  Ond  os  bydd  y dyoddefydd  yn  hen  ac 
wcdi  byw  yn  afreolaidd  trwy  ei  oes,  neu  os  bydd  rhai  o’i 
ranau  mewnol  yn  ddrwg,  megys  yr  afu  neu  yr  ysgyfaint,  ofer 
yw  dysgwyl  am  wellhad. 

Cyfarwyddiadau  : — Rhaid  i’r  claf  beidio  yfed  dim  er  ei 
syched  mawr ; mae  rhai  wedi  gwella  o’r  clefyd  diflTaith  hwn 
wrtli  ddim  ond  hyn ; pan  bo  y syched  yn  fawr,  gellwch 
ei  ddofi  â sudd  Urnon  neu  yr  afal  euraid,  neu  gellwch  fwyta 
rhyw  lysiau  surion,  megys  Suran,  Suran  y coed,  neu  íwyta 
iMefus,  os  byddant  i’w  cael.  Rhaid  bwyta  bwyd  sych,  megys 
bara  wedi  ei  grasu,  cig  adar  wedi  ei  bobi  : mae  rhai 
gwylltion  yn  well  na  rhai  dofion;  Garlleg,  Wynwyn,  Mwstard, 
Berw'r  dwfr,  a Rhuddugl.  Rhaid  i’r  dyoddefydd  beidio  bod 
yn  llonydd,  os  gall  symud  mewn  rhyw’  fodd  ; mae  cerdded, 
gweithio,  neu  farchogaeth  yn  hyno<í  dda.  Gofalwch  fod  y 
gwely  mewn  Ile  sych  ; mae  gwely  caled  yn  well  na  Ilawer  o 
blu.  Mwydwch  y traed  mewn  dwfr  cynes,  rhwbiw'ch  y 
corph  drosto  â rhygl  neu  liain  cithaf  garw,  a gwisgwch 
wlanen  ar  y croen.  Os  bydd  y claf  yn  ieuanc  a’r  cyfansodd- 
iad  yn  dda,  bydd  cyfog  yn  awr  ac  eilwaith  yn  dda  ; fel  hyn, 
Jpecacuanha,  hal/  a dram  ; oxemel  of  Sçuills,  halj  an  ounce, 
mixed,  i’w  gymeryd  ar  unwaith.  Peidiwch  yfed  Ìlawer  ar  ei 
ol,  onide  chwi  a ddinystriwch  ei  effaith.  Mae  Ilonaidcwpan 
tê  neu  ddau  o dê  Camri  yn  ddigon  : gellwch  gyineryd  cyfog 
fel  hyn  ddwywaith  yn  yr  wythnos.  Rhwng  pob  cyfog 
cymerwch  ddogn  rhyddhaol  chwyrn,  hanner  dyrnaid  o Lîn 
y Mynydd  ; rhoddwch  hanner  peint  o ddwfr  berwedig  arno, 
a plian  oero,  rhoddwch  ynddo  ddau  lonaid  Ilwy  dè  o Cream 
oj  Tartar,  ac  yfwch  ef.  Mae  y ddiod  ganlynol  yn  rhagorol 
o dda  : — Gwraidd  Persli,  Cnau’r  ddaear,  Ffenigl,  gwraidd 
Marchalan,  a had  Mwstard,  wns  o bob  un  ; Llysiau’r  fyddau, 
Chwerw'Iys  Ilwyd,  Gwallt  y forwyn,  y CantwII,  ac  Ysgol  Fair, 
dyrnaid  o bob  un  ; had  Ffenigl,  had  Persli,  gwraidd  Tafol 
blaeníeinion,  a gwraidd  Cyngaw,  wns  o bob  un,  a dymaid  da 
o frigau  Danadl ; berwch  hwynt  mewn  naw  peint  o ddwfr 
ffynon,  ar  dân  araf,  hyd  oni  threulio  i chwech  peint ; pan 


196 


oero,  hidlwch  a cliostrelwch  ; — yfwch  hanner  peint  dair 
gwaith  y dydd.  Byddai  yn  dda  cymeryd  cyinaint  a oddefo 
eich  cylla  o Cream  oý  Tartar  yn  mhob  dogn.  Mae  blochda 
( cream)  gwaddod  gwin  yn  dda  yn  y clefyd  hwn. 

Gymalwst. — Gout. 

Achosion  : — Er  mai  bywyd  segur  ac  anghymedrol  fynychaf 
yw  yr  achos,  etto  achosir  ef  weilhiau  gan  ddarllen  a myfyrio 
gormod,  gwylied  y nos,  gofid  meddwl,  neu  attalfa  yn  rhai  o’r 
arlloesiadau  cyffredin.  Arwyddion  : — Annhreuliad,  trymder, 
bytheiriadau  gwynt,  poen  yn  y pen,  anhwyldra  a thuedd 
cyfogi ; blinder,  iselder  ysbryd,  poen  yn  gwiliio  trwy  yr 
aelodau,  ac  fel  pe  byddai  dwfr  oer  yn  rhedeg  ar  hyd  y 
forddwyd  : chwant  bwyd  mwy  nag  arferol  ddiwrnod  neu 
ddau  cyn  y pang,  llosgfa  wrth  wneuthur  dwfr,  dagrau  yn 
rhedeg  o’r  llygaid  ; mae  yr  arwyddion  hyn  weithiau  yn  fwy 
ffyrnig  o flaen  y pang.  Weithiau  mae  y gymalwst  yn  dyfod 
ar  ddynion  ar  dymorau  penodol,  yn  y Gwanwyn  neu  y Gauaf. 
Mae  y cyfryw  yn  gyffredin  yn  taro  y claf  yn  y boreu,  a phoen 
mawr  yn  mawd  ei  droed,  ei  sawdl,  ei  figwrn,  neu  braffder  ei 
goes.  Mae  y poen  yn  dechreu  fel  pe  teflid  ystenaid  o ddwfr 
oer  ar  y fan  ; yna  dechreua  y claf  deimlo  cryndod  ac  arwydd- 
ion  o dwymyn ; ar  ol  hyny  mae  y poen  yn  rhedeg  trwy  holl 
fân  gymalau  y troed,  a’r  poen  mor  angherddol  fel  pe 
byddent  yn  cael  eu  llosgi,  neu  eu  tynu  yn  ddamau  ; mae  yn 
myned  yn  y diwedd  mor  anoddefol  fel  nas  gall  y claf  oddef 
ei  gyffwrdd,  nac  ychwaith  gerdded  yn  groes  i’r  ystafell.  Mae 
y poen  hwn  yn  parhau  yn  gyffredin  am  bedair  awr  ar  hugain; 
yna  mae  yn  dechreu  esmwytho,  a’r  lle  poenus  yn  chwyddo 
ac  yn  cochi,  ac  fel  pe  byddai  rhyw  wlybwr  arno ; tua’r 
boreu  mae  y claf  yn  cysgu  ychydig  ac  yn  chwysu.  Weithiau 
bydd  y poen  yn  dychwelyd  ac  yn  treio  amrywiol  o weithiau, 
yn  ol  cyfansoddiad  y dyn,  a’r  tymor  o’r  flwyddyn  ; ond  mae 
y dyoddefydd  yn  waeth  yn  wastad  tua’r  nos,  ac  yn  well  tua’r 
boreu,  a’i  boen  ryw  gymaint  yn  llai  bob  dydd ; yn  y diwedd 
diflana  ei  holl  effeithiau  yn  llwyr,  a throsglwyddir  yr  hylif 
a’i  hachosa  ymaith  gyda’r  chwys  a’r  dwfr.  Meddyginiaeth  : 
Y feddyginiaeth  oreu  a gawd  etto  at  yr  afìechyd  poenus 
hwn,  ag  a ellir  ei  chymwyso  yn  allanol,  yw  gwlan  wedi  ei 


197 


gribo,  a rhoi  trwch  da  o hono  o gylch  yr  aelod,  a rhwymo 
îledr  ystwyth  neu  wlanen  am  dano,  a’i  adael  yn  y fan  hono 
hyd  oni  wellhao  y claf  yn  holl  iach.  Cofiwch  ddewis  y 
gwlân  tecaf.  Byddwch  fyw  yn  hollol  ar  lysieu-íwyd,  ac  nac 
yfwch  ddim  ond  dwfr  neu  dê  Cribau  St.  Ffraid  a Ffa’r  Gors. 
Ond  y feddyginiaeth  oreu  oll  yw  cymedroldeb  a llafur. 

Gtewyuwst. — Rheumatìsm. 

Mae  yr  afiechyd  hwn  yn  dal  dynion,  fynychaf,  tua’r  Gwan- 
wyn  a’r  Hydref.  Achosion  : Ý chwysdyllau  yn  cau  ; yfed 
diodydd  meddwawl ; cyfnewidiadau  yn  yr  hin  ; myned  allan 
mewn  chwys  i’r  awyr  agored  ; dillad  a thraed  gwlybion  ; 
eistedd  neu  gysgu  mewn  lle  llaith ; a theithio  y nos. 
Achosir  ef  weithiau  trwy  fod  hylifau  y corpli  yn  sychu  yn 
rhy  fuan,  neu  gan  glefydau  ereill.  .Arwyddion  : — Blino, 

cryndod,  y pwls  yn  fuan,  anesmwythder,  syched  ac  arwydd- 
ion  twyiuyn  : ar  ol  hyn  mae  y claf  yn  teimlo  poen  yn  gwibio 
yma  a thraw,  yn  fwy  felly  pan  y byddo  yn  symud  ; o’r 
diwedd  inae  y poen  yn  aros  mewn  rhyw  gymal,  a hwnw  yn 
llidio  ac  yn  chwyddo.  Meddyginiaeth  : — Cymerwch  diiogn 
r.eu  ddau  o ryw  gyffyr  rhyddhaol  ag  a weithio  yn  chwyrn  ; 
yna  cymerwch  Cream  of  Tartar,  one  ounce  and  a half ; Gurn 
Guaiacum,  in  powder,  six  drams ; mix  and  divide  it  into 
twelve  doses  ; cymerwch  un  o’r  dognau  uchod  mewn  darlwnc 
da  o dè  Ffa’r  Gors,  ddwy  neu  dair  gwaith  y dydd.  Neu 
cymerwch  lonaid  llwy  dè,  neu  ychwaneg,  o Yolatile  tincture 
of  Gum  Guaiacum,  mewn  darlwnc  o dè  Llysiau’r  Gerwyn. 
Neu  llyncwch  lonaid  llwy  twrdd  o had  mwstard  gwyn  bob 
dydd  am  dymor ; a golchwch  hwynt  i lawr  â dwfr  ffynon : 
mae  hon  yn  feddyginiaeth  ragorol  ond  glynu  wrthi. 

Clefti  Poeth. — Scurvy. 

Achosion  : — Aw)’r  llaith,  bwyta  cig  hallt  wedi  ei  sychu 
mewn  mwg,  hylifau  y corph  yn  cael  eu  hattal,  megys  y 
niislif,  &c.  ; siomedigaeth,  gofid,  ofn,  diffyg  glanweithdra, 
dillad  carpiog,  aflan ; diffyg  yinarferiad  ag  awyr  a bwyd 
iachus.  Mae  yr  anhwyldeb  hwn  weithiau  yn  genedlaethol. 
Arwyddion  : — Blino,  trymder,  a diffyg  anadl,  yn  enwedig 

s 


wrth  ddringo  tylau  ; y gorchfanau  (gums)  yn  pydru  ac  yn 
g\vaedu  wrth  gyffwrdd  â hwynt,  yr  anadl  yn  drewi,  y ffroenau 
yn  gwaedu,  y cymalau  yn  cracio  wrth  eu  plygu,  y traed  yn 
chwyddo,  yr  wyneb  yn  welw,  ac  weithiau  o liw  plwm.  Fel 
y byddo  y clefyd  yn  gafaelu  mae  yr  arwyddion  yn  gwaeth- 
ygu,  y dannedd  yn  pydru,  gwaed  yn  llifo  ar  droion  o 
wahanol  ranau  y corph,  comwydon  yn  codi  yma  a thraw,  a 
phoen  garw  yn  y ddwyfron,  a’r  holl  groen  yii  llawn  agenau  a 
chrach,  pa  rai  sydd  yn  sychu,  ac  yn  syrthio  ymaith,  ond 
mae  rhai  ereill  gwaeth  yn  dyfod  yn  eu  lle;  o’r  diwedd  mae  y 
claf  yn  nychu,  ac  yn  aml  yn  cael  ei  ddal  gan  glefyd  y gwaed, 
y dyfrglwyf,  y parlys,  llewygon,  neu  budredd  yn  rhai  o’r 
rhanau  mewnol. 

Meddyginiaeth  ; — Beth  bynag  a achosodd  y clefyd,  rhaid 
ei  adael  yn  ddioed.  Byddwch  byw  ar  lysieu-fwyd,  megys 
afalau,  afalau  euraid,  lemons,  Berw’r  dwr,  Llysiau’r  llwg,  a 
Llychlyn  y dwr.  Mae  byw  ar  laeth  wedi  iachau  y llwg 
droion  ; ond  mae  dynion  yn  diystyru  y llysiau  a’r  llaeth  am 
eu  bod  mor  rhad  ac  hawdd  eu  cael,  ac  yn  rhedeg  i geisio  y 
cyffyriau,  y bwyd,  a’r  ddiod  mwyaf  costus  : Jjwytant  y cig 
brasaf,  a llyncant  y gwirodydd  drutaf,  a lladdant  eu  hunain 
wrth  hyny.  Ymdrechant  i gymer}'d  y drtigs  sydd  wedi  costio 
cymaint  iddynt,  serch  eu  bod  yn  wenwyn  i’w  cyfansoddiad, 
heb  gofio  mai  y bwydydd,  y diodydd,  a’r  cyffyriau  mwyaf 
syml  sydd  oreu  i natur,  Pe  byddai  i’r  dynion  hyn  fyw  ar 
laeth  a llysiau,  ni  byddai  raid  iddynt  ofni  y llwg.  Mae  y 
ddiod  ganlynol  yn  rhagorol  dda  rhag  y 11  wg  : — Chips  of 
Sassafras,  half  a pouud ; Juniper  berries,  three  ounces  (rhaid 
i chwi  gael  y ddau  gan  fferyllydd) ; Hoccys  y gors,  Dant  y 
llew,  Llysiau’r  Gerwyn,  Llysiau’r  llwg,  Berw’r  dwr,  Llychlyn 
y dwr,  Ysgol  Fair,  Ffa’r  gors,  dyrnaid  o bob  un,  ac  ychydig 
o orange  peel.  Dodwch  hwynt  oll  mewn  llestr  cauedig,  ac 
arnynt  ddeuddeg  chwart  o ddwfr  ffynon  ; gadewch  ef  i 
ledferwi  hyd  oni  threulio  i naw,  pan  oero  hidlwch  a 
chostrelwch  ef ; yfwch  hanner  peint  dair  gwaith  y dydd. 
Mae  gwasgu  sudd  Ffa’r  gors  ac  yfed  darlwnc  o hono  bob 
dydd,  wedi  gwella  y llwg  lawer  gwaith.  Neu  ceisiwch  beint 
o Norway  tar,  rhoddwch  ef  mewn  llestr  pridd  glân, 
t)nvalltwch  arno  ddau  chwart  o ddwfr  ffynon,  cymysgwch  ef 
dros  ddau  neu  dri  mynyd,  a gadewch  ef  i aros  wyth  awr  a 


199 


deugain  ; diewynwch  ef  yn  g)'nil,  tywalltwch  y dwfr  oddiar 
y iar,  a photelwch  ef ; yfwch  hanner  peint  bob  dydd,  a 
chewch  iachad. 

Manwynon,  Oleltyd  y Brenin. — Scrofula. 

Achosion  : — Mae  y clefyd  hwn  weithiau  yn  genedlaethol. 
Ergydion  ac  ysigiadau  a’i  hachlysurant,  pan  byddo  eu  natur 
yn  y dyn  yn  flaenorol ; unrhyw  beth  a wanycho  y cyfansodd- 
iad,  megys  diffyg  ymarferiad  neu  awyr  iachus,  gormfxi  o 
wres  neu  oerfel,  ymborth  gwael  a dyfrllyd,  dwfr  afiach,  a 
diffyg  glanweithdra.  Nid  oes  dim  yn  waeth  i’w  achosi  ar 
blant  na  gadael  dillad  gwlybion  i aros  am  danynt,  ac  eistedd 
i lawr.  .Arwyddion  : — Cnapiau  bychain  yn  ymddangos  o 
dan  yr  ên  neu  tu  ol  i’r  clustiau,  y rhai  hyny  yn  ychwanegu 
mewn  rhif  a maint,  ac  yn  y diwedd  yn  rhedeg  i’w  gilydd  yn 
un  chwydd  mawr,  a hwnw  yn  aros  yn  hir  cyn  tori,  a phan  y 
toro,  nid  oes  dim  yn  rhedeg  o hono,  ond  rhyw  ddwfr  llwyd 
bob  yn  ronyn.  Ymddengys  yr  un  fath  chwydd  mewn 
manau  ereill,  megys  o dan  y ceseiliau,  y morddwydydd,  y 
traed,  y dwylaw,  a’r  ddwyfron.  Hefyd,  yn  y clefyd  hwn  yn 
aml  mae  y trwyn  a’r  wefus  uchaf  yn  chwyddo. 

Cyfarwyddyd  : — Rhaid  gochelyd  yr  achos,  os  bydd  modd. 
Rhaid  i’r  bwyd  fod  yn  feithrinol  a iachus,  y dwfr  yn  bur,  ac 
ymarferyd  à llafur.  Mae  y clefyd  hwn  yn  gwella  ei  hun  ar 
amserau  pan  fyddo  rhyw  dro  ar  natur,  yr  hyn  sydd  wedi  bod 
yn  achos  i ddynion  ofergoelus  briodoli  y gwellhad  i’r  brenin, 
neu  y seithfed  mab  yn  taro  ei  law  ar  y dyn,  neu  Ireth  bynag 
a ddigwyddo  i’r  claf  gymeryd  olaf  cyn  y cyfnewidiad,  hwnw 
fydil  wedi  ei  iachau.  Mae  y dwfr  tar  a enwyd  i wella  y 
llwg,  yn  feddyginiaeth  enwog  rhag  y clefyd  hwn  ; dilynwch 
arno  hyd  oni  wellhaoch.  Neu  cymerwch  y ddiod  hon  : — 
Cíwraidd  Tafol  blaenfeinion,  gwraidd  Cyngaw,  golchwch  a 
naddwch  hwynt  yn  asglodion,  tair  wns  o bob  un  ; Danadl, 
Llau’r  ’ffeirad,  Briw’r  March,  a Chribau  St.  Ffraid,  dyrnaid 

0 bob  un  ; dwfr  fi'ynon  chwe’  chwart ; gadewch  ef  ar  farwor 

1 ledferwi  hyd  oni  threulio  i’r  hanner  ; pan  oero,  hidlwch  a 
photelwch  ef : yfwch  hanner  peint  ddwy,  neu  dair  gwaith  y 
dydd.  Gellwch  ei  íelusu  yn  dda  a mèl.  Neu  ewch  i’r 
dwfr  hallt,  yfwch  ychydig  o hono  ac  ymolchwch  bob  dydd 
ynddo,  a rhoddwch  y Gwimon  wrth  y doluriau ; mis  Awst 


200 


yw  y tymor  goreu.  Aroswch  hyd  oni  oero  yr  hîn  ; ewch 
eilwailh  y flwyddyn  ganlynol,  a gwnewch  yr  un  modd.  Nid 
oes  dim  yn  sicrach  o iachau  y clefyd  hwn  na  dwfr  y môr. 
Pa  feddyginiaeth  bynag  a gymeroch,  cofiwch  y rhaid  glynu 
wrthi  am  dymor  hir  cyn  dysgwyl  llesad ; rhaid  gweithio  yr 
hylif  a’i  hachosa  yn  hollol  o’r  gwaed ; ac  nid  mewn  ychydig 
ddyddiau  y gwneir  hyn.  Os  dewiswch  ryw  lysiau,  neu  y dwfr 
tar,  rhaid  i chwi  eu  cymeryd  hyd  oni  weithiont  gyfnewidiad 
hollol  yn  eich  cyfansoddiad.  Neu  os  ewch  i’r  môr,  rhaid  i 
chwi  aros  yno  hyd  oni  byddoch  yn  ddyn  new^dd. 

Craftl. — Jtch. 

Mae  y clefyd  hwn  yn  gydiadol.  Achosir  ef  gan  ddifîyg 
awyr  a bwyd  iachus,  ac  eisiau  glanweithdra.  Mae  yn  ym- 
ddangos  yn  dosau  ychain  o gylch  yr  arddymau ; wrth  eu 
rhwbio  mae  dwfr  gloyw  yn  dyfod  allan  o honynt.  Ym- 
ddengys  yn  dra  buan  rhwng  y bysedd,  y breichiau,  y coesau, 
ac  oddifewn  i’r  morddwydydd.  Mae  ysfa  anarferol  yn  y 
cnajjiau  bychain  hyn,  yn  enwedig  pan  bo  y dyoddefydd  yn 
y gwely,  neu  wrth  y tân.  Wrth  hir  aros,  mae  yn  myned 
yn  bothellau  crawnllyd,  a’r  crach  ar  y dwylaw  a’r  bysedd  yn 
tori  yn  agenau  poenus.  Y feddyginiaeth  oreu  yw  brwmstan : 
cymerwch  beilliad  brwmstan  a cream  of  Tartar  mewn  triagl 
neu  laeth  newydd  odro,  am  dri  neu  bedwar  bore ; ac  yna 
ceisiwch  yr  eli  canlynol  gan  fferyllydd  \—Flour  of  sul- 
ŷhur,  two  ounces  ; crude  sal  ammoniac,  finely  ŷowdered,  two 
dranis,  mixed.  Nid  oes  eisiau  i chwi  ond  iro  hwn  yn  eich 
breichiau  a’ch  dwylaw,  ac  ychydig  ar  y manau  gwaethaf  ar 
eich  cluniau,  a hyn  am  ddau  neu  dri  thro ; ar  ol  hyn  ym- 
olchwch  yn  lân  mewn  dwfr  claiar  a sebon,  a newidiwch  eich 
dillad,  àc  yna  gellwch  ganu  yn  iach  i’r  crafu. 

Olwyf  y Marchogion. — Piles. 

Mae  dau  fath  o’r  clefyd  hwn,  un  yn  gwaedu,  a’r  llall  yn 
chwyddo  heb  waedu.  Dynion  o gyfansoddiad  llaith,  corph- 
orol,  yn  byw  yn  dda,  ac  yn  eistedd  Ilawer,  a flinir  fynychaf 
gan  y dolur  hwn.  Achosir  ef  yn  aml  gan  ormod  o waed, 
cyfiTyriau  carthiadol  a Ilawer  o aloes  ynddynt ; bwyta  cig 
hallt,  yfed  gwinoedd,  esgeuluso  gwaedu,  arfer  marchogaeth 


301 


llawer,  a bol-rwymedd  ; achosir  ef  weithiau  gan  nwydau 
cryfion,  megys  llid,  siomedigaeth,  a gofid ; eistedd  ar  ddaear 
wlyb,  gwisgo  dillad  ysgafnacli  nag  arferol : blinir  gwragedd 
beichiogion  yn  fynych  gan  y dolur  hwn.  Meddyginiaeth  : 
Ni  ddylid  dychrynu  pan  y byddo  rhyw  gymaint  o waed  yn 
dyfüd  o’r  rhefr,  ond  ceisio  meddyginiaeth  yn  ddioed ; mae 
cael  gwared  o waed  yn  y ffordd  hono,  yn  feddyginiaeth 
weithiau  i gleíydau  ereill,  megys  y gymalwst,  y gewynwst, 
diffyg  anadl,  yn  arwydd  da  mewn  twymynon.  Mae  cael 
gwared  o waed  yn  y ffordd  hon  yn  foddion  i attal  amrywiol  o 
glefydau  yn  fynych  ; ond  os  collir  llawer  o waed  feíly,  nes 
bod  y claf  yn  gwanychu,  rhaid  ceisio  gwellhad.  Yfwch  dê 
cryf  Llysiau’r  Gwaedling  : gwn  am  rai  a iachawyd  trwy  hyn 
yn  unig,  pan  yn  methu  codi  o’u  gwely.  Neu  yfwch  dê  cryf 
Llygad  Ebrill,  neu  gawl  penau  gwynion  Cenin  mewn  dwfr : 
ylwch  y cawl,  a bwytewch  y Cenin.  Neu  cymerwch  beilliad 
brwmstan  a cream  of  Tartar  mewn  triagl  bob  boreu.  Ni 
wn  am  ddim  sydd  well  na  hyn  pan  byddo  enynfa  a phydredd 
yn  y rhefr,  na  dim  yn  fwy  diniwed ; ond  am  ei  fod  yn  rhad, 
diystyrir  ef. 

Rhefirwst.— ColU. 

Mae  tri  math  o golic  yn  bod  ; y colic  gwynt,  y colic  busllaidd, 
a’r  colic  gewynaidd.  Achosir  y colic  gwynt  trwy  fwyta 
ffrwyth  anaddfed,  neu  ryw  fwyd  anhawdd  ei  dreulio ; 
llysiau  gwyntog,  di(xi  heb  e])lesu,  gwlychu  ac  oeri,  a chael 
anwyd  trwm.  Pobl  laith,  a’u  traul  ymborth  yn  ddrwg, 
sydd  fwyaf  tueddol  i'r  colic  gwynt.  .\Iae  y dolur  hwn 
weithiau  yn  blino  y cylla,  y coluddion,  neu  y ddau.  Lle  y 
bo,  mae  tyndra,  chwydd,  a phoen ; swn  yn  y coluddion  ; ac 
os  ceir  gwared  o wynt  i fyny  neu  i lawr,  ceir  esmwythder. 
Nid  yw  y poen  yn  gyffredin  yn  sefydlog,  ond  gwibia  yma  a 
thraw  trwy  y coluddion  hyd  oni  cheir  ei  wared.  .Meddyg- 
iniaeth  : — Mwydwch  y traed  yn  ddioed  mewn  dwfr  cynes, 
a rhoddwch  briddfaen  yn  dwym  wrth  y cylla,  neu  y ían  y 
byddo  y poen.  Cymerwch  Sawdl  y Crj’dd,  Persli,  a Llysiau 
y Gwaedling,  dyrnaid  o bob  un  ; had  Anis  a had  Garddwy, 
Ìlwyaid  fawr  o bob  un  ; rhoddwch  hwynt  mew  llestr  cau- 
edig,  a thri  chwart  o dilwfr  ffynon  arnynt ; berwch  hwynt 
ar  dân  araf  hyd  oni  threulio  i ddau  ; pan  oero,  hidlwch  ef. 


202 


ac  yfwch  hanner  peint  dair  neu  bedair  gwaith  y dydd.  Ond 
gan  fod  y clefyd  hwn  yn  gofyn  meddyginiaeth  ddioed,  rhag 
iddo  droi  yn  enyniad  y coluddion,  byddai  yn  well  i chwi 
fyned  at  fferyllydd  i geisio  y pethau  canlynol,  a’u  cadw  yn 
y tŷ,  os  bydd  y colic  yn  dueddol  i chwi : — Essential  oil  of 
Peppermint,  one  dram  ; oil  of  Castor,  two  drams  ; spirits  of 
Lavender,  one  dram  ; tincture  of  Opium,  one  dram  and  a 
half ; lenitŵe  Electuary,  one  ounce,  mixed:  cymerwch  lon- 
aid  llwy  dê  o faintioli  cyffredin,  bob  dwy  awr,  hyd  oni  laeso 
y pang,  gan  ysgwyd  y gostrel  bob  tro.  Mae  hwn  yn  un  o’r 
meddyginiaethau  goreu  a wyddys  am  danynt  rhag  y colic 
gwynt,  ac  wedi  bod  yn  foddion  i achub  bywydau  llaweroedd. 
Gan  ei  fod  yn  boeth  i’w  gymeryd  ei  hun,  bydd  yn  well 
cymysgu  pob  dogn  ag  ychydig  o ddwfr  oer.  Nid  oes  gwell 
trosglwyddydd  i’w  gael  na  dwfr  oer.  Cofiwch  ar  ol  y llaeso 
y pang,  nid  oes  eisiau  i chwi  i gymeryd  ychwanego’r  cymysg 
uchoci.  Stopiwch  y botel  yn  ofalus,  na  ddiango  dim  o 
rym  y moddion  allan,  a chedwch  hwynt  hyd  oni  byddo  eu 
hangen  ar  rywun  eilwaith.  Ond  bydd  yn  angenrheidiol  i 
chwi,  ar  ol  pasio  y pang,  gymeryd  ychydig  ddognau  o ryw 
gyffyr  rhyddhaol  i garthu  y camlas  meithriniaeth  yn  dda, 
oblegyd  mae  rhyw  hylif  surllyd  ac  afiach  yn  glynu  yn  y 
cylla  a’r  coluddion  bob  amser  pan  y byddo  y colic  yn  blino 
dyn.  Cofiwch  am  hyn,  onide  bydd  yr  un  clefyd  yn  sicr  o 
ymosod  arnoch  yn  fuan  iawn  eilwaith, 

Y llall  yw  colic  y bustl.  Arwyddion  : — Poen  llym,  pigog 
oddiamgylch  y fogail  : mae  y poen  hwn  yn  fwy  sefydlog 
na’r  llalì ; bydd  y pwls  yn  curo  yn  gadarn,  ac  arwyddion  o 
dwymyn  ; y dyoddefydd  yn  yindroi  ac  yn  griddfan,  syched 
didor,  a’r  corph  yn  rhwym  ; gloesygion  a thuedd  cyfogi,  a 
llysnafedd  gwydn,  poeth,  a chwerw,  yn  felyn  a bustlaidd,  yn 
dyfod  i fyny;  yr  arwyddion  hyn  yn  cynyddu  fwyfwy,  nes 
bydd  yn  y diwedd  yn  achosi  anmhwylldod,  y traed  a’r 
coesau  yn  chwyddo  ac  yn  oeri,  a chwys  oer  drewedig  yn 
tori  allan ; ac  oni  cheir  meddyginiaeth,  angeu  buan  a 
ganlyna.  Y cyngor  goreu  i’r  cyfryw  yw  yfed  yn  helaeth  o 
dê  Camri,  hyd  oni  charther  y cylla  yn  lân,  ac  yna  cymeryd 
ychydig  o ddognau  o ryw  gjffyr  rhyddhaol  a weithio  yn 

chwyrn.  ^ 

Math  arall  o golic  yw  colic  y gewynau  : mae  hwn  yn  dra 


203 


thebyg  i’r  un  uchod,  ond  nad  yw  y poen  mor  sefydlog. 
Bydd  y corph  yn  wresog,  yn  enwedig  y rhanau  mewnol, 
megys  yr  afu,  yr  arenau,  a’r  ymysgaroedd,  fel  pe  l>yddent  oll 
ar  dân,  a phoen  annhraethol  yn  y bol  ; bydd  weithiau  yn  aros 
mewn  rhyw  fan  penodol,  pryd  arall  trwy  yr  holl  ymysgaroedd, 
megys  pe  byddai  holl  linynau  yr  ymysgaroedd  yn  cael  eu 
dirdynu,  a’r  dyoddefydd  yn  yindreiglo  heb  îynyd  o orphwys- 
dra,  a’r  corph  yn  parhau  yn  rhwym,  y dwfr  yn  dyfod  allan 
bob  yn  ddiferyn,  syched  didor,  y corph  yn  gwanychu, 
rlianau  pellaf  y corph  yn  oeri,  chwys  oer  yn  tori  allan,  ac 
anobaith  yn  gordoi  y meddwl  ; holl  nerth  corph  a meddwl 
yn  cilio  ar  redeg.  Mae  y clefyd  hwn  yn  gofyn  yr  un 
driniaeth  ag  enyniad  yr  ymysgaroedd  ; y peth  goreu  ar  yr 
arwydd  lleiaf,  ydy w danfon  am  feddyg  cyfarwydd  yn  ddioed. 

T .lyng^rr. — Uorms. 

Mae  tri  math  o lyngyr  yn  gyffredin  yn  y corph  dynol  ; y 
llyngyr  Jîat,  pa  rai  ynt  yn  magu  yn  y cylla  yn  benaf ; y 
llyngyr  crwn  hirion,  pa  rai  ynt  yn  magu  yn  y camlas 
meitlirinol,  y Hyngyr  crwn  byrion,  pa  rai  ynt  yn  magu  yn 
y rhefr.  .Achosi^m  : — Cylla  gwan  heb  fawr  traul  ynddo  ; 
mae  bod  inewn  agwedd  giebachog  yn  eu  hachosi,  bwyta 
llawer  o ffrwyth  anaddfed  ; mae  ansawdd  naturiol  rhai  yn 
waeth  i fagu  Hyngyr  na’u  gilydd.  .Arwyddion  : — Yr  wyneb 
yn  welw  yn  aml,  ond  weithiau  bydd  gwrid  ynddo,  ysfa  yn 
y trwyn,  y dyoddefydd  yn  startio  yn  ddisymwth  wrth 
gysgu  ac  yn  rhinciau  dannedd  ; y wefus  uchaf  yn  chwyddo, 
methu  bwyta  dim  weithiau,  bwyta  gormod  pryd  aiall,  yr 
anadl  yn  ddrewllyd,  chwydd  caled  yn  y bol,  syched  mawr,  y 
dwfr  yn  gawsaidd  fel  maidd  wedi  ei  ferwi,  ,ac  ewyn  ar  ei 
wyneb,  gwaew  yn  y bol,  a phoen  pigog  o gylch  y fogail. 
l)wr  y genau  yn  rhedeg  allan  wrth  gysgu,  poen  yn  fynych  yn 
yr  ochr,  peswch  sych,  pwls  anghyson,  y galon  yn  dychlamu, 
marweidd-dra,  chwys  oes.  gwendid  gewynau,  a chwant  bwyd 
onnaturiol,  yn  enwedig  os  bydd  y tapeworm  yn  y cylla. 
Yfed  tê  un  neu  ychwaneg  o’r  llysiau  canlynol  am  dymor,  a 
ladd  yr  holl  lyngyr  cyffredin  ; Tansi,  Ffa’r  Gors,  Crafanc  yr 
arth,  Ysgol  F,air,  Camri,  Rhyw,  Chwerwlys  llwyd.  Mae 
y llysieuyn  diweddaf  yn  difrodi  eu  hadau,  ac  yn  symud 
ymaith  yr  achos  o honynt  trwy  gryfhau  y cylla,  a chynorth- 


204 


wyo  y traul  ymborth.  Mae  dwfr  calch  yn  dda  iawn  i'w 
mysgu  ; os  bydd  y dyoddefydd  dros  1 5 oed,  gall  yfed  peint 
y dydd  o hono ; neu  gellwch  rhoddi  tê  gwraidd  India  ŷink 
iddo  ; iieu  os  plentyn  bach  fydd  y dyoddefydd  yn  rhy  gall  i’w 
dwyllo,  a rhy  ieuanc  i’w  berswadio,  ewch  at  fferyllydd,  a 
cheisiwch  ychydig  o oil  of  Wormwood;  eneiniwch  o gylch 
fogail  y plentyn,  a rhoddwch  wlanen  dwym  arno.  Mae  elixir 
proprietatis  yn  un  o’r  pethau  goreu  i ladd  llyngyr  ; efallai 
y byddai  yn  fwy  cyfleus  i rai  ei  gael  na  llysiau.  I ddyn 
mewn  oed  a grym,  gellwch  roi  deugain  diferyn,  ddwywaith 
y dydd,  mewn  dwfr  oer. 

Oancr. — Cancer. 

Y CLEFYU  hwn  a achosir,  fynychaf,  gan  ergydion  ac  ysigiadau 
allanol;  weithiau  gan  enynfa  yn  y glands,  neu  gall  fod  yn 
genedlaetliol.  Arwyddion  : — Cnepyn  bychan  dan  y croen, 
yn  aros  yr  un  fath  a’r  un  faint,  weithiau  am  flynyddau,  heb 
nac  amliw  na  phoen,  ond  nid  yw  feliy  bob  araser  ; weithiau 
cynydda  yn  gyflym  mewn  caledwch  a maintioli ; bob  yn 
ronyn,  bydd  y dyoddefydd  yn  teimlo  poen  pigog  yn  saethu 
oddiwrthü  büb  ífordd,  y gwythienau  o’i  gjjlch  yn  chwyddo, 
ac  yn  ddolurus,  erys  yn  y sefyllfa  hon  weithiau  am  flynyddau ; 
bryd  arall  tyr  yn  gynt,  fel  y byddo  cyfansoddiad  y claf ; 
pan  doro,  mae  rhyw  hylif  llwyd  dyfrllyd  yn  rhedeg  o hono, 
yn  llosgi  a Hygru  y croen,  ei  arogl  yn  ddrewedig  iawn  ; 
ymylau  y clwyf  yn  uchel  ac  anwastad  ; a lliw  yr  holl  glwyf 
yn  debyg  i blwm.  Meddyginiaeth  ; — Nid  oes  fawr  gobaith 
am  iachau  y clefyd  hwn  os  tyr  allan  yn  glwyf.  Y peth 
goreu  ag  a ellir  wneyd  yw  cymeryd  meddyginiaeth  mewn 
pryd  ; os  bydd  mewn  man  cyfleus  heb  fod  yn  rhy  agos  i un 
gewyn  na  rhydweli,  ewch  at  feddyg  i’w  dynu  ymaith  tra 
byddo  y cnepyn  yn  fach,  ac  heb  wreiddio  i’r  esgyrn  a’r 
arteriau.  Ni  fydd  fawr  poen  y pryd  hyny,  nac  un  math  o 
berygl.  Gwir  bod  llawer  wedi  bod  dan  law  meddyg,  ac 
yntau  wedi  tynu  y cancr  ymaith,  ond  yn  tyfu  eilwaith,  ac  yn 
dwyn  bywyd  y claf ; ond  cofìer  pan  ddigwydda  hyn, 
digwydda  bob  amser  oblegyd  i’r  claf  beidio  ildio  mewn  pryd. 
Cofier  os  bydd  y cnepyn  mewn  digon  o gnawd,  peidier 
petruso  ei  gymeryd  ymaith.  Ond  nid  yw  yn  digwydd  felly 
bob  amser.  Mae  y cancr  weithiau  yn  magu  ar  fanau  mor 


205 


dyner  fel  na  ellir  arfer  y gyllell.  Pan  felly,  ceisier  y pethau 
canlynol  yn  ddioed  : — Èxtract  of  Hemìoch,  two  drams ; 
dwìde  into  6o  pills  ; j dogn  yw  o un  i ddeuddeg.  Mae  y 
])eleni  hyn  yn  gryf  iawn  ; fe’u  gwneir  o sudd  Cegid  ])umbys. 
Y ffordd  oreii  i chwi  yw  dechreu  ar  un,  ac  ychwanegu  pelen 
bob  dydd,  hyd  ddeuddeg;  neu  o leiaf,  ychwanegu  y dogn 
hyd  oni  effeithio  wrthwynebrwydd  a j)hen  ysgafnder ; i 
wellhau  y cyfryw  anhwyldeb,  sugnwch  sudd  orange.  Dichon 
y bydd  raid  i chwi  gymeryd  pelen  neu  ddwy  yn  llai  bob 
dydd,  os  blinir  chwi  yn  fawr  gan  yr  anhwyldcb.  Tra  y 
byddoch  yn  cymeryd  y pills  uchod,  rhaid  yfed  y ddiod 
ganlynol: — SarsaparriUa  and  Sassa/ras,  oj  each  four  ounces ; 
liriw’r  March,  Llysiau’r  fyddau,  Llrsiau  Llewelyn,  gwraidd 
Cyngaw,  dyrnaid  da  o bob  un  ; nadilwch  y gwreiddiau  yn 
lân.  rhoddwch  arnynt  wyth  chwart  o ddwfr  ffynon,  berwch 
hwynt  mewn  llestr  cauedig,  ar  dân  araf,  hyd  oni  threulio  i 
chwech  chwart  ; pan  oero,  hidlwch  a chrostrelwch.  ac  yfwch 
o beint  i chwart  bob  dydd  tra  yn  cymeryd  y pills ; rhaid  i 
chwi  Iynu  wrth  y feddyginiaeth  am  dyinor,  cyn  cael  Ilesad. 

Os  tyr  y cnej)yn  yn  glwyf,  y sugaethan  goreu  i roi  wrtho.  yw 
Moron  cochion,  wedi  eu  pwyo,  neu  ddail  Cegid  j)umbys, 
neu  y gwraidd  wedi  eu  j)wyo  am  ben  hen  floneg  ; ond  ni 
ellwch  roi  hwn  yn  agos  i’r  genau.  Os  bydd  y doiur  ar  y 
genau,  rhoddwch  ddail  Dringol,  neu  Lysiau’r  fŷddau  arno. 
Cofiwch  bod  yn  angenrheidiol  i chwi  gadw  y m.in  rhag 
oerfel ; gwisgwch  ychydig  o groen  cwnigen,  neii  ryw  beth 
arall  ar  y fan,  a’r  blew  at  y croen.  Os  bydd  y chwydd 
yn  goch  a llidus  cyn  toro,  da  fyddai  rhoi  gelëod  wrtho. 
Peiiliwch  digaloni  a rhedeg  at  ryw  bethau  ereill,  os  na 
ddifiana  y chwydd  mewn  ychydig  wythnosau  neu  fisoedd  : 
nid  oes  dim  wedi  ei  gael  allan  eto  yn  well  nag  extract  y 
Cegid,  a’r  ddiod  a nodwyd.  Os  methasant  ryw  dro,  bu 
hyny  o eisieu  eu  cymeryd  mewn  pryd,  neu  o achos  eu  rhoi  i 
fyny  yn  rhy  fuan.  Mae  rhai  wedi  eu  cymeryd  am  ddwy 
flynedd  heb  iachad,  a glymi  wrthynt  wedi  hyny,  a chael 
gwellhad  hollol.  M.ae  rhai  wedi  cymeryd  triug.iin  o’r 
peleni  uchod  mewn  diwrnod,  wrth  ddechreu  ar  un  neu  ddwy, 
a chwanegu  yn  raddol.  Gellwch  anturio  ychwanegu  y 
dogn  o hyd,  nes  y byddo  gwrthwynebedd  a math  o 
feildwdüd. 


2o6 


Gwenwyn.— 

Dycwydda  angeu  yn  fynych  o herwydd  cymeryd  gwenwyn 
yn  ddiarwybod.  Y gwenwyn  mwnawl  mwyaf  cyffredin 
inae  dynion  anwybodus  yn  ei  drafod,  yw  arsenic ; prynant 
ef  i ladd  llygod,  a chymerant  ef  eu  hunain  weithiau  mewn 
camsyniad  yn  lle  rhyw  feddyginiaeth ; yna  mae  y claf  yn 
teimlo  gwres  mawr  yn  ei  gylla  yn  ddioed,  a brathiadau 
dychrynllyd  trwy  ei  ymysgaroedd,  syched,  a thuedd  cyfogi  ; 
y tafod  a’r  gwddf  yn  sych  a garw,  ac  os  na  cheir  meddygin- 
iaeth  mewn  mynyd,  bydd  y claf  yn  cyfogi  llysnafedd,  yr 
ysgarthion  yn  ddu  a drewedig ; profa  hyn  fod  pydredd  wedi 
cydio  yn  yr  ymysgaroedd,  ac  angeu  yn  ymyi.  Meddyg- 
iniaeth ; — Pan  feddylioch  fod  gwenwyn  yn  y cylla,  yfwch 
yn  helaeth  o laeth  newydd  odro,  ac  olew  pêr  yn  gymysged- 
ig,  yn  ddioed ; os  na  bydd  llaeth  gerllaw,  cyrnerwch  ddwfr 
claiar  ac  olew  yn  ei  le ; os  na  bydd  olew,  toddwch  ymenyn, 
a cfiymysgwch  ef  am  ben  dwfr  neu  laeth  ; ar  ol  yfed 
cymaint  a chwart,  os  na  chyfogwch,  rhowch  eich  bys  yn  eich 
gwddf ; ar  ol  cyfogi,  yfwch  eilwaith  ac  eilwaith,  hyd  oni 
ddarfyddo  pob  tiiedd  cyfogi,  canys  ni  bydd  bywyd  y 
dyoddefydd  yn  ddiogel,  tra  bro  gronyn  o wenwyn  yn  y cylla. 
Nid  oes  dim  yn  welT  na  llaeth  a dwfr,  i ladd  ei  effeithiau 
angeuúl  ar  y cylla  a’r  coluddion,  ac  i beri  cyfogi.  Byddwch 
byw  am  wytlinos  ar  ol  hyn  ar  laeth-fwyd  a llysieu-fwyd,  ac 
yfwch  dê  had  Llin  neu  Dant  y llew  am  ychydig  ddyddiau. 
i\Iae  yn  berygl  bywyd  yfed  un  math  o wirodydd  poethion 
yn  fuan  ar  oT  hyn. 

Brathiad  Neidr. — Bite  of  an  Adder. 

Os  gall  y dyoddefydd  gyrhaeddyd  y fan,  nid  oes  dim  yn 
well  na’i  siigno  yn  dda  ; ond  rhaid  iddo  olchi  ei  enau  ag  olew 
pêr  twym  yn  gyntaf,  a chadw  peth  o hono  yn  ei  enau  pan 
byddo  yn  sugno  y brathiad.  Os  na  all  efe  ei  hun  gyrhaedd 
y clwyf,  rhaid  i ryw  berthynas  ei  sugno  yn  ei  le ; ni  raid 
iddo  ofni  yr  un  perygl,  ond  iddo  olchi  ei  enau  ag  olew  pêr 
yn  flaenorol.  Ar  ol  sugno  y pigad  yn  dda,  yfer  y ddiod 
ganlynol  : — Llydain  y ffordd,  Llwyd  y cwn,  a gwraidd 
Crip  y dryw,  dyrnaid  o bob  un;  a Ilwyaid  dda  o had 


207 


Garddwy  : berwch  hwynt  mewn  dau  chwart  o gwrw  cryf  ar 
dân  araf,  hyd  oni  threulio  i dri  pheint ; rhenwch  ef  yn  dri 
dogn,  cymerwch  un  bob  pedair  awr,  a gorweddwch  yn  y 
gwely  i chwysu,  a byddwch  iach. 

Onoad  Ci  Oynddeiriog.— Madness. 

Mae  y clefyd  dychrynllyd  hwn  weithiau  yn  wreiddiol,  yn 
cael  ei  gynyrchu  gan  gyfansoddiadau  gweinion,  a fyddo  wedi 
cael  eu  cynhyrfu  i ryw  eithafion  gan  b.angau  y famwst,  tymer 
wyllt,  neu  ddiod  feddwawl ; mae  ffeithiau  diymwad  yn  profi 
i rai  dynion  fyned  yn  hollol  gynddeiriog  trwy  bethau  o’r 
fath,  heb  un  achos  allanol.  Ond  achosir  y clefyd  fynychaf 
gan  ddamweiniau  allanol.  Dywedir  bod  rhyw  sarph  o’r 
enw  Coòra  di  Capello,  a’i  gwenwym  yr  un  natur  yn  union  â 
gwenwyn  ci  cynddeiriog  ; ond  effeithir  y clefyd  truenus  hwn 
fynychaf  gan  gnoad  ci  cynddeiriog.  Beth  svdd  yn  ei 
achosi  yn  wreiddiol  yn  inysg  rhywogaeth  y ci  â’r  gath,  nid 
yw  hysbys  ; dywedai  yr  hen  bobl  mai  tywydd  sych,  gwrèsog, 
a bwyta  gormod  o furgynod  pwdr,  a phrinder  dwfr  oer  yw  yr 
achos  ; ond  mae  eithriadau,  oblegyd  nid  yw  y clefyd  hwn 
yn  yr  Aipht  a Syria,  Ile  mae  y gwres  a’r  sychder  mwyaf 
angherddol,  a’r  cwn  yn  cael  y dibrisdod  mwyaf : nid  yw  yn 
y Cape  of  Good  Hope,  Ile  mae  y cwn  yn  byw  ar  furgynod, 
ac  mewn  prinder  dwfr  : ac  nid  yw  y clefyd  hwn  yn  Sout  'h 
America.  .Amlwg  yw  nad  gwres  a sychder,  a bwyta 
burgynod  yw  yr  achos  o hono  bob  amser ; ond  achosir  ef 
gan  bethau  ereill ; gall  fod  yr  achos  o hono  yn  inhlith  y 
pethau  na  wyddys  eto.  Barnai  yr  hen  physygwyr  mai  yn  y 
gwaed  yr  oedd  y gwenwyn  yn  aros,  ac  felly  yr  oedd  gollwne 
gwaed  yn  rhan  fawr  o’r  feddyginiaeth  bob  ainser : ond 
barna  meddygon  diweddar  mai  nid  y gwaed  mae  y gwenwyn 
p cerdded,  eithr  y gewynau  : dygant  resymau  cryfion  i 
brofi  mai  anhwyldeb  a berthyn  i’r  giau  a’r  gewynau  ydyw. 

Beth  byn.ag,  amlwg  yw  mai  yn  y claf-oerion  mae  ý gwenwyn 
ac  m.ae  y cnoad  o lawer  yn  fwy  peryglus  ar  y croen  noetlí 
na  thrwy  y dilLad  ; nid  oes  fawr  niwed  yn  yr  archoll  os  bydd 
dillad  trwchus  am  y Ile,  oblegyd  bydd  y dilledyn  yn  glanhau 
y gwenwyn  oddiar  y dannedd ; ac  y mae  graddau  yn  y gwen- 
wyn  yn  ol  graddau  y clefyd  ; pa  fwyaf  cynddeiriog  y byddo 


2o8 


y ci,  mwyaf  angeuol  yw  y gwenwyn.  Pan  fo  ci  yn  dygwydd 
cnoi  anifail  neu  ddyn,  dylid  mynu  sicrwydd,  os  bydd  modd, 
a oedd  efe  yn  wir  gynddeiriog,  trwy  ei  gylymu  am  rai 
diwrnodau  : mae  cannoedd  o gwn  wedi  cael  y cam  mwyaf 
lawer  pryd.  Os  bydd  son  am  gynddaredd  yn  y wlad,  mae 
pawb  mewn  braw,  ac  ar  wyliadwriaeth  bob  mynyd ; braidd 
yr  â neb  dros  y drws  heb  ryw  arf  angeuol;  ac  os  gwelir 
rhyw  gi  dyeithr  yn  pasio,  dyna  yr  alarm  i maes,  Ci 
cynddeiriog  ! Ci  cynddeiriog  1 Canlynir  ef  â phastynau, 
pigau,  a drylliau  : pan  welo  y ci  ddynion  dyeithr  ar  ei  ol,  mae 
yn  dechreu  rhedeg ; yn  y diwedd  yn  gollwng  ei  dafod  allan, 
ac  yn  cnoi  pob  peth  a fyddo  yn  ei  ffordd,  gan  feddwl  mai  ei 
elyn  yw  ; ac  ar  ol  hir  redeg  lleddir  ef ; ac  â y gair  allan  mai 
ci  cynddeiriog  oedd,  pan  nad  oedd  dim  ar  y ci,  ond  gwylltu 
ar  ol  ei  feistr  pan  wedi  ei  golli.  Nid  yw  ryfedd  bod  pob 
math  o feddygiiiiaeth  yn  iachau  cnoadau  cwn  o’r  fath  hyn. 
Mae  gan  bob  cymydogaeth  ei  meddyginiaeth  rhag  cnoad  ci 
cynddeiriog,  ac  nid  ydynt  gan  mwyaf  ond  math  o swyn- 
gyfaredd.  Y peth  sydd  wedi  enill  cymeradwyaeth  anghyd- 
marol  yn  Neheiidir  Cymru,  yw  y llilhfaen  : mae  y chwedlau 
ofergoelus  a adroddir  am  hwn,  yn  warth  mawr  i’n  tadau ; 
cafwyd  y gareg,  meddynt  hwy,  yn  ddamweiniol,  trwy  i ddyn 
yn  y gynddaredd  ddiengyd  i fynydd,  a chysgu  â’i  ben  ar 
gareg,  ac  iddo  freuddwydio  bod  y gareg  oedd  dan  ei  ben  yn 
feddyginiaeth  i’w  ddolur;  a phan  deffrodd  iddo  gymeryd 
ychydig  o honi,  a gwella  ; ac  i’r  gareg  hon  gael  ei  thori  yn 
ddarnau,  a’i  gyru  i wahanol  gymydogaethau,  a bod  y darnau 
hyn  yn  para  yr  un  faint  o hyd,  ond  peidio  a chodi  tâl  am  y 
gyfaredd : cymaint  a safo  ar  swllt  yw  y dogn,  mewn  llaeth 
claiar,  dros  dri  boreu  yn  olynol.  Dywedir  na  fethodd  y 
feddyginiaeth  unwaith  erioed.  Rhyfedd  yw  dynolryw  am 
feddyginiaeth  wyrthiol.  Yr  wyf  yn  methu  dychymygu  pa 
fodd  y gallasai  y fath  beth  wella  y gynddaredd  wirioneddol; 
ond  gwnai  y tro  pan  nad  oedd  y ci  yn  wir  gynddeiriog. 
Nid  oes  dim  yn  fwy  rhesymol  nag  i feddyginiaeth  ddych- 
ymygol  iachau  cleiyd  dychymygol.  Gwelais  y gareg 
amrywiol  o weithiau ; mae  o liw  llwyd-wyn,  yr  un  fath  yn 
gymwys  â Ronian  cement  heb  ei  losgi,  heb  na  blas  nac  arogl 
ganddi,  ond  fel  rhyw  gareg  nadd  arall.  Byddai  yn  anhawdd 
genyf  fi  anturio  fy  mywyd  arni : nid  oes  ffydd  gan  bawb. 


4 


! 

\ 

\ 


209 


Os  gwelwch  y nodau  canlynol  ar  gi,  gellwch  benderfynu 
ei  fod  yn  wir  gynddeiriog ; — Edrychiad  trist  a thrymllyd,  ei 
glustiau  a’i  gynffbn  yn  syrthio  i lawr ; yn  chwerw,  yn  amcanu 
cnoi  dieithriaid,  ac  weithiau  tylwyth  y ty : ac  ar  ol  hyn  mae 
ei  anadl  yn  fyr,  a gwaith  mawr  yn  ei  gwman ; ei  dafod  yn 
crogi  allan,  ac  o liw  y plwm,  a’i  glafoerion  yn  rhedeg  allan ; 
yn  gwrthod  ei  fwyd,  weithiau  cydia  mewn  tamaid  o fara,  ond 
goilwng  ef  eilwaith  o’i  safn  heb  allu  ei  lyncu  ; yn  y diwedd  â 
yn  wyllt,  ac  i gnoi  poij  peth  a ddelo  yn  ei  ffbrdd,  a rhed 
ymaith  mewn  pangfeydd  arswydus,  a’i  lygaid  yn  gochion  ac 
yn  wyllt,  a’i  dafod  allan,  a’i  glafoerion  yn  llifo,  neidia  i fyny 
i’r  awyr  ; parha  fel  hyn  ani  ddau  neu  dri  diwrnod,  a threnga 
gan  newyn  a syched ; pa  agosaf  i drengu  y bo,  mwyaf 
gwenwynig  fydd  ei  gnoad. 

Yr  arwyddion  mewn  dyn  yw  y rhai  canlynol  : — Y cnoad 
mewn  amser  yn  dyfod  yn  boenus,  rhyw  wynegon  yn  ymsaethu 
trwy  y corph,  anesmwythder  a blino,  cwsg  anesmwyth, 
breuddw^dion  dychrynllyd,  troi  yn  y gwely,  neidio  a siartio, 
ocheneidio,  prudd-der,  a chilio  ar  ei  ben  ei  hun.  Fe  fydd 
yr  arwyddion  hyn  yn  cynyddu  fwyfwy  am  ddyddiau,  y clwyf 
yn  caledu  ac  yn  chwyddo,  a phoen  yn  ymsaethu  oddiwrth  y 
cnoad  i’r  gwddf  a’r  llw?ic,  cyfyngder  a gwasgfa  yn  y ddwy- 
fron,  a'r  claf,  druan,  yn  meddwl  ei  fod  yn  mogi  bob  mynyd ; 
ac  ofni  ac  yn  dychrynu  rhag  dwfr  a phob  gwlybaniaeth,  er 
ei  fod  bron  trengu  gan  syched,  eto,  pan  ddygir  dwfr  at  ei 
enau,  neidia  yn  ol  mewn  pangfeydd  marwol  ; bydd  pob 
archwaeth  at  fwyd  yn  awr  yn  darfod,  eto  gall  lyncu  rhyw 
damaid  sych  yn  weddol  rwydd.  Y dyoddefydd  yn  cyfogi 
rhyw  geri  gwyrdd,  y corph  yn  wresog,  y rhydweliau  yn  curo 
yn  gyffym ; y claf  ddim  yn  gallu  amrantu  na  chau  llygad, 
y syched  yn  para  o hyd  yn  angherddol,  y tafod  yn  sych  a 
garw,  y llais  yn  crygu,  llysnafedd  a phoeredd  givydn  yn 
dylilo  o’r  genau,  ac  yntau  yn  ymdrechu  ei  boeri  yn  barhaus ; 
pigiadau  a gwaew  yn  yr  arffed,  yr  anadl  yn  byrhau,  a 
chyfyngder  yn  y fynwes,  y claf  yn  methu  siarad,  yn  myned 
yn  afreolus,  yn  colli  ei  gydnabyddiaeth,  yn  myned  i gyfarth 
fel  ci : a dywed  rhai  awdwyr  bod  effaith  y gwenwyn  mor 
gryf,  fel  y mae  llun  cŵn  yn  ei  ddwfr;  o’r  diwedd  bydd 
natur  yn  gwanychu,  ac  yn  trengu  mewn  pangfa  farwol.  Mae 
hwn  yn  un  o’r  doluriau  mwyaf  truenus  ag  y mae  dyn  yn 

T 


aio 


■ddarostyngedig  iddo ; ac  oblegyd  ei  boenau,  a’r  anallu  i’w 
iachau,  byddai  yr  hen  feddygon  yn  gwaedu  y trueiniaid  i 
farwolaeth,  neu  yn  eu  mogi  rhwng  dau  wely  plyf. 

Rhwydd  gan  bawb  addef  bod  y clefyd  hwn  yn  anhawdd  ei 
feddyginiaethu,  pan  yr  elo  i’w  eithafion  mwyaf ; ond  nid  yw 
yn  anfeddyginiaethol.  Mae  y cyfarwyddiadau  canlynol  yn 
mysg  y penaf  at  ei  iachau  ; ac  os  cymerir  hwynt  mewn  pryd, 
gellir  dibynu  arnynt : — Os  bydd  y cnoad  mewn  man  y 
gellir  ei  dori  ymaith,  a meddyg  o hyd  cyrhaedd,  nid  oes 
dim  diogelach ; ond  pan  na  ellir  gwneyd  hyny,  perwch  i’r 
archoll  waedu  yn  helaeth,  gellwch  roddi  rhwyg  ynddo  â 
chyllell,  ond  cofio  ei  wneyd  ar  hyd  ac  nid  ar  groes  yr  aelod, 
ac  ar  oi  gwaedu  yn  dda,  golchwch  hi  am  amser  â finegr  neu 
dwfr  a halen.  Ar  ol  hyn  eneiniwch  y clwyf  a’r  aelod  ag 
olew  pêr  yn  dwym ; a rhoddwch  wlanen  am  yr  aelod ; 
rhaid  i chwi  ei  eneinio  lawer  gwaith  yn  y dydd.  Yna 
cymerwch  un  o’r  meddyginiaethau  canlynol : — Native  anä 
factitious  cinnabar,  ofeach  hoentyfour  grains  ; musk,  sixteen 
grains,  all  in  fine  ý07i>der.  I’w  cymeyyd  oll  ar  unwaith, 
mewn  gwydraid  o frandi.  Mae  yr  un  dogn  hwn  yn  diogelu 
y claf  am  ddeg  diwrnod  ar  hugain,  oscymerir  ef  mewn  pryd; 
yna,  yn  mhen  deg  diwrnod  ar  hugain,  rhaid  cymeryd  dogn 
eilwaith  o’r  un  peth ; niae  hyn,  bob  amser,  yn  feddyg- 
iniaeth  berffaith.  Ond  os  esgeuiusir  y feddyginiaeth  nes 
ymddangoso  arwyddion  amlwg  o’r  clefyd,  rhaid  cymeryd  yr 
ail  ddogn  dair  awr  ar  ol  y cyntaf ; ac  os  dychwela  yr  un 
anvyddion  yn  mhen  mis  neu  chwech  wythnos,  rhaid 
cymeryd  yr  un  fath  ddogn  eilwaith.  Neu  purified  nitre, 
half  an  ounce  ; Virginian  Snakeroot  in  fowder,  two  drams ; 
Camphor,  one  dram ; beat  them  together  in  a mortar,  and 
dŵide  the  ivhole  into  ten  doses.  Cymerwch  un  bob  boreu. 
Neu  cymerwch  y ddiod  ganlynol : — Glanbef's  salts,  three 
ounces ; JuŶiiper  berries,  one  ounce ; Senna,  half  an 
ounce.  Berwch  y cwbl  mewn  tri  pheint  o ddwfr  ffynon ; 
pan  oero,  hidlwch  a photelwch,  rhenwch  ef  yn  dri  dogn ; 
cymerer  un  bob  boreu : yna,  cymerer  gwraidd  Llydain  y 
ffordd,  gwraidd  Crimp  y dryw,  a Llwyd  y cŵn,  tair  wns  o 
bob  un  ; dail  Rhyw,  a dail  Seads,  chwech  wns  o bob  un  ; 
dau  ben  o Arlleg ; tynwch  yr  ewinedd  o’r  cibau,  ac  ysig^vch 
hwynt ; yr  un  niodd  ysigwch  y gw’reiddiau ; berwch  y cwbl 


3II 


inewn  pump  peint  o gwrw  da,  hyd  oni  threulio  i bedwar  j 
pan  oero,  hidlwch  a chymysgwch  am  ei  ben  bedair  wns  o 
Venice  irecule ; potelwch,  a chorciwch  hwynt  yn  dda,  Yfwch 
hanner  i>eint  bob  boreii,  dros  saith  boreu  yn  olynol ; a 
pheidiwch  meddwl  am  y gynddaredd  mwy.  Ni  wn  am 
ddim  gwell  i’w  roddi  i anifail  a fyddo  wedi  ei  gnoi. 

Meddyliodd  yr  hynafiaid,  y gallasai  gwenwyn  ci  cyn- 
ddeiriog  lechu  yn  y corph  am  flynyddau  cyn  amlygu  ei  hun ; 
parai  hyn  ofid  i ddynion  gweinion,  trwy  eu  cadw  mewn 
petrusdod  am  flynyddau  Yr  oedd  y fath  dyb  yn  berffaith 
ffblineb.  Nid  oes  hanes  credadwy  am  un  fíaith  bod  y gwen- 
wyn  hwn  wedi  llechu  yn  guddiedig  yn  y corph  ychwaneg  na 
deg  neu  ddeuddeg  mis : os  â deuddeg  mis  heibio  wedi  yr 
amser  y cafodd  y cnoad,  gall  y dyoddefydd  fod  yn  sicr  ei 
fod  yn  berfíaith  ddiangol  oddiwrth  y cnoad  hwnw  am  ei 
oes.  ycAì'i/t^  taivn  o fíeithiau  sydd  iddo  ddangos  ei  hun  ar 
ol  pasio  deugain  diwmod ; ac  nid  oes  un  fíaith  yn  profi 
bod  y gwenwyn  hwn  yn  dangos  ei  hun  cyn  pen  saith  neu 
wyth  diwrnod.  Os  na  amlyga  ei  hun  yn  mhen  wyth 
diwrnod,  gellir  ei  ddysgwyl  eilwaith  yn  mhen  deg  diwrnod 
ar  hugain  neu  ddeugain  diwrnod  ; ond  os  na  welir  arwydd- 
ion  am  dano  yn  yspaid  y deugain  diwrnod  cyntaf,  mae  y 
dyoddefydd  yn  gyffreJin  yn  eithaf  diangol  oddiwrtho ; ond 
os  â pedwar  tymor  y flwyddyn  heibio  heb  niwed,  mac  yn 
ddiogel. 

Llosg  Cylla. — Heartburn. 

Er  nad  yw  y dolur  hwn  yn  beryglus,  eto  mae  yn  Ijoenus. 
Achosir  ef  gan  wendid  yn  y cylla,  annhreuliad,  geri  a 
llysnafedd  surllyd  yn  ngenau  y cylla.  Dylai  y rhai  a flinir 
gan  yr  ingloes  ofalu  peidio  yfed  diodydd  sur,  na  bwyta 
bwyd  bras.  Os  bydd  yr  anhwyldeb  yn  deilliaw  oddiw'rth 
annhreuliad  a gwynt,  dogn  neu  ddau  o Rhuharb  a’i  iacha ; 
neu  dè  Sawdl  y crydd  a Llin  y mynydd,  dyrnaid  o’r 
blaenaf,  a Ilwy  dê  o s^veet  spirits  oj  niire,  mewn  cwpanaid  o 
dè  Ffa’r  gors.  Os  bydd  yn  deilliaw  oddiwrth  surni  yn  y 
cyll.a,  cymerer  Ilonaid  Ilwy  dè  o Magnesia  Alba  mewn  dwfr 
oer,  neu  dè  Ffa’r  gors. 

Ig. — IIiccup. 

.\CHOSiK  ef  gan  ansawdd  wrwstaidd  gewynau  y cylla  a’r 


212 


llieingig,  gorlwytho  y cylla  â bwydydd  neu  ddiodydd,  neu 
archollion  a chlwyfau  yn  y cylla,  yr  afu,  yr  ysgyfaint,  neu 
rai  o’r  rhanau  mewnol.  Mewn  pydredd-dod  a thwymynon 
cydiadol,  mae  yr  îg  yn  rhagflaenor  angeu.  Os  bydd  y 
ciefyd  yn  wreiddiol,  wedi  ei  achlysuru  gan  ormod  o Iwyth 
yn  y cylla,  gwydraid  o win  a’i  iacha ; neu  hanner  peint  o 
ddwfr  fíynon,  neu  ddwfr  a finegr,  yr  un  faint  o bob  un  ; 
neu  yfwch  dê  cryf  Lafant,  a chymerw'ch  ddogn  neu  ddau  o 
ryw  gyffyr  rhyddhaol. 

Wrwst  yn  y Cylla. — Cramp  in  the  Stomach. 

Y MAE  yr  anhwyldeb  hwn  yn  beryglus  iawn,  os  na  cheir 
esmwythder  buan.  Mae  i’w  briodoli  i ansawdd  ddrwg  y 
gewynau ; dynion  mewn  oed,  o duedd  bruddglwyfus,  a’u 
gîau  yn  wan,  yn  gyffredin  a flinir  gan  y dolur  hwn.  Os  bydd 
tuedd  cyfogi,  yfwch  ddwfr  claiar  yn  helaeth,  nes  glanhau 
y cylla  yn  llwyr ; yna  yfwch  dê  y llysiau  canlynol  Camri, 
Lafant,  Cribau  St.  Ffraid,  a Ffa’r  gors,  yr  un  faint  o bob  un ; 
a rhoddw'ch  blastyr  o Venice  treacle  ar  y cylla. 

Hunllef.  — Nightmare. 

Mae  yr  anhwyldeb  hwm  yn  ymosod  ar  ddyn  yn  ei  gw'sg,  a’r 
dyoddefydd  yn  meddwl  ei  fod  yn  teimlo  rhyw  bwysau  mawr 
ar  ei  ddwyfron  a’i  galon,  yr  hwn  ni  all  yn  un  modd  ei  daflu 
ymaith ; mae  yn  griddfan,  yn  ymdrechu  galw  a gwaeddi, 
ond  yn  methu ; w'eithiau  bydd  yn  gweled  rhyw  un  yn  ceisio 
ei  ladd,  ac  yntau  yn  ymdrechu  fíbi  rhagddo,  ond  yn  methu 
mewn  un  modd ; brj'd  arall  bydd  yn  dychymygu  ei  fod 
mewn  tŷ,  a hwnw  ar  dân,  ac  yntau  yn  methu  myned  allan  ; 
neu  bydd  yn  gweled  ei  hun  bron  boddi  mewn  rhyw  afon, 
neu  dychymyga  ei  fod  yn  syrthio  dros  ryw  graig  fawr,  heb  un 
gobaith  am  ei  fywyd,  ac  yn  y cyffroad  deffroa  yn  gyffredin. 

Gwendid  ac  annhreuliad  yn  y cylla  yw  yr  achos  o’r  an- 
hwyldeb  hwn ; dynion  o’r  fath  hyn  ar  ol  bwyta  llawer  o 
swper,  a hyny  yn  hwyr,  a flinir  yn  fynych  gan  yr  hunllef.  Nid 
oes  un  feddyginiaeth  yn  well  na  gochelyd  yr  achosion. 
Bwyta  sw'per  ysgafn,  a hyny  ddw'y  awr  o leiaf  cyn  cysgu,  a 
chymeryd  dogn,  yn  awr  ac  eilwaith,  o ryw  beleni  rhyddhaol ; 
neu  dê  Llin  y mynydd  a Sawdl  y crydd. 


213 


Llewygon . — Siuoonings. 

Dynion  â gewynau  gweinion  a flinir  gan  y llesmeiriadau  ; a 
phan  y byddont  wedi  gweithio  neu  gerdded  yn  galed,  neu 
mewn  cynnulleidfa  o ddynion  lle  y byddo  yr  awyr  yn  ddrwg, 
y maent  yn  fwyaf  tueddol  iddynt.  Mae  rhai  yn  cael  y 
llewygon  ar  amserau  penodol,  bob  mis  neu  chwech  wythnos, 
a hyny  yn  wastadol.  Mae  y cyfarwyddiadau  canlynol  yn 
rhai  o’r  pethau  goreu  rhagddynt,  ac  yn  dra  sicr  i iachau 
pob  math  o honynt : — Take  Hiera  f>icra,  one  ounce  ; Anise 
seeä,  Coriander  seed,  Fennel  seed,  Dill-seed,  qf  each  two  drams, 
all  in  fine  fowder.  Rhoddwch  hwynt  oll  mewn  costrel,  ac 
arnynt  beint  o gin,  neu  o ryw  win  gwan ; corciwch  y gostrel, 
a gadewch  hi  i aros  yn  agos  i’r  tân  am  dri  neu  bedwar 
diwrnod,  gan  gofio  ei  hysgwyd  bob  dydd ; yna  cymerwch 
o’r  gloywon  lonaid  Ilwy  dé  neu  ddau,  yn  ol  nerth  y claf, 
ddwywaiih  y dydd.  Yna  rhaid  i’r  claf  gymeryd  y cordicil 
canlynol : — Aqua  hysterica,  four  ounces  ; Mistura  hysterica, 
three  ounces ; Mistura  cordialis,  haif  an  ounce ; Tinctura 
stomachica,  three  ounces,  mixed.  Cymerwch  dri  Ilonaid  Ilwy 
fwrdd  o’r  cymysg  hwn  ddwywaith  y dydd.  Dywedir  bod  y 
cymysgedd  uchod  wedi  gwneud  rhyfeddodau  yn  Nghymru 
ar  ugeiniau  a channoedd  o gleifion,  mewn  Ilesmeiriadau, 
gwynt  a gwendid  yn  y cylla,  rhwystrau  yn  y rhanau  mewnol, 
yn  enwedig  i’r  rhyw  fenywaidd.  Maent  yn  feddyginiaeth  an- 
mhrisiadwy  yn  y laswst,  attaliad  y mislif,  pangau  y famwst,  ac 
agüs  bob  anhwyldeb  y mae  y rhy wogaeth  deg  yn  dueddol  iddo. 

Mae  y cymysg  canlynol  yn  hynod  dda  rhag  y Ilewygon 
cylchynol : — Gum  Arnmoniacum,  hvo  scruples  ; Galbanum, 
one  scruple  ; dissolw  them  in  six  ounces  of  blach  cherry-water. 
Cymerer  Ilonaid  Ilwy  fwrdd  o hono  bob  boreu,  ac  ar 
ddechreu  y pangau.  Rhaid  ysgwyd  y botel  bob  tro,  a 
gwneyd  yr  un  modd  á’r  cymysgedd  o’r  blaen.  Mae  tê  y 
CantwII  a’r  Uchelwydd  yn  dra  neillduol. 

Os  syrthia  dyn  mewn  Ilewyg  gadewch  iddo  aros  ar  y 
llawr,  os  bydd  ei  wyneb  yn  welw ; oblegyd  os  Ilewyg  fydd 
wedi  ei  achosi  gan  orphwysiad  y galon,  gellwch  beri  angeu 
trwy  godi  y dyn  i fyny,  neu  trwy  ei  waedu  ; ond  os  bydd  y 
wyneb  yn  goch  neu  yn  dywyll,  codwch  ef  yn  ei  eistedd,  a 
theflwch  ddwfr  oer  ar  ei  ben  : dwfr  oer  yw  y peth  goreu  i’w 
adferyd. 


214 


Iselder  Ysbryd. — Lmvness  of  Spirits. 

Achosir  y dolur  hwn  gan  wendid  y gewynau ; unrhyw 
feddyginiaeth  a gryfhao  y giau  a’r  cyhyrau,  a’i  symud 
ymaith.  Marchogaeth,  cerdded  llawer  alían  yn  yr  awyr 
agored,  treulio  ambell  awr  yn  mysg  cyfeillion  difyr,  ac 
ymdrochi  yn  fynych  mewn  dwfr  oer,  yw  y pethau  goreu  a 
ellir  wneyd  i’w  symud  ymaith.  Pan  byddo  iselder  ysbryd 
yn  effaith  rhyw  glefyd,  rhaid  symud  hwnw,  ac  yna  diflana  yr 
effaith.  Mae  y pethau  caniynol  wedi  gwneyd  daioni  i 
laweroedd  : — Gum  ammoniacum ; one  dram  ; gum  assafcetida, 
half  a dram ; penny-royal  water,  six  ounces ; syrup  of 
sajfron,  half  an  ounce ; dissohe  and  mix  theni.  Cymerer 
llonaid  llwy  fwrdd  ddwy  neu  dair  gwaith  y dydd.  Neu 
Gum  ammoniacum  and  assafcetida,  of  each  two  drams ; oil 
of  cinnatnon,  sufficient  çuantity  ; mix  and  divide  into  forty- 
eight  pills ; iahe  two  every  night.  Byddai  yn  dda  i’r  claf 
gymeryd  dau  neu  dri  dogn  o ryw  gyffyr  rhyddhaol  cyn 
dechreu  ar  y cyffyriau  uchod.  Mae  tê  un  neu  chwaneg  o’r 
llysiau  canlynol  yn  dda : — Ffa’r  gors,  Llysiau  Cadwgan, 
Cribau  St.  Ffraid,  a Seads. 

Crwp. — The  Croup. 

Plant  yn  gyffredin  a flinir  gan  y dolur  hwn,  a hyny  ar  ol 
tymor  gwlyb ; a phlant  a fyddo  yn  byw  mewn  tai  llaith,  ac 
yn  gwisgo  dillad  gwlybion.  Arwyddion  : — Y rhydweliau  yn 
curo  yn  gyflym,  yr  anadl  yn  fyr  ac  yn  cadw  swn  mawr,  fel  y 
clywir  ef  o bell,  y Ilais  yn  grynedig,  a’i  wyneb  yn  Ilawn 
gwrid,  ac  weithiau  yn  goch-ddu. 

Meddyginiaeth : — Rhoddwch  draed  y plentyn  yn  ddiatreg 
mewn  dwfr  cynes ; os  bydd  mewn  maint  a grym,  dylid 
gwaedu  ychydig  arno ; yna  ceisiwch  gan  fferyllydd  wns  o 
tincture  of  assafcetida,  a phwywch  dri  neu  bedwar  o ewmedd 
Garlleg,  cymysgwch  hwy  yn  dda  â’r  amlifiad  uchod ; 
eneiniwch  wddf  a dwyfron  y plentyn  yn  dda  ag  ef  wrth  y 
tân,  a rhoddwch  wlanen  gynes  am  dano ; gwnewch  yr  un 
modd  eilwaith  os  bydd  eisiau.  Mae  rhoddi  plastyr  bychan 
o Arlleg  wedi  eu  pwyo  am  ben  hen  floneg,  wrth  wadnau  y 
traed,  weithiau  yn  ei  iachau. 


Laswst. — The  Green  Sichness. 

Mercheü  ieuainc  sycld  yn  agored  i’r  anhwyldeb  hwn : 
achosir  ef  fynychaf  gan  ddiffyg  llafur  bywiog  mewn  awyr 
agored,  eistedd  mewn  ystafell  glyd  wrth  ryw  waith  na  bo  yn 
enill  gwres  naturiol  i’r  corph,  ac  yn  malurio  \ r ymborth  yn 
dda  ; gwisgo  dillad  gwlybion,  ac  yn  rhy  dỳn,  myned  allan 
o’r  tai  heb  ddim  am  eu  coesau  ; hyn  a ddinystria  iechyd 
miloedd  o fenywod,  ac  a haua  hadau  clefydau  lawer. 
Arwyddion  : — Marweidd-dra,  blino,  anadl  l)yr  wrth  gerdded 
neu  weithio,  y galon  yn  curo  yn  g)'flym,  poen  yn  y pen,  dim 
chwant  bwyd,  weithiau  bydd  ar  y claf  awydd  mawr  i fwyta 
pethau  anmhriodol,  megys  halen,  chalh.,  lludw,  gwenith, 
ceirch,  &c.  Bydd  yr  wyneb  yn  welw,  ac  weithiau  o liw 
plwm,  neu  yn  lâs,  y coesau  a’r  traed  yn  chwyddo,  pwysau 
yn  y Iwynau,  neu  y galon  yn  dychlamu,  yr  arleisiau  yn  curo 
fel  morthwylion,  y pen  ar  hollti  gan  boen,  weithiau  yn  y 
talcen  yn  benat,  bryd  arall  yn  y gwegil ; ac  yn  y diwedd 
mae  y mislif  yn  attal  yn  holloi. 

Meddyginiaeth  : — Nid  yw  y clefyd  hwn  yn  farwol  oddi- 
eithr  iddo  fod  o hir  barhad,  ac  achosi  clefydau  ereill,  meg\’s 
y dyfrglwyf  neu  y darfotiedigaeth.  Pan  ymddangoso  rhai 
o'r  arwyddion  a nodwyd,  dyiid  gochelyd  yr  arhos,  cvmeryd 
digon  o ymarferiad  bob  dydd  yn  yr  awyr,  ac  yfcd  yn  helaeth 
o’r  ddiod  ganlynol : — Y Wrysgen  Iwyd,  Rriw’r  march,  Teim, 
Dail  blodau  y gwenyn,  gwraidd  Cyngaw,  dymaid  o bob  un ; 
Rhyw,  Savine,  a Chrafanc  yr  arth,  hanner  dyrnaid  o bob  un 
ac  wns  o had  Carddwy ; naddwch  y gwreiddiau,  rhoddwch 
yr  oll  mewn  llestr  cauedig.  ac  arnynt  bum  chwart  o ddwfr 
ffynon  ; berwch  hwynt  i lawr  i bedwar  chwart ; pan  oero, 
hidlwch  a photelwch  ef ; yfwch  beint  y dydd  : mae  priodi 
weithiau  yn  feddyginiaeth  rhag  y dolur  hwn. 

Att8/lÌ8,d  y Mislif. — Süppression  of  the  Mensus. 

Nin  yw  yr  anhwyldeb  hwn  ond  parhad  o’r  clefyd  blaenorol 
i’w  eithafion  pellaf ; yr  un  pethau  a achosant  y naill  a’r  llall, 
ac  y mae  yr  arwyddion  yn  gyffelyb.  Mae  y feddyginiaeth 
a nodwyd  rhag  y naill  yn  dda  rhag  y llall,  ond  gellir 
ychwanegu  bod^  yfed  té  cryf  y Ilysiau  canlynol  yn  aml  yn 
dda : — Persli,  hfenigl,  Cnau’r  ddaear,  Marchalan,  Llysiau’r 


2i6 


angel,  Chwerwlys,  Mintys  y gath,  Camri,  Llysiau’r  Pwding, 
Llysiau’r  cyrph,  Llysiau  Ifan,  Isop,  Llwyd  y cwn,  Rhyw, 
Seads,  a Gwallt  y forwyn.  Neu  gellwch  gymeryd  y meddyg- 
iniaethau  a nodwyd  i wella  llewygon ; ni  wn  am  eu  gwell ; 
adnewyddant  yr  holl  gyfansoddiad. 

Twymyn  y Gewynau.— Fever, 

Achosir  hon  gan  unrhyw  beth  a fyddo  yn  trallodi  y 
meddwl,  neu  yn  Ilygru  y gwaed,  megys  hiraeth,  ofn,  gofid, 
colli  cysgu,  darllen  a myfyrio  Ilawer,  ymborth  gwael,  ffrwyth 
anaddfed,  awyr  afiach,  gwlybaniaeth  hir,  dillad  gwlybion, 
eistedd  ar  ddaear  laith,  gweithio  yn  rhy  galed,  prydiau  bwyd 
anghyson,  bwyta  gormod  weithiau,  a rhy  fach  bryd  arall. 
Nid  oes  Ilawer  o bethau  yn  waeth  i beri  twymynon  na 
pheidio  bwyta  bwyd  yn  ei  amser  a’i  fesur  arferol.  Arwydd- 
ion  : — Ysbryd  isel,  diífyg  blas  at  fwyd,  blino  ar  ol  cerdded, 
methu  cysgu,  ocheneidio,  pwls  isel,  tafod  sych,  iasau  o wres 
ac  oerfel,  gwrid  mawr  yn  yr  wyneb,  bryd  arall  yn  welw ; 
ysgafnder  a phoen  yn  y pen,  gloesygion,  gwrthwynebedd ; 
fel  y bo  y dolur  yn  cryfhau  daw  y pwls  i guro  yn  gyflymach, 
y dwfr  fel  maidd.  Tua’r  nawfed,  neu  o hyny  i’r  ddeuddeg- 
fed  dydd,  bydd  y claf  yn  debyg  o gael  rhyw  dro  ar  ei  ddolur ; 
os  daw  y tafod  yn  fwy  iraidd,  yr  ysgarthion  yn  weddol  rydd, 
y chwys  yn  tori  allan,  y Ilinorod  yn  tarddu  allan  o gylch  y 
trwyn,  gellir  penderfynu  bod  y claf  yn  gwella : ond  os  bydd 
y corph  yn  rhydd  iawn,  a’r  claf  yn  Ilewygu  yn  aml ; os  bydd 
y tafod  yn  crynu  yn  anghyffredin  pan  yr  estyner  ef  allan, 
rhanau  pellaf  y corph  yn  oeri,  y pwls  yn  anghyson,  y gewyn- 
au  yn  neidio,  y clyw  a’r  olwg  yn  pallu,  syfrdandod  mawr  yn 
y pen,  a’r  ysgarthion  yn  cerdded  eu  hunain,  mae  angeu  yn 
agos  : ofer  yw  ceisio  meddyginiaeth. 

Meddyginiaeth  : — Rhaid  i’r  claf  gael  ei  gadw  yn  Ilonydd, 
ond  nid  yn  dwym  iawn  ; rhaid  ymdrechu  cysuro  y meddwl ; 
nid  oes  dira  yn  waeth  yn  y dolur  hwn  na  meddwl  isel. 
Dylai  y bwydydd  fod  yn  feithrinol,  ac  ar  yr  un  pryd  yri 
ysgafn ; da  fyddai  cymysgu  ychydig  win  a’r  bwyd,  ond  iii 
ddylid  rhoddi  gwin  na  gwirod  o un  math  iddo  i yfed,  oddi- 
eithr  ychydig  o win  gwyn,  am  ben  maidd  mwstard.  Byddai 
yn  dda  cymeryd  cyfog  esmwyth  ar  ddechreu  y dwymyn ; 


217 


pymtheg  neu  ugain  gronyn  o Ipecacuanha  fyddai  oreu ; os 
bydd  y cylla  yn  parhau  yn  boenus,  gellir  adnewyddu  y dogn 
dros  ddau  neu  dri  boreu ; ond  gofalu  cyfogi  cyn  gjnted  ag 
y dangoso  y clefyd  ei  hun ; mae  hyn  fynychaf  yn  ddigon  o 
feddyginiaeth.  Ond  os  bydd  ar  y claf  ofn  cyfogi,  geill 
gymeryd  dogn  o ryw  feddyginiaeth  ryddhaol,  megys  Rhubarb 
neu  Senna.  Yfwch  dê  cryf  y llysiau  canlynol : — Llysiau 
Cadwgan,  dail  Blodau’r  gwenyn,  Cribau  St.  Ffraid,  a 
I.lysiau  y gerwyn ; yr  un  faint  o bob  un.  Neu  os  bydd 
arwyddion  drwg  yn  ymddangos.  a nerth  y claf  yn  darfod, 
rhaid  myned  at  fferyllydd  i geisio  y jiethau  c.'inlynol ; — 
Virginian  Snake-root,  and  Contrayerva  root,  of  each  ten 
grains  ; Russian  Castor,  fa>e  grains  ; all  in  fine  powder : 
make  them  into  holus,  with  syrup  of  Sajfron.  Nid  yw  yr  hyn 
a enwyd  ond  un  dogn  ; rhaid  i chwi  geisio  chwech  neu 
wyth  o’r  fath  gan  y fferyllydd,  a rhoddi  un  i’r  claf  bob  pedair 
awr. 


Twymyn  GydÌEldol.— or  Typhus  Fever. 

Achosion  ; — .\wyr  anmhur,  a diffyg  glanweithdra.  Mae  y 
dwymyn  hon  yn  tori  allan  yn  gyntaf,  liol)  amser,  mewn 
trefi  líe  y byddo  yr  heolydd  yn  gulion  a bawlyd,  a llawer  o 
ddynion  yn  cyd-aneddu,  ac  yn  fìeidio  glanhau  eu  cn^’yn  ; 
mae  bwyta  ll.awer  o gig,  yn  enwedig  pnn  byddo  wedi  hanner 
braenu,  yn  ddrwg,  yr  un  modd  mae  ỳd  eginllyd  a dwfr 
llonydd  ; cadw  cyrph  meirw  yn  rhy  hir  heb  eu  claddu 
weithiau  a lygra  yr  awyr,  ac  a genedla  y clefyd  dychrynllyd 
hwn  ; yr  un  modd  y gwna  gwaed  a sothach  anifciliaid  o 
gylch  tai  cigyddion.  Diffyg  glanweithdra  yw  y ////achos  : 
defnyddiau  pwdr  a drewedig  ar  y ddaear  sydd  yn  liygru  yr 
awyr  bob  amser,  ac  awyr  lìygredig  yn  wastadol  sydd  yn 
trosglwyddo  y gwenwyn  i’r  cyfansoddiad  dynol,  trwy  gyffwrdd 
ar  gwaed  yn  yr  ysgyfaint  wrth  ei  anadlu.  Unwaith  y 
dechreuo  y dwymyn  hon,  mae  fel  y pla,  yn  cydio  oddiwrth  y 
claf  yn  yr  iach,  pan  yn  anadlu  yn  yr  un  ystafell  ag  ef ; weith- 
iau  tro.sglwyddir  hi  o un  man  i’r  llall,  o dỳ  i dŷ,  ac  o’r  dref 
i’r  wlad,  gyda  dillad,  offerynau,  neu  nwyddau. 

Dylai  y mynwentydd  fod  yn  mhell  allan  o’r  trefi,  dylid 
lladd  yr  holl  anifeiliaid  allan  o’r  cyfryw  leoedd,  lledaenu  yr 


2i8 


heolydd,  a gollwng  digon  o ddwfr  ac  awyr  trwy  y tai.  Mae 
y mesuiau  a basir  o bryd  i bryd  yn  y Senedd-dai,  gan  y 
llywodraeth  yn  tueddu  yn  fawr  i ddyogelu  iechyd  a chysur 
deiliaid  Prydain. 

Arwyddion  : — Gwendid  mawr  a blino  anghyffredin,  fel  nas 
gall  y claf  gerdded  nac  eistedd  heb  lewygu ; y meddwl  yn 
gythryblus  iawn,  mae  efe  yn  ocheneidio  ac  yn  ofni,  gloes- 
ygion,  cyfogi  geri,  poen  ffyrnig  yn  y pen,  a’r  arleisiau  yn 
curo  yn  gryf  iawii,  y llygaid  yn  goch  ac  yn  serenu,  a phoen 
yn  eu  gwreiddiau ; swn  yn  y clustiau,  cyfyngder  yn  y ddwy 
fron,  yr  anadliadau  yn  gymysgedig  ag  ocheneidiau ; poen 
mawr  yn  y cylla,  y cefn,  a’r  Iwynau  ; y tafod  ar  y cyntaf  yn 
wyn,  wedi  hyny  try  yn  ddu ; bydd  y dannedd  hefyd  yn  ddu, 
y Cüf  yn  pallu,  a gorphwylldra  hollol  ar  amserau ; spotiau 
cochddu  ar  y croen,  yr  ysgarthion  a’r  anadl  yn  arogli  yn 
drwm,  y gwaed  weithiau  yn  rhedeg  o’r  genau,  y ffroenau,  &c. 
Mae  bod  y corph  yn  myned  yn  rhydd  tua’r  pedwerydd  neu’r 
pummed  dydd,  chwys  cynes  yn  tori  allan,  llinorod  yn  tarddu 
ar  y croen,  crach  o gylch  y trwyn  a’r  genau,  neu  ryw  gasgliad 
mawr  yn  tori  allan,  yn  arwyddion  ffafriol  iawn.  Ond  os 
bydd  y corph  yn  rhydd,  chwydd  mawr  yn  y bol,  spotiau 
duon  mawrion  yn  tori  alian  o’r  croen,  annheimladrwydd  yn 
y genau,  chwys  oer  glydiog,  dallineb,  y llais  yn  newid,  y 
ílygaid  yn  wylltion,  methu  llyncu,  taflu  y dillad  oddiar  y 
gwely,  y chwys  a’r  poer  yn  gochlyd,  y dwfr  yn  dywyll;  a 
gwaddod  du  fel  huddygl  ynddo,  yr  ysgarthion  yn  cerdded 
heb  genad,  a’r  rhanau  pellaf  yn  oeri ; bydd  y pethau  hyn  yn 
darogan  fod  angeu  yn  agos  iawn. 

Cyfarwyddiadau  : — Dylid  gofalu  am  awyr  iachus,  a glan- 
weitlidra  ; taenellwch  finegr  ar  hyd  yr  ystafell,  a thetlwch 
haiarn  poeth  i leslr  â finegr,  hyd  oni  lanwer  yr  ystafell  â’r 
agerdd.  Gwasgarwch  lawer  o’r  llysiau  cnnlynol  o gylch 
gwely  y claf : — Rhyw,  Rhosmair,  Tansi,  a Chwerwlys  llwyd. 
Cedwch  ddystawrwydd  : rhoddwch  iddo  ychydig  win  wedi 
ei  gymysgu  â sudd  yr  eurafal  (orange).  ^Ìae  tê  blodau 
Camri  yn  dda  hynod  yn  yr  amgylchiad  hwn,  a rhoddi  deg 
neu  bymtheg  diferyn  o elixir  of  DÌtrol  yn  mhob  gwydraid. 
Neu  yfwch  ilê  dail  Surion  y coed  )u  helaeth,  yn  ngíiyd  a’r 
un  faint  o Lysiau’r  gerwyn.  Üs  bydd  syfnlandod  mawr  yn 
y pen,  gwnewch  drwylh  ciyf  o flodau  Camri  a dail  y Fedd- 


2IÇ 


alai,  a mwydwch  draed  a dwylaw  y claf  yn  fynych  ag  ef  yn 
dwym ; gwna  hyn  ddaioni  annhraethol.  Mae  gwaedu  a 
chwysigenii  fynychaf  yn  ddrwg  yn  y clefyd  hwn. 

Gan  fod  yr  afiechyd  hwn  mor  gj'diadol  a’r  pla,  ni  ddylai 
neb  anturio  i’r  tai  Ile  y byddo  heb  fod  rhyw  angenrheid- 
rwydd  mawr,  nac  aros  yn  yr  un  ystafell  a’r  claf  ond  mor 
lleied  ag  a ellir;  ac  os  byddwch  yn  barnu  bod  y 
dwymyn  wedi  cydio  ynoch,  cymerwch  g)’fog  yn  ddiatrcg,  ac 
ylwch  ddigon  o dé  blodau  Caniri,  i beri  icido  weithio;  a 
rhwbiwch  Rhyw  wrth  eich  trwyn. 

Ddurton. — Aguf. 

Achosir  y clefyd  fynychaf  gan  wlybaniaeth  ac  oerfel, 
gweithio  niewn  corsydd,  gweithio  allan  y nos,  byw  mewn  tai 
gwlybion,  neu  ry-w  beth  a gauo  y chwysdyllau.  Arwyddion  ; 
Poen  yn  y pen  a’r  Iwynau,  ystyffdra  yn  yr  aelodau,  y traed  * 
yn  oerion,  ymestyn  a dylyfu  gen,  anhwylusdod  yn  y cylla, 
tuedd  cyfcjgi,  a chryndod  mawr ; yn  mhen  ychycíig  bydd  y 
croen  yn  ireiddio,  chwys  yn  tori  allan,  gwres  mawr  trwy  yr 
holl  gorph,  a gwrid  yn  yr  wyneb. 

Cyfarwyddiadau  : — Cymerwch  gyfog  ; j)Uin  gronyn  ar 
hugain  o Iỳecacuanha  fyddai  oreu,  a digon  o dè  blcxiau 
Camri^  i’w  weithio ; ar  ol  y llonyddo  eich  cylla,  yfwch  dê 
cryf  Ysgol  Fair.  Neu  dê  y Pumnalen,  neu  dê  I.Iysiau’r 
Gerwyn,  neu  dê  Ffa’r  gors  ; neu  yfwch  yn  helaeth  dê  rhisgl 
Helygen;  neu  cyinerwch  Peruvian  bark  in  fine  powder, 
two  ounces  ; dtt'tde  it  tn  twenty-four  doses ; cymeiwch  un  o’r 
rhai  h)n  mewn  cawl  dw'ír,  neu  de  un  o’r  llysiau  a enwyd, 
büb  dwy  awr ; o’r  hyn  lleiaf,  cymerwch  gymaint  a chwech 
clogn  yn  y dydd  rhag  y cryd  beunyddiol : ond  os  na  bydd 
yn  dychwelyil  ond  bob  dau,  tri,  neu  bedwar  diwrnod,  gwn.i 
llai  o ddognau  yn  y dydd  y tro.  Os  bydd  y corph  yn 
rhwym,  byddai  yn  clda  i chwi  gyrneryd  dogn  neu  ddau  o 
r)  \v  gyffyr  rhyddhaol ; a pheidiwcli  a rhoddi  y feddygmiaelh 
heibio  yn  rhy  fuan. 

Tan  Iddwf. — Erysipdas. 

Gei.W’ir  y clefyd  hwn  mewn  rhai  parthau  o Gymru  y blast, 
mewn  jiarthau  ereill,  yr  awel  a thân  St,  Antwn  : yniosoda  y 


220 


clefyd  hwn  yn  fwyaf  cyffredin  ar  y cluniau  a’r  gwyneb. 
Achosir  ef  weithiau  gan  nwydau  aflywodraethus,  megys  ofn, 
llid,  hiraeth,  &c.  ; ond  achosir  ef  fynychaf  gan  anwyd, 
dynoethi  y corph  pan  yn  chwysu,  a thrwy  hyny  beri  i’r 
chwysdyllau  gau  yn  sydyn,  pan  byddo  y corph  yn  wresog : 
yfed  gwirodydd  poethion  yn  íynych  a’i  cynyrcha.  Arwydd- 
ion  : — Cryndod  a syched,  blino  mawr,  poen  yn  y pen  a’r 
cefn,  gwres,  anesmwythder,  y rhydweliau  yn  curo  yn  gyflym, 
gwrthwynebedd  a chyfogi,  ac  weithiau  syfrdandod ; tua’r 
trydydd  neu  y pedwerydd  dydd,  bydd  poen  arosol  mewn 
rhyw  fan,  a chwydd.  cochni,  a llosgfa,  y croen  yn  edrych  yn 
ddysglaer,  ac  weithiau  rhyw  linorod  bychain  yn  codi  ar 
hyd-ddo. 

Meddyginiaeth  : — Cymerwch  ddogn  o ryw  gyffyr  rhydd- 
haol  yn  uniongyrchol,  a rhoddwch  eich  traed  mewn  dwfr 
cynes,  yn  enwedig  os  bydd  yr  anhwyldeb  wedi  ymaflyd  yn 
' yr  wyneb  : ond  os  mewn  rhyw  aelod  y bydd,  trowch  wlanen 
gynes  am  y lle,  ac  yfwch  yn  helaeth  dê  Celery,  neu  dê 
Seads  gwylltion,  a gwraidd  Crimp  y dryw ; neu  dê  Pig  yr 
aran  a Llysiati’r  gerwyn  ; neu  dê  Sassafras ; neu  yfwch 
beint  y dydd  o ddwfr  tar,  yr  hwn  a wneir  fel  hyn  : — Cymer- 
wch  beint  o Barbadoes  tar,  neu  Norway  tar,  rhoddwch  ef 
mewn  llestr  pridd  glân  gloyw,  a dau  chwart  o ddwfr  ffynon 
arno,  cymysgwch  yn  dda  am  ddwy  neu  dair  mynyd ; 
gadewch  ef  i sefyll  am  wyth  awr  a deugain  ; yna  diewynwch 
ef  yn  gynil,  tywalltwch  y gloywon  oddiarno,  rhoddwch  y 
gloywon  hyny  mewn  potelau,  a chedwch  mewn  lle  oer. 
Gellwch  wneyd  galwyn  ar  y tro,  ond  i chwi  roddi  chwart  o 
dar  yn  lle  peint.  Mae  dwfr  tar  yn  un  o’r  pethau  goreu  ag 
a gall  dyn  gael  byth  i sychu  pob  hylif  drwg  o’r  corph,  hen 
glwyfau  a chornwydon  yn  y coesau,  y manwynion,  peswch, 
diffyg  anadl,  a’r  darfodedigaeth  ei  hun,  os  na  bydd  wedi 
myned  yn  rhy  bell  i’r  ysgyfaint.  Mae  hefyd  yn  awchu  y 
cylla,  yn  puro  y gwaed,  ac  yn  adgyfnerthu  natur  oll. 

Hefyd,  dywed  Dr.  Stephenson,  o America,  mai  y feddyg* 
iniaeth  oreu  i’r  clefyd  hwn,  yw  gosod  dail  tobacco  ar  y lle 
dolurus,  a’u  gadael  yno  nes  y teimlir  tuedd  i gyfogi. 

Mae  sugaethan  o Geiros  y waen  ( Cranberries)  wedi  eu 
malurio  yn  fân,  heb  eu  trin  mewn  un  modd  arall,  wedi  bod 
yn  feddyginiaeth  effeithiol  lawer  gwaith  i’r  dolur  peryglus  hwn. 


Z(tisl  Hoiustlffh 


Onod  Kuuf  Hettrv  fíoneywrl 


'^hiuh 


Jaanlh 


Kníipv.t*d  Jath  byUu  fítdye  Mith  Wort 


22  1 


CYFARWYDDIADAU  BDDDIOL  I DEDLUOEDD. 


I buro  ystafdl  y Cauwch  ffenestri  yr  ystafell,  a’r 

drysau  oddieithr  un ; cauwch  y simnai  hefyd,  oddieithr  2 
neu  3 modfedd  yn  y gwaelod,  a symudwch  yr  holl  ddodrefn 
haiarn  a phres ; yna  rhoddwch  dri  lloned  llwy  bwrdd  o halen 
cyffredin  mewn  dysgl,  ar  lawr  yr  yslafell,  a thywelltwch 
chwarter  peint  o oil  ofvitrol  ar  yr  halen  ; ymadewch,  a chau- 
wch  ddrws  yr  ystafell  dros  wyth  awr  a deugain.  Yna  gellir 
agor  y drysau  a’r  ffenestri,  cyneu  tân  ynddi,  er  ei  hawyru 
yn  briodül. 


I attal  heintiad. — Cymerwch  hanner  wns  o Spirits  oý 
Camphor,  hanner  ))eint  o ddwfr,  a |)hump  wns  o Pyroligne- 
ous  Acid,  a chymysgwch  hwynt.  Taenellwch  y cyniysg  hwn 
ar  lawlian,  ac  aroglwch  ef  yn  awr  ac  eilwaith. 


I attal  dryglfwiad y croen  ar  ol  ergyd  neu  gwymp. — Tyner- 
wch  ychydig  o Starch  sych  neu  Arro^w-root  mewn  dwfr  oer, 
a rhoddwch  ef  wrth  y fan  a ddoluriwyd,  yn  ddioed,  os  gellir  ; 
ond  gwna  les  ond  ei  roi  yn  mhen  ychydig  o oriau  wedi  hyny. 

I wella  y ddannodd. — Dywedir  fod  Ilenwi  y genau  â dwfr 
twym,  ac  yna  yn  ddioed  ei  lenwi  â dwfr  oer  wedi  bod  yn 
effeithiol  i’w  iachau.  Dywedir  hefyd  fod  .\Ium  wedi  ei 
wneuthur  yn  bowdr,  nid  yn  unig  wedi  gwella  y ddanodd, 
ond  hefyd  wedi  cadw  y dant  rhag  gwaethygu. — Gweler  tudal. 
179. 


/ attal  guHiedrediad  gormodol  archoll.  — Cymysgwch 
ychydig  o liawd  a finegr,  a rhoddwch  y paste  ar  yr  archoll. 

Clefyd  y Brenin. — Berwer  mewn  bloneg  ar  dân  araf 
ysiau  Lygad  Ebrill,  a dail  menyg  y Llwynog,  a gwnewch 
yr  oll  yn  blastyr.  Doder  y |)Iastyr  yn  lled  dwym  ar  y man 
dolurus ; a newidier  y ))lastyr  yn  gryn  aml,  dros  ychydig  o 
wythnosau.  Golcher  y lle  dolurus  â dwfr  ffynon  oer,  cyn 
düdi  y plastyr  newydd  wrtho.  Hefyd,  berwer  Celyn  y mór. 
mewn  dwfr,  ac  yfer  y trwyth  dair  g)vaith  yn  y dydd,  yn 
enwedig  yn  y bore.  Gweler  tudal.  içç. 

u 


222 


I beri  iyfiant  gwallt.  -Cymerwcli  yr  un  faint  o Olive  oil  a 
Spirtts  of  Rosemary,  a chwanegwch  ycliydig  ddiíerion  o oil 
oj  Nutmeg.  Irwch  ychydig  o’r  enaint  liwn  yn  y gwallt  bob 
nos,  a bydd  yn  debyg  o wneud  daioni.  Mae  trwyth  cryf 
rhisgl  Derwen  wen  yn  rhinweddol  iawn  i gadw  gwallt  rhag 
syrthio.  Golcher  y pen  yn  aml  ag  ef. 

/ buro  yr  anadl  ar  ol  bwyta  wyttwyn  — Bwytewch  ychydig 
o ddail  persli  (parsley),  gyda  finegr.  Gwna  hyny  ateb  y 
dyben. 

/ ladd pryfaid  ar  blanhigion. — Rhoddwch  ddau  chwart  o 
ddwfr  berwedig  ar  hanner  pwy.s  o Tobacco,  a hidlwch  ef  yn 
mhen  luag  ugain  mynyd  ; a phan  yn  oer,  taenellwch  ef  ar  y 
planhigion.  Neu  cymysgwch  ychydig  o tar  a dwfr,  a 
gwnewch  ef  yn  y modd  uchod. 

/ gadw  y traed  yn  sybyr  a rhydd  oddiwrth  gyrn. — 
Golchwch  eich  traed  mewn  dwfr  oer  bob  bore,  a sychwch 
hwynt  yn  hollol  sych.  Gofalwch  iod  yr  hosanau,  yn  gyslal 
a’r  esgidiau,  yn  ddigon  helaeth.  Torwch  yr  ewinedd  yn  aml. 

dOiffyg  anadl. — Gall  y cyfarwyddiadau  canlynol  fod  o les 
mawr  i bersonau  a flinir  gan  y dolur  poenus  hwn  : — Rhodder 
tea-ketile  i ferwi.  Rliodder  pibell  alcan  (tin-iube)  am  bibell 
y tea-kettle,  un  ddigon  hir  i arwain  y gwres  o’r  tea-kettle  o 
flaen  wyneb  y claf,  fel  y gallo  anadlu  o liono.  Gwna  liyn 
rwystro  yr  awyr  oer  i fyned  i’r  ysgyfaint,  ac  felly  esniwytho  y 
dolur.  Neu,  rhoddwcíi  len  o blotiing  paper  mewn  saltpetre 
wedi  ei  doddi ; sychwch  hi,  a chymerwch  gymaint  a lled  llaw 
o honi,  rhüddwch  ef  ar  dân,  a rhoddwch  ef  arddysglyn  eich 
ystafell-wely.  Cafodd  llawer  les  mawr  trwy  hyn  ; cawsant 
gysgu  agos  mor  esmwyth  a ])han  yn  hollol  iach.  Neu, 
cymysgwch  ddwy  wms  o’r  niêl  goreu  ag  wns  o Castor  oil,  a 
chymerwch  lonaid  Ilwy  dê  o’r  cymysg,  foreu  a hwyr, 
Gtoeler  chwaneg  ar?w  ?neivn  man  arall  dan  yr  uti  gair. 
tudal.  i8p. 

Diffyg  archwaeth  at  fiiyd. — Mae  y dolur  hwn  yn  cael  ei 
achosi  yn  fynych  trwy  yr  arferiad  maith  o dê  twym,  g\vin, 
neu  wirodydd  ereill  a wanheir  â dwfr  cynes,  neu  yr  arferiad 
o ddwfr  cynes  wrtho  ei  hun  dros  amser  hir.  Mae  pryder 


223 


meddwl,  eistedd  llawer,  a bol-rwymedd,  hefyd,  yn  ei  achosi. 
I adnewyddii  grym  y cylla  cymerer  y cyfog  canlynol : — Un 
scruple  o Ipecacnanha,  tê  Rhuddygl  y meirch  ( horse  raddish ), 
tu.i  dwy  wns,  wedi  eu  cyinysgu.  Rhwng  y gwahanoi 
gylogiadau,  yfer  hanner  peint  o dê  Rhuddygl  y meirch 
ddwywaith  neu  dair.  Wedi  hyny  cadwer  yr  yinysgaroedd 
yn  dymherus. 

Y Bysht’n  {Feion). — Mor  fuan  .agy  teimlir  poen.  cymerer 
pileii  wen  deneu  ẃy,  yr  hon  sydd  nesaf  at  y masgl ; rhodder 
hi  o gylch  y bys  dolurus,  a chadwer  hi  yno  nes  y Ilaeso  y 
poen.  Wedi  i’r  bilen  .sychu,  â y bys  yn  boenns ; ond  ni 
phery  y poen  yn  faith,  ac  mae  y bys  yn  debyg  o wella. 

/ wel/a  twymyn  a chryd. — Tuag  awr  neu  ddwy  cyn  y delo 
y ping.  cymerwch  ẃy  newydd  gael  ei  ddodwy,  mewn 
gw\draid  o finegr,  ac  ewch  i’r  gwely.  Bu  hyn  o les  i 
laweroedd. 

/ osiwng  tetodra. — Ni  ddylai  dynion  a fiinir  gan  dewder 
gvsgu  mwy  na  chwech  awr  o bob  pedair  awr  ar  hugain. 
Dylent  gerddcd,  gweithio,  &c.,  gymaint  ag  a allont  ; goch- 
elyd  hufen  Ilaeth,  diod  frag,  a soup.  .Mae  cig  hallt  yn  <Idn, 
am  y tuedda  i beri  chwys,  a Ileihau  tewdra.  Mae  Soda 
lYater  hefyd  yn  Ilesiol. 

/ de~wychu. — Nid  yw  leneuder  yn  afiechyd ; mae  jHjbl 
deneuon,  yn  gylfredin,  yn  iachus  a chryfion,  ac  yn  mwynhau 
eu  hyraborth.  Ond  j)an  byddo  gwendid,  yr  ysbryd  yn  soddi, 
a’r  ymborth  ddim  yn  treulio,  mae  rhyw  nychdod  yn  b<xi. 
Cymerer  cwpanaid  o laeth,  newydd  ei  odro,  os  gellir  ei  gael, 
a rhoilder  \Vy  neu  ddau  ynddo,  curer  yr  oll  yn  d<Ia  gyd.i’u 
gilyild,  ac  yfer  y gwlybwr  hwn. 

Llechetra  (chiHains). — Mwydwch  y Ile  dolurus  mewn 
dwfr  a bran  cynes,  yna  rhwbiwch  ef  yn  dda  â blawd  had 
mwstanl.  (iwnewch  hyn  cyn  y toro  y dolur  allan.  Neu, 
torwch  wynwyn  yn  dafellau  tewion  ; a rhwbiwch  y fan  yn 
dda  â hwynt,  ddwy  neu  dair  nos,  o flaen  tân  cryf,  a chewch 
iachad  buan. 

Tarddwden. — Cymerwch  ychydig  o Su/phuric  acid,  ac 


224 


ychydig  ddwfr.  Rhoddwch  y cymysg  hwn  â phlyfyn  ar  y 
fan  ddolurus  nos  a bore,  dros  ychydig  o weithiau.  Gwna 
hyny  y tro  yn  gyfifredin.  Gofaler  peidio  gwneuthur  y 
cymysg  yn  rhy  gryf ; a gochelwch  roddi  sebon  ar  y fan.  Os 
bydd  y lle  yn  boeth  a chynhyrfus  iawn,  golchwch  ef  yn 
uiiig  â dwfr  cynes  dros  ychydig  cyn  arfer  un  moddion  ereill 
ato. 

V gymalwst  a'r  gewjmost. — Cymysgwcli  hanner  wns  o 
cream  of  tartar,  pwys  o fêl,  hanner  wns  o flour  of  sulphur, 
d.ui  ddram  o bowdr  ginger,  hanner  nutrneg,  wedi  ei  rhwbio 
yn  bowdr.  At  y gewynwst  chwanegwch  hanner  dram  o 
bowdr  gum-guaiacum.  Cymerwch  ddau  lonaid  Ilwy  dê  n’r 
cymysg  hwn  hwyr  a bore  mewn  cwpanaid  o ddwfr  cynes. 
Arferir  y morldion  hyn  yn  Ysbytty  Chelsea. 

Anwyd-haiìit  (Influema). — Gair  Italaidd  yw  hwn  ; ar- 
ferwyd  ef  gyntaf  oddiar  y dyb  fod  gan  y ser  ddylanwad  ar 
amgylchiadau  dynion  Pan  dorai  rhyw  glefyd  allan  yn 
syriyn,  heb  fod  y cyfTredin  yn  gweled  un  achos  neillduol  yn 
ei  beri,  priodolent  ef  i ddylanwad  rhyw  seren.  Achosir  ef 
gan  awyr  afiach  yn  codi  o dir  gwlyb,  &c.  Os  na  fydd  y 
dolur  yn  drwm  iawn,  mae  i ddyn  gyfyngu  ei  hun  i awyr 
pur,  yfed  pethau  cynes,  mwydo  y traed  mewn  dwfr  cynes, 
rhoddi  blanhet  chwanegol  ar  y gwely,  a gorphwys  ychydig  ; 
cadw  at  fwyd  tyner,  a dwfr  a chrystyn,  a dogn  o gyffyr 
rhyddhaol,  yn  gyffredin  yn  ddigon.  Os  metha  hyn,  rhodder 
plastyr  o fwstard  ar  y cefn  : gwna  hyn  esmwytho  y poen  yn  y 
pen  ; cymerir  rhywbeth  hefyd  i esmwytho  y peswch,  megys 
squiUs,  &c.,  a gellir  dysgwyl  iachad. 

Crygni. — Cymerwch  ddarn  o wlanen,  gwlychwch  ef  mewn 
brandy,  rhoddwch  ef  ar  y ddwyfron,  rhoddwch  wlanen  sech 
ar  hyny,  a gadewch  yr  oll  dros  y nos.  Mae  tri  neu  _^l)edwar 
o wynwyn,  wedi  eu  berwi,  a’u  rhoddi  ar  fara  ac  ýmenyn 
(toast)  cynes  i swper,  hefyd  yn  dda  iawn  i esmwytho  anwyd 
yn  y ddwyfron. 

Yfrech  goch  (Measles). — Mae  y dolur  hwn  yn  un  poenus 
a pheryglus,  ac  ni  ddylai  gael  ei  esgeuluso.  Dibyna  Ilawer 


225 


ar  ei  drin  ar  ei  yniddangosiad  cyntaf,  ]ìan  ddechreuo  y 
dwymyn.  .\rwyddion  ; — Teimla  y dyoddefydd  grynod,  ac 
oerfel,  rlieda  dwfr  teneu  o’r  trwyn  a’r  llygaid  ; ymddangnsa 
y llygaid  yn  gochion  ; canlynir  hyn  gan  heswch  a chrygni. 
Pery  yr  arwyddion  hyn  i gynyddu  nes  y toro  y frech  allan, 
yna  Ileihant  yn  raddoí.  Gan  fod  y clefyd  hwn  yn  fynych  yn 
tueddu  at  bydredd,  yr  hwn  ni  ellir  ei  wrthwynebu  ond  trwy 
ra'm  cyffyriau,  a’r  hwn,  os  caiff  ei  esgeuluso,  neu  ei  gam  drin, 
a deríyna  yn  fynych  yn  angeuol.  dylid  galw  cymorth  rhvw 
ddyn  medrus  yn  ddioedi.  Ond  feí  na  choller  dim  amser, 
gellir  rhoddi  cyfog  esmwyth  i’r  claf,  a’i  roddi  drachefn  bob 
hanner  awr  nes  y cynhyrfer  cyfogiad.  Os  na  chynhvrfa  yr 
ymysgaroe<ld,  gellir  rhoddi  dógn  o ryw  gyffp  rhyddhaol 
bob  pedair  awr,  hyd  nes  y gweithio,  *ond  peidier  a’i  rod'li 
wedi  hyny.  Dylid  gofalu  am  gadw  yr  awyr  o gylch  y claf 
yn  dymherus,  ddim  yn  gynes  iawn,  rhag  i’rdwymyn  ga’nyddu  ; 
os  na  bydd  yr  awyr  yn  Iled  gynes,  bydd  perygl  i’r  ]ìesw’ch 
a’r  crygni  gynyddu.  Rhaid  gochelyd  pob  diod  eplesedig ; 
gellir  defnyddio  dwfr  oddiar  grystyn,  harUy-7vater,  apple- 
water,  dê,  coffi.  ic.,  yn  helaeth,  ond  gofâlu  eu  bod  yn 
ngwres  Ilaeth  newydd  odro.  Ond  iddo  gael  ei  drin  yn 
briodol,  nid  oes  berygl  mawr  yn  y clefyd  hwn,  oddieithr  ei 
fod  yn  drwm  iawn,  neu  fod  ysgyfaint  y claf  yn  ddrwg,  a bod 
y darfodedigaeth  wedi  gafaelu  ynddo. 


^ 'îoen  ( Small  Pox). — Tlernir  mai  yn  y chwechfed 

canrif  ymddangosodd  y clefyd  hwn  gyntaf  yn  y wlad  hon. 
Llynorod  ydyw  yn  tori  allan,  ac  yn  crawnu,  yn  gyffredin, 
mewn  o wyth  i ddeg  diwrnod.  Gan  ei  fod  yn  glefyd 
peryglus  teilynga  sylw  neillduol.  Gwnawd  cynyg  yn 
Llundain  yn  y flwyddyn  1770  i impio  v clefyd  (vaccínatión) 
er  mw^n  ei  waiihau  a’i  attal.  Gwnaed  hvn  vn  Con- 
stantuiople  tua  30  mlynedd  cyn  hyny.  Erys'  y dblur  yn  y 
cyfinscMldiad  o saith  i ddeuddeg  diwrnod  cyn  crawnu  • 

weithiau,  o hyny  i un  diwrnod  ar  hugain.  Arwyddion  : Yn 

ystod  yr  amser  hwn  mae  y claf,  yn  fynych,  yn  myned  vn 
wanaidd  a phruddaidd,  metha  y cylla  dreulio  ymborth,'  a 
ydd  y cwsg  yn  anesmwyth;  teimlir  cryndod,  vr  hyn  a 
arwydda  ddechreu  y dwymyn ; teimlir  tued'd  cyfogi, 
ysgafnder  a phoen  yn  y pen.  Mae  plant,  pan  fel  hyn,  yn 


22Ö 


gysglyd,  a chânt  lewygon  ysgafn  ; delir  personau  mewn  oed, 
yn  anil,  â syfrdandod.  Yn  gyffredin  dechreua  y llynorod 
grawnu  yn  mhen  wyth  awr  a deugain  wedi  dechreuad  y 
dwymyn  ; anaml  cyn  hyny  ; l>yddant  weithiau  tua  72  awT 
weithiau  cyn  y crawnant.  Dylid  sylwi  ar  yr  arwyddion  hyn, 
fel  y galler  gwahaniaethu  y frech  hon  oddiwrth  y neítle-rash, 
a’r  frech  goch.  Dechreua  y frech  wen  dori  allan,  agos  hob 
amser,  ar  y talcen  a’r  arddyrnau,  ac  yn  raddol  lleda  dros  y 
corph,  yr  hyn  a gymer  le  mewn  ])edair  awr  ar  hugain,  yn 
gyffredin,  neu  mewn  36  awr  o hwyaf.  Os  bydd  y dolur  yn 
drwm  iawn,  bydd  llif  yn  rhedeg  o’r  trwyn,  yr  ysgyfaint,  y 
cylla,  a’r  ymysgaroedd.  Mewn  benywod  rheda  y mislif  yn 
helaeth ; ac,  yn  fynych,  erthyla  y rhai  a fyddant  yn  feichiog- 
ion.  A phan  addfedo  y llynorod,  gwelir  manau  du-las 
yn  eu  plith  ; a bydd  y llygaid  yn  gochion.  Yn  y cyflwr 
hwn  gelwir  y doliir  weithiau,  y frech  ddu,  a therfyna  yn 
fynych  yn  angeuol  yn  mhen  tua  phump  neu  naw  diwrnod. 
Triniaeth  : — Cymerer  rhyw  bethau  tyner  i oeri  y gwaed. 
Os  bydd  poen  lîym  yn  y cylla,  y Iwynau,  neu  y pen,  mae 
gwaedu  ychydig  yn  y fraich,  a chyffyr  rhyddhaol,  wedi 
gwneuthur  lles.  Os  bydd  rhanau  pellaf  y corph  yn  oeri, 
rliodder  sugaetlian  o fwstard  wrthynt,  ac  yfer  ychydig  o 
frandi.  Pan  fyddo  y llynorod  yn  (iechreu  addfedu,  rhodder 
y traed  yn  fynych  mewn  dwfr  twym  ; os  bydd  poen  yn  y 
gwddf  gellir  ei  esmwytho  â thwym-olch.  Os  bydd  y claf  yn 
])oeri  llawer  o lysnafedd  glydiog,  ac  yn  teimlo  gwres  mawr 
yn  yr  ymenydd,  gwaeder  ychydig  yn  y fiaich.  Mae  yr 
ymborth  i fod  yn  dyner  ac  oeraidd.  Cadwer  yr  ystafell  yn 
lled  dywyll,  a’r  gwallt  yn  fyr.  Os  bydd  curiad  y galon  yn 
wan,  y croen  yn  oer,  a’r  llynorod  yn  araf  yn  llenwi,  dylid 
cryfhau  y cyfansoddiad  â soups  ac  ychydig  win.  Tua  diwedd 
yr  afiechyd  hwn  mae  cyffyriau  rhyddhaol,  megys  rhubarb, 
senna  a salis,  neu  castor  oil,  yn  llesiol  iawn.  Os  bydd  y 
llynorod  yn  aml  iawn,  dylid  cryfhau  cyfansoddiad  y claf  â 
beef  tea,  forter,  ac  ychydig  o win.  Er  mwyn  sychu  y pen- 
dduod,  da  fycídai  taenu  blawd,  powdr  siarch,  &c.,  ar 
hyd-ddynt. 

Mamog,  Mamwst,  Mamglwyf  (Hysierics).  — Teimla  y 
dyoddefydd  anesmwythder  yn  yr  ymysgaroedd,  yn  codi  i’r 
cylla,  ac  oddiyno  i’r  gwddf,  ac  ofna  y bydd  iddi  fogi.  Mae 


327 


y galon,  hefyd,  yn  curo  yn  gyflym,  blinir  hi  gan  fol-rwymedd, 
oerfel  traed,  &c.  Er  cadw  rhag  ymosodiadau  y clefyd  hwn, 
dylid  cymeryd  y cyffyr  rhyddhaol  canlynol  : — 0/ in/usion  of 
Sc'nna,  one  outue  and  a half ; tincture  of  Senna,  tincture  of 
Cardatnons,  ofeach  halfan  ounce.  Cymerwch  dri  lloned  llwy 
fwrdd  o’r  cyraysg  hwn  yn  awr  ac  eilwaith.  Cedwch  y traed 
a’r  c >esau  yn  gynes ; y peo  yn  oer ; bwytewch  gig-fwyd 
iiawdd  i’w  dreulio,  megys  cig  llwdn  ; gochelwcli  lysieu-bvyd 
a di  )g  frag,  a phob  pethgwyntog  yn  ei  natur.  Yfwch  ddwfr 
í)ddiar  grystyn,  tê  neu  goffi,  yr  un  a hoffbch.  Giona  taflu 
ychydig  o ddiofr  oer  ary  wyneh  y tro  yn  fynych. 

Gioefusau  doiunts. — Os  bydd  eich  gwefusau  yn  agenu, 
rhoddwch  bedair  wns  o Olive  oil,  ac  wns  o wraidd  Llys  y 
(iwrid  (Alhanet)  mewn  costrel.  corciwch  hi  yn  dỳn,  a 
ihoddwch  hi  dros  rai  dyddiau  yn  yr  haul,  ysgydwch  hi  yn 
fynych  nes  y delo  yn  glir ; yna  hidlwch  yr  olew  oddiwrth 
yr  alhanet,  chwanegwch  ato  un  wns  o gŵyr  gwyn,  ac  wns  a 
hanner  o Mutton  Suet  wedi  ei  glaeru  ; rhuddwch  y cymysg 
i ledferwi  ar  dân  araf.  Pan  ddechreuo  oeri,  cymysgwch  ag 
ef  ychydig  ddiferynau  o ryw  perfumed  oil.  Rlioddwcli 
ychydig  o’r  cymysg  hwn  ar  yr  agenau. 

Getoynwst  (Rheumatism). — .\Ialuriwch  un  wns  o Gum 
Guaiacum,  a rhoddwch  ef  mewn  peint  o French  Bratidy,  a 
gadewch  et  i sefyll  dros,  o leiaf,  30  awr.  Wedi  i’r  gum 
doddi,  ysgydwch  y gostrel,  a thywelltwch  ychydig  o'r  cymysg 
hwn  i gwpanaid  bychan  o ddwfr  claiar ; ac  yfwch  ef  dVos 
dair  neu  bedair  nos  wrth  fyned  i’ch  gwely,  a byddwch  yn 
debyg  o gael  esmwythad  oddiwrth  y dolur  llym  hwn. 

Gwddf-olch  ( Gargle). — I wella  g;wddf  dolurus,  rhoddwch 
o 25  i 30  dalen  o Seads  mewn  llestr,  rhoddwch  arnynt  beint 
o ddwfr  berwedig ; cauwch  y llestr  i fyny  dros  hanner  awr. 
Chwanegwch  ddigon  o finegr  i chwcrwi  ychydig  arno. 
Defnyddiwch  ef  fel  gwddf-olch  amrywiol  o weithiau  yn  y 
dydd.  Os  bydd  y gwddf  yn  arcíiolledig,  pobwch  neu 
rhostiwch  bedwar  neu  chwech  o wynwyn,  nes  y byddont  yn 
dyner.  Dirisglwch  hwynt  yn  gyflym,  a gwasgwch  hwynt  yn 
deneu  â chostrel  neu  rywbeth  pwrpasol  arall.  Yna  rhoddwch 
hwynt  yn  ddioed  mewn  muslitt  teneu  ag  y gyrhaeddo  o glust 


228 


i glust,  ag  a fyddo  tua  3 niodfedd  o led.  Rhoddwch  hwynt 
nior  dwym  ag  y galloch  wrth  y gwddf ; cedwch  hwynt  wrtho 
nos  a dydd,  a newidiwch  hw^nt  pan  dybioch  fod  nerth  y 
wynwyn  yn  colli,  a rhoddwch  rai  ereill  yn  yr  un  inodd. 
Gwisgwch  wlanen  am  y gwddf  ar  ol  .symud  y sugaethan. 

Sugaetha/i  Cedw  ( Mustard  Poultice ). — Gwnewch  gwdyn, 
o muslin  teg,  o’r  maintioli  gofynol ; cymysgwch  gedw  a blawd 
yn  nghyd,  ychydig  yn  fwy  o gedw  nag  o flawd,  â dwfr 
berwedig,  nes  Ijyddo  o drwch  priodol.  Rhoddwch  ef  yn  y 
cwdyn,  gwníwch  ef,  gan  ei  guddio  â darn  o lian  teg  tyner, 
a rhoddwch  ef  ar  y lle  dolurus.  Wedi  ei  adael  yno  hyd  nes 
y byddo  braidd  yn  anoddefol,  cymerwch  ef  ymaith,  a 
rhoddwch  ddarn  o lian  yn  ei  le. 

Sugaethan  bara. — I wneuthur  y sugaethan  hwn,  rhydd 
Mr.  Abernethy  y cyfarwyddyd  canlynol : — Rhoddwch  han- 
ner  peint  o ddwfr  cynes  mewn  cawg  a ddalio  beint ; chwan- 
egwch  ato  gymaint  o friwsion  bara  ag  a allo  y dwfr  guddio  ; 
yna  rhoddwch  ddysgl  ar  y cawg  dros  yn  nghylch  deg  niynyd  ; 
cynhyrfwch  y bara  yn  y dwfr,  neu,  os  bydd  angen,  torwch  ef 
â min  cyllell,  a gollyngwch  y dwfr  ymaith,  trwy  ddal  y 
gyllell  ar  ymyl  y cawg,  ond  peidiwch  gwasgu  y bara,  fel  yr 
arferir  gwneuthur.  Yna  cymerwch  ef  allan  yn  ofalus, 
lledwch  ef  tua  un  rhan  o dair  o fodfedd  o drwcli  ar  lian  teg,  a 
rhoddwch  ef  ar  y fan  dolurus.  Os  bydd  yno  archoll, 
gellwch  osod  ychydig  o lint,  wedi  ei  drochi  mewn  olew,  dan 
y sugaethan.  Mae  sugaethan  bara  yn  dda  neillduol  i 
arwynebedd  drylliedig. 

Diodydd. — Yn  gyfrredin  mae  dynion  yn  yfed  gonnod. 
Gwna  gwydraid  bychan  o ddwfr,  ond  ei  sipian  bob  yn 
ycliydig,  dori  syched  gystal  ag  y gwna  peint  wrtli  ei  draf- 
lyncu  ar  unwaith.  Mae  yfed  llawer  gyda  chiniaw,  yn 
rhwystro  y treuliad.  Gwell  yfed  ychydig  yn  mhen  tuag  awr 
ar  ol  ciniaw,  os  teimlir  syched.  Mae  cwpanaid  o dê  neu 
goffi,  ond  gofalu  na  byddo  yn  rhy  gryf  nac  yn  rhy  dwym,  yn 
llesiol. 

Bronchitis.—'S/ciU\o\\xx  yn  y bibell  wynt.  Cymerer  mêl  yn 


329 


ei  ddiliau,  a gwlyclier  y gwcfusau  yn  fynych  ag  ef.  Dywed 
Papyr  Americanaidd  na  fetha  hwn  hyd  yn  nod  pan  byddo 
g)'ddfau  plant  wedi  chwyddo  fcl  na  allont  lyncu. 


Afalau. — Mae  ychydig  o afalau  addted  yn  hyfryd  a Ilesiol 
iawn  ; ond  dylid  jreidio  bwyta  Ilawer  o honynt.  Wedi  eu 
pobi  mewn  ffwrn  neu  wrth  y tân,  neu  wetli  eu  berwi,  y 
byddai  oreu  eu  defnyddio.  Pan  rotlder  hwynt  mewn  ffwrn, 
dylid  peidio  rhoddi  crystyn  bras  am  danynt.  l uag  at  gadw 
afalau  rhag  gwaethygu,  gofaler  am  eu  rhoddi  ar  lawr  sych 
dros  dair  wythnos  cyn  eu  rhodtli  at  eu  gilydd  mewn  barilau 
i w cadw.  Dylid  eu  cadw  mewn  Ile  oer ; gyda  gofal  priodol 
gellir  eu  cadw  yn  dda  dros  y gauaf. 

. A/ü,  fys,  kidney  heans. — Mae  y ffrwythau  hyn  pan  yn 
leuamc  a thyner,  yn  ymborth  meithrinol,  yn  enwedig  i bobl 
yn  gweithio  yn  yr  awyr  agored.  Wedi  iddynt  heneiddio 
mae  y croen  gwyn  sydd  am  danynt  yn  atihawdtl  i’w  dreulio, 
ac  felly  dylai  gael  ei  dynu  ymaith.  Maent  oll  yn  wyntog : 
dyhd  cofio  hyn  wrth  eu  defnyddio.  Mae  amrywiaeth  o bys, 
ond  y rhai  gwynion  a ystyrir  oreu  yn  ymborth  i ddvn  : ac 
maent  yn  fetthrinol  iawn. 


Moron  (Ỳ^rrots)  —l.\TSii  y gwreiddi.au  hyn,  gvda  chig,  yn 
fetthrmol  fel  ymborth  ; yn  dda  i bersonau  yn  dyoddef  otldi- 
wrth  y Clefri  poeth.  Dylid  eu  berwi  yn  dda.  Gwell  i 
bersonau  yn  dyoddef  oddiwrth  ddiflyg  treiiliad  eu  gochelyd, 
Maent  yn  werthtawr  iawn  hefyd  i wneuthur  sugaethan  i 
tachau  clwytau  braenllyd. 


Cuatmerau  (Cuatmbers ).—Ç.q^\x  v planhigion  hyn  yn 
awr  yn  gyffredin  yn  ngerddi  ein  gwlad.  (htll  ychydig  o 
honynt  ‘ud  yn  hyfryd  gyda  chig,  ond  arfer  digon  o bybyr  a 
finegr  gyda  hwynt.  Dylid  jreidio  bwyta  llawer  o honynt,  o 
herwydd  ett  bod  yn  wyntog  ac  anhawdd  i’w  treulio. 

pwfnloí,”^  ^ cochion,  a 

g ynion,  yn  led  adnabyddus  yn  ein  gwlad,  g^Vyr  v werin 

Tuedd"ant"“  ^ defnyddiant  hwynt  y.î  Héd  aml. 

d ueddant  t ryddhau  yr  ymysgaroedd,  a chynhyrfu  y dwfr ; 


230 


mae  arogl  y dail  yn  beraidd,  a dywedir  eu  bod  yn  rhinwedd- 
ol  fel  meddyginiaeth : ond  eu  casglu  pan  ddechreuo  y blodau 
dori  allan,  a’u  sychu  yn  ofalus,  mae  eu  trwyth  yn  effeithiol 
iawn  i gynhyrfu  y dwfr.  Mae  y feddyginiaeth  hon  yn  ateb 
pobl  mewn  oed  yn  neillduol.  Gwneir  jellya. yrttw  gwerthfawr 
o’r  ffrwythau  hyn,  y rhai  sydd  yn  fuddiol  neillduol  i gymeryd 
powdr  a pheleni  nieddygol  ynddynt.  Gweler  yr  erthygl  ar 
Rhesinwydd,  tudal  i6o. 

Crafion  y Cerig  ( Cup  Moss). — Planhigyn  cyffredin  yn 
ymylau  cloddiau  a choedydd,  a thir  diífrwyth.  Cynwysa 
ddefnydd  teneu  tebyg  i ddalen,  yn  ymdaenu  ar  hyd  wyneb 
y ddaear,  ar  ífurf  cwpanau.  Mae  y dail  yn  sychion,  lieb 
sudd,  a bylchau  afreolaidd  yn  yr  ymylau ; maent  o liw 
gwyrddlas  ar  y tii  uchaf ; rywbeth  yn  wynach  ar  y tu  isaf. 
Mae  y cwpanau  tua  hanner  modfedd  o ddyfnder.  Saif  pob 
cwpan  ar  gorsen  gref ; tyfant  weithiau  y naill  o ymyl  y llall, 
i dri  neu  bedwar  uchder.  Mae  arnynt  weithiau  gnapiau 
llwydion,  y rhai,  fel  y tybir,  a gynwysant  yr  hadau.  Mae  yr 
holl  blanhigyn  i’w  ddefnyddio  yn  îr  ; golcher  a berwer  ef 
mewn  dwfr,  nes  cael  tê  cryf ; yna  rhodder  at  y gwlybwr  yr 
un  faint  o laeth,  a meluser  ef  â mêl.  Mae  y gwlybwr  hwn 
yn  beth  rhagorol  i wella  peswch  a’r  îg  ar  blant. 

Gentian. — Math  o chwerwlys  yw  y planhigyn  hwn ; nid 
yw  yn  cael  ei  godi  yn  gyffredin  yn  y wiad  lion,  ond  cedwir 
ef  gan  y Fferyllydd.  Ki  wraidd  ddefnyddir  yn  feddyg- 
iniaeth  ; gellir  cael  ei  rinwedd  trwy  wneuthur  trwyth  o hono  : 
mae  yn  fuddiol  er  cynorthwyo  y cylla  i dreulio  bwyd. 

Sinsur  {Ginger).—  \)'j%\x  y gwreiddyn  gwerthfawr  hwn  i’r 
wlad  hon  o’r  ddwy  India,  a China,  ond  o Jamaica  y dygir  y 
goreu.  (iwreiddyn  yr  un  planhigyn  yw  yr  un  gwyn  a’r  un 
du,  ddim  ond  eu  bod  yn  cael  eu  trin  yn  wahanol.  Mae 
gwahaniaeth  mawr  rhwng  rhinwedd,  pris,  ac  ymddangosiad 
gwahanol  ddarnau  o’r  gwreiddiau  hyn.  Y gwreiddiau 
mwyaf  newydd  ac  anhawddaf  i’w  tori  yw  y rhai  goreu,  y 
rhai  ydynt  o liw  melyn  goleu,  ac  iddynt  flas  ac  arogl  peraidd. 
Nid  yw  yr  un  tywyll  tyner  yn  dda.  Defnyddir  ef  ^da 
phethau  ereill,  er  llaesu  poen  a gwasgaru  gwynt.  Gellir 


23» 


gwneuthur  tê  o’r  powdr,  a chymerj-il  llonaid  IIwt  dè  o’r 
gwlybwr  hwn.  Dylai  pobl  a flinir  gan  w’ynt  ei  gadw  yn  eu 
liyinyl. 

Had  Llin  ( Linseed  or  Lintseedj. — Yr  hadau  hyn,  ond  eu 
gadael  i aros  awr  neu  ddwy  mewn  dwfr  berwedig,  a wnant 
drwyth  gwerthfawr  ddim  ond  ei  hidlo,  i’w  yfed  er  llaesii 
peswch,  a dofi  gwres  yn  y rhaiiau  mew'nol.  Mae  blawd  yr 
hadau  hyn  yn  fuddiol  i wneuthur  sugaethan  i dyneru  chwydd, 
i\:c.  (iellir  gwneuthur  tê  rhinweddol  neillduol  trwy  roddi 
dau  chwart  o ddwfr  berwcdig  ar  un  wns  o’r  hadau,  a 
áxw  ddram  o wreiddyn  Liçourûe  wedi  ei  naddu  ; gadawer  yr 
oll  i sefyll  pedair  neu  chwech  awr.  Mae  y gwlybwr  hwn  yn 
fuddio!  i esmwytho  peswch,  dofi  gwrcs,  ò:c. 

Mwydwrch  dros  awr,  mewn  Ilestr  cauedig,  un  wnS 
a hanner  o Senna,  un  dram  o sinsur  (ginger)  wedi  ei  naddu, 
mewn  peint  o ddwfr  berwedig.  Yfwch  o hanner  i lonaid 
gwydr  gwin  o hono  ar  y tro.  Neu  rhoddwch  ddau  ddram  o 
Seitna  gydag  ychydig  o òohea  tea,  mewn  chwarter  ireint  o 
ddwlr  berwcdig;  wedi  ei  loywi,  chwanegwch  ato  ychyditî 
siwgr  a Ilaeth.  ac  yfwch  ef. 

Nitre.—Vixt  nitre  yn  gyfTyr  rhad  agwerthfawr  iawn  i oeri 
a phiiro  y gv¥aed.  Mewn  twymyn  anwyd,  byddai  cymeryd  o 
saith  I ddeg  grains  of  purified  nitre,  mewn  gwydriad  o ddwfr 
oer,  yn  llesiol  neillduol. 


Er  cadw  y cyfansoddiad  yn  iach  a bywiog,  chwanegir  yr 
ychydig  nodiadau  canlynol.  Mae  i bob  cysur  ei  amodau  ; a 
rhaid  yrnostwng  i’r  amodau  hyny  cyn  ei  fwynhau.  Mae  hyn 
yn  ol  trelniad  doeth  y Creawdwr  bendigedig. 

’•  cyfansoddiad  iach,  rhaid  cymeryd  digon  o auyr 

pur.  Mae  Ilawer  o Irethau  yn  Ilygru  yr  awyr  ag  ydym  yn 
anadlu,  megys  dwfr  Ilonydd,  Ilysiau,  gwellt,  dail,  &c.,  pan  yn 
jìydru.  Ni  ddylai  y cyfryw  bethau  gael  eu  gadael  yn  ymyl 
aneddau.  Mae  yr  awyr  a gyfyd  oddiwrthynt  yn  wenwynllyd 
ac  yn  lynych  yn  achosi  twymynon  a heintiau.  Mae  awyr 
morfeydd  a thiroedd  gwlybion,  yn  niweidiol  iawn  ar  amserau. 
Dylid  dewis  Ile  uwch  na’r  cyfryw  diroedd  i fyw  ynddo. 


Dylid  peidio  cadw  llynau  o ddwír  Ilonydd  drewllyd  yn  ymyl 
trigle  dynion.  Dylai  pawb  ymdrechu  myned  allan  bob  dydd 
i awyr  iaclius  dros  ychydig  o amser. 

2.  Mae  0 Inuys  mawr  fod yr  ymborth  yn  feithrinol.  Ym- 
ddengys  fod  dyn  wedi  ei  amcanu  i fyw,  mewn  rhan,  ar 
lysieu-fwyd,  ac  mewn  rhan,  ar  gig-fwyd:  gofaler  am  ran 
briodol  o bob  un  o honynt.  Dylid  cymeryd  digon  o amser 
i gnoi  pob  bwyd  yn  fân  : dywed  meddygon  medrus,  fod 
angen  i ddwfr  y genau  gael  ei  gymysgu  â phob  bwyd  a 
lyncom.  Darparodd  y Crëwr  y dwfr  hwn  er  cynorthwyo  y 
treuliad.  Y diffyg  o hono  yw  un  o’r  prif  achosion  nad  yw  y 
bwyd  yn  treulio  yn  dda  yn  y cylla.  Byddai  yn  fuddiol  iawn 
i ddyn  orphioys  ychydig  cyn  ac  ar  ol  bwyta.  Mae  ycliydig  o 
ymddyddan  bywiog,  siriol,  a chynhyrfus  ar  ol  pryd  bwyd,  yn 
gynorthwyol  i’r  treuliad,  ac  yn  llesiol  er  meithrin  gwaed  da. 
Gall  y cryf  a’r  iach  anturio  bwyta  braidd  bob  bwyd  ; ond 
dylai  y gwan  a’r  afiach,  ofalu  am  fwyd  addas  i’w  gyflwr. 
Ceir  digon  o ddewisiad  mewn  pysgod,  cig,  ac  adar.  Treulia 
y bwydydd  hyn,  yn  gyffredin,  mewn  o ddwy  i bedair  awr. 
Y cig  tecaf  a’r  manaf  ei  linynau,  yw  yr  hawddaf  i’w  dreulio. 
Cig  moch  fyddo  wedi  ei  borthi  â chynyrch  llaethdy,  ychydig 
o gloron,  ac  ŷd,  yw  y goreu.  Nid  yw  cynyrchion  darllaw- 
dai  a distyll-dai,  yn  iachus.  Mae  Ilawer  o gig  moch  o’r  fath 
olaf  i’w  gael  yn  ymyl  trefi  a dinasoedd.  Pan  byddo  y cig 
moch  yn  dda,  ymddengys  yn  oleu  a llyfn,  a’r  rhan  fras  yn 
wyn  a theg.  Moch  tua  dwy  flwydd  oed  wnant  y cig  goreu. 
Dylid  gofaiu  am  ei  drin  yn  ofalus;  os  na  bydd  wedi  ei 
ddigoni  yn  dda,  mae  agos  yn  annhreuliadwy.  Ni  ddylai 
plant  na  phobl  weinion,  na  phersonau  yn  eistedd  llawer, 
fwyta  cig  moch  bras.  Ymborth  meithrinol  neillduol  yw  cig 
dafad,  yn  enwedig  o Awst  i lonawr.  Cytuna,  yn  gyffredin, 
â chyíla  gwan,  yn  well  nag  un  cig  arall.  Er  ei  gael  yn  dyner, 
da  fyddai  ei  gadw  cyhyd  ag  y gellir  heb  iddo  ddrygu,  cyn  ei 
ddigoni.  Berwer  neu  pober  ef  yn  dda : dywedir  na  ddylai 
foddim  lliw  gwaed  ar  y gravy  pan  fyddo  yn  cael  ei  dori. 

Mae  pob  math  o fwyd  blawdog,  megys  bara  gwenith, 
bara  ceirch,  bara  haidd,  uwd  blawd  ceirch,  sago,  tapioca, 
arrow-root,  cloron  (potatoes),  &c.,  yn  addas  iawn  i’r  corph 
dynol.  Treulia  y pethau  hyn,  yn  gyffredin,  mewn  llai  na 


s 


233 


dwy  awr  o amser : yn  nghylch  hanner  yr  amser  a ofyna 
])ryd  o fwyd  cymysg.  Dylid  gochelyd  llysiau  a ffrwythau 
anaddfed.  Da  fyddai  peidio  tynu  y brán  yn  llwyr  o flawd 
gwenith : mae  blawd  teg  yn  rhy  rwymawl.  Pa  fwyd  bynag 
a fwyteir,  dylid  ei  adael pan  y-7t  ei Jias : cymeryd  digon,  ond 
j)eidio  gorlwytho  y cylla.  Mae  gweithio  neu  fyfyrio  yn  hir 
cyn  boreufwyd  yn  niweidiol.  Gofaler  am  ne'wid  bwydydd 
yn  fynych.  Nhweidia  miloedd  eu  hiechyd  trwy  fwyta  neu  yfed 
yn  anghymedrol ; bod  yn  effro  pan  ddylent  gysgu,  neu  gysgu 
pan  ddylent  fod  yn  eÌTfro ; cymeryd  gormod  neu  rhy  fach  o 
ymarferiad  ; cysgu  mewn  ystafelloedd  cyfyng,  heb  fod  awyr 
iachus  yn  myned  trwyddynt  ; Ilwytho  eu  cylla  â chyffyriau 
meddygol  yn  barhaus,  yn  Ile  à bwyd  ])riodoI. 

3.  Gojaler  hejyd  am  lamueithdra.  Dylid  golchi  y corph 
yn  fynych  ; nid  yn  unig  y rhanau  sydd  yn  amlwg,  ond  y 
corph  oll  drosto.  I )ylai  y dillad  gael  eu  nhewid  yn  fynych. 
“ Cleanliness  is  next  to  godliness." 

4.  Mae  ymarferiad  hejyd  0 bzL<ys  mawr.  Mae  ffurflad  y 
corph  yn  dangos  iddo  ga’el  ei  fwriadu  at  ymarferiad.  Mne 
ynddo  yn  nghylch  400  o gyhyraii  (muscles),  oll  i atcb  rhyw 
ddyben  mewn  symud  neu  weithio.  Mae  gweitliio,  cerdded, 
marchogaeth,  i'tc.,  yn  ilesiol  iawn  i’r  corj)h.  Mae  ymarferiad 
yr  unmor  angenrheidiol  i’r  medJwl  :igy\\  i’r  corj)h.  Gofaler 
am  gymedroider  yn  y naill  a’r  Ilall.  Mae  ymarferlad  yn 
cryfhau  aelodau  y corj)h  a galluoedd  y meddwl.  Os  cwylly.s- 
iwn  i’r  holl  gyfansoddiad  fod  yn  gryf  a iach.  rhaid  gweithio 
yr  holl  gyfansoddiad.  Trwy  hyn  gellir  parhau  a chvnyddu 
iechyd  a nerth.  Dylid  rheoleiddio  yr  ymarferiad  yn  ol 
cyflwr  ein  hiechyd  a graddau  ein  grym.  Peth  niweidiol  iawn 
i alluoedd  y meddwl,  yw  i ddyn  fod  lawer  wrtho  ei  hun  . 
mae  hyn  yn  amlwg  mewn  dynion  a gadwyd  wrthvnt  eu 
hunain  mewn  carcharau.  Da  i ddyn  yw  troi  ci  feddwl  at 
amrywiaeth  o wrthrychau.  Dylai  j)ob  dyn  ofalu  am 
orphwys  dros  gyfran  briodol  o bob  24  awr.  Mae  cw.sg  yn 
anhebgorol  er  adnewyddiad  nerth  à bywiogrwydd  corj)h’  a 
meddwl.  Dylai  y meddwl  gael  Jijyrweh  diniwed. 

5.  Dylid  ymdrechu  cadw  y corph  tneuui  tymer  briodol, 
trivy  ochelyd  eithajion  o ran  oerjel  a yywres.  ' 1 )ylid  peidio 
eistedd  yn  hir  mewn  ystafell  laith  ac  oer ; mae  yn  ofynol  i’r 
dillad  gael  eu  rheoleiddio,  o ran  eu  defnydd  a’u  trwch,  i ateb 
yr  oed  a’r  hin,  &c. 


V 


234 


<1 

B 


9Ì 


X 

fiC 

D 

X 


< 

X 

< 

a 

H 

<í 

D 

<! 

C 

>* 

tu 

X 

.4 

Ü 

o 

u 

< 

2 

c 

tú 

fifi 

Ü4 

X 

> 

U 

G 

< 

X 

ti 

Ui 

X 

< 


bJ 

S 

G 

o 

c 

>* 

Q 

0 

(4 


D 


>• 

U 

u 

> 

o 

o 

D 

z 

c 

o 

c 

Û 

o 


ü 

HH 

02 

w 

fl^ 

h:5 


H 

îz; 


u 

o 

cô 

g 


, anü  flatulence 
aneous  foulncss 
pl» 
to 

venes5 

ms 

ooping  cougli 
, asthma,  &c. 
ditto 

pleurisy,  &c. 

to  seven, 
e,  one-twi 

<2. 

1 

§ 1 
>s 

íi  ^ 

'•S: 

'i 

«3 

!5 

í=í 

ft.a  3 --•.C  î;  4:^ 

C S c ;-  1«  p C 

5 >-»^o:í  *5J  li 

£•  «í-g  « S ^ 

_-  2 = -S  = ÿ'.“  ü 

fcc  ..  a -•=  ÎTs'a  •*  B 
£<■0  s o*J3  O'^.S  oP  3 

*;  ^ 

'S 

:::::::::::: 

<;T 

1 « 

O 

bo 

a . . . ; . : 

1 

* s 

J ë .2 

Ìl  I '11  |i|  's  J 

í ^ 

nutisp 

alterai 

dcmul 

ditto 

purga 

ditto, 

astrin 

antisf 

eipec 

ditto 

sudor 

cmcti 

K 5^ 

g ^ 

'S 

V 

« a 

>>  - 

►*  £ K ^ ^ 

3 t 'O  3 « 

:-?  o : : : :•?  : : 

> 
s « 

' “ — “ * « ‘ 

3 ía  0)  o 5 015 

0*^0  Ç o D 4) 

«-  -r  ^ .5  ;S  o 

^^O;-  : 

3 -O  ^ « CC  ^ C2^  ^ * 

•£:  c 

5s 

1 ^ 

<v 

cold 

honc; 

cverj 

honc; 

in  pi 

wate 

ditto 

honc 

in  pi 

2 or 

hone 

wate 

JS~gÌcg  = gS’gg,J 

%í 

5 

^üS«HrtcSKOiOÄ 
o “J!.ë  «•-=  «g.o.ä 

~ o lO  ~ o o >o 

í:? 

»;co  a>cO'-^o<N  — '-'300’^ 

î:  C 

0*0  ^ — eocoOooOco  2« 

^ ;s 

CO  — ^ os  r-^ 

^ -S 

• '*-  » 

: : : : : : : o : 

*5  o ää  S" 

^ 5Î 

■§  ê 

5 

: e < :’Ì  fc  S 

EJ2v-2o*'?6Sí“ 

-S 

S 

’C 

:fe3o.=  ^^,^og.®a 
• a c-_  k.  3 h£,^^Ä 

r ^ 

Sí  g 
^ « 

Ether 

Ethiop’s  mi 
Âlmonds,  er 

oi 

Alocs,  socot 
— tinct 
Alum  powd 
Amber,  rect 
Ammoniac 
Ammoniac, 
Antimonial 
— wine  (as 

235 


-■  — c<tiiip.  (litto  ' 2 to  4 draclims  ; cnmoraile  tca,  ditto  ..  stuniacliic  ditto,  dilto 

Caitor,  Kussiiai,powd.  of  5 to  10  Rriiins  raniphorated  jule}i.  do.  aiitiapasiiiudic  ...  ...  convula.  fits,  nerv.  irritahilitj 

tiuctnre  of  ...  I to  2 drachms  ditto,  ditto,  ditto  dilto  ditlo,  dilto 

Cattor  oil  4to8drachms  niiut  water  porgative  colic,  costiveness 


236 


E “ 

5 .2 

Î2  S 
£ f ® 

a t — 

o ' 


5 Já 

B « 

-f  S. 


ç -í  *o 


e s 

2 S2 


o 

't  ^ 


> ^ ^ C * 


O- 


ë >.  S 

« :| 

— o « 


o 

u. 

'o 


'■  S **  ® 

5.2  ^»«.2 

t_.  ■ .*  ^ :ä 

W 


sf.ìf' ° o s.s- 

— -w  3 i_  ” _ 


t.  .2  '3  &C  O -=  .= 


ce 

« ?j  Wi  — 

5 

5 


■3 

bB 


2 

aîá 

Já ' 

"0 

C 

«* 

0 

M 

.Aá 

0 

3 

á-^ 

M 

0 

3 

0 

0 

? 

« c 

■^ 

rr  ® 

0.3 

>3 

s/  • 
ç 

0 

ÌI 

■ä.êf'o  è.äpo-'tô 
o -2  *S  g *2  Ë 
bc..>  3:  .2 .2  'o  Oi 


3 w " 3-  :-  e - 

e.*3  w-aW‘3  -c  — » 

3 îj  «/.  o « ^ 

■.Sg5ii-=-í  l.^-S 


;«  2 


o< 

00  3 
0 3,« 

IS  O S 

i_  a 


O C 


& 


• > 
-3 


C C.C.S 
0 4-  -3  -= 
bo  bt  o o 


•t:  o . 


^ ^ o 

f'-  e i .S  t 'C  = = S S 'S  S i 'E 

S O .•=  .s  TS  -3  = = .t;  -.2  - 3 _ 
C-»'3'3ÄS««'Ofl#3W'Os 


çj  *H  “ o £ r - -c 


O O O ’C  .► 

■Tí  íll  .-_• 


o 

S “O 

.-,  3 — — . 
'3  tt  -3  « 


Sb  ^ O "3  ’C  S, 

*-55ooo._fc. 

r ” *o  0*5  ‘ 

“ 'Ä  ^ —í  ^ 

Xi  c J:  s 

o £ ■*:  o « 

'O  o r 

£s.  .3  « 

bo  r « 


3 .2 


í::: 

b 


Ä S 
« .3 
2-35 
S 

I co 


« — W 3 
-3  2 O *3 


2 o •-  ® = •= 

.r^  ■—  *3  « ’n 


!s 

= êl 

is 


■■=  2 -o  2í 

■=  t*  S ” •-  S 
.^•1:0®’-;= 
í;  -*  e<  ^ co 


^ o 


O-^OOOOOO-^OO 

^ 2^^  í ^ iP  ss  S'3^ 


• ' • tn  • • • ? : t : Ì»  S 

:::  c?  ::::::*..§  o 

O o ='=  á” 

.í:  .=  .■==  >•  S ? 

• . . .3:  . .2:í 

— . . . .'o  • ;cfc- 

>,  ' ' ' à ' ~ ÿ 

E"  S .í?  « é?  > -Ç,a 

® >=  .£-= 

'30-  fc,ÿ3-3  o 

- .".2223 

c**  o •■*  o‘  2 .ti  > o 2 'tî  o § 
•^3  o e o'’0'3  ^3  o.Elí  o 
.3  .'s ’c  o c -•-  o’S-3:  o 

-3-fS,CO  •3'30C'3'3 


— w 
= £ C 

'l'l'i 

0:  S 

2 Cl  CO 

2-2  2 

^ 


O « Ä 3 O « o 

t.  ^ c fc-  V,  V-  *- 

3 5 5t,  b03  bc*^ 
O ■*“’  *o  o o O o 
o c<  — ci  -r 
0000000 

p --  o o o *o  co 


,Sc5c  S22Ì2  « J 2 m n 1 § 


£ ix,  ì:  bo 
O 'O  o 
•+  c<  w Oi 
o O o o 
rî  o ■'H  lO 


,_  . , .^  = •=  .S  ’S  .5  o-  - = -3 
2£2^£  = t22®®^2 
tX,  bC/  bO  u bJj  ^ ^ fcír3  2 2 
opo’^o  -5^0  3*^'®«Op 
oí  ^ -T  -f.  Cí  -M  c<  -?«  ?0  00  o ^ 
OOo2oOOO'*^P 


cí 
000 


OOO'-Hi0»0*0i0O0<-}**«O 
1-^  CJ  OO  f-H  «C  í-H 


;c 


«*  3 s 

3 I « 
5 0,-2 

3 « 

o ç: 

fc.  ’û 

3 s 

W M 

cs  es 

CCj 


♦ o *“  • * 

• o : : 4>  : : . 

■ .M  3 fcû  ’ 

Ì •=  o : 2 So  > 2 

E -S  S _ - ^ .S  I 2 


3 : — 


u 3 


c * 3 


.2  "«  b ^ V. 

® = c.^  í 

> M aT^ 

I-  V •- 

i^U 

= =í  o * 
II  « - 
« ,3  3 

C CJ  o • 


? ^ c *P 
■'..  o 


2 4i  = - ^ 


.3  > o - 2 
•-  S = £ 


2 o 
S 

cs  S 

l-l 

C CJ 


- 3 o • 

:-o  I : E..  _ : : “ : 
.Oo«H,5^'So-^  3 

■ g 1^1  L 

®*t,-  t*  £ o 
° 5 « o 

t-  ^ - 6 ,2 

4>  ti  o bo 


C í> 


O -3 

E>» 
(.< 


= 10-- 


00 


o 

O 


_ o 

üü 


X 


X 2 « M 

s =:  c.  o 

i W Ẃ fM 


237 


I- 


5 

H 


i 


B S 


.2  3 

Uj 


^ »-  c C 

S J b3 
^ o ^ ^ t*  Sî 
ä’;3  - S oT  c 

■3  Z^J^o 

^ E r .t:  *«  — 

w 

^ — e 

m >%  ►»  fc,  ® _ 

” C.C  —**i  «>  •« 

c p O 0.”=  c tíX  í<3 

**^—  C’O'O  w C **•  C 

tí'  3 'o  5 3*&>  S«^ 

3^««w  «wwO 
ca<s.c  >>s«>ö 


S 0 


g p.:=sr 
i --  c îi  ».-  g 


o 

8 - 

ic 

o 


? 


>* 

■5  3 


Z3 

> 


8 S 


2 

S3 

> 

T ^ 

o 


^ c E;=‘g-5 

^ c — î 
^ ÎE  5 
I s 

' • ? o'  ê 


* ÄÍ.3  -.£  C.  i;  - 
•'Srt'OfiícSo 

c c **  w o , -o  i 


: J 3 
« ^ 


ë'i 

I ^ 

: ® ► 

■ '^'H  t 


l!i 

C Ji  h 


o 

*3  ■«  t2  X B S 

*cOj5c.«co'‘«î'fX> 

B ft.--  e ^ w o 

S'£-5  J 3 Êf  o 

» “ “ »x«î-o  cl«5  2.5  2 ;5 


■£'H'£  = ?£  lâë 

= S lc 


3 j?  S-S-oP 

.C.W  JS  5tr-*-<'.2í: 

t • « c = ^'.=  :5-p  . • 

- ^ „eo  -- •í' 

■ • ^ !r  w i-  r=  w 

=s  -S^  3owfi-o 

:s.  .^1?=*^.  ?*"*  s ë £ i 


c : * £ 2 : 
E •'?.=  £ ’ 
o 


>.H  > 5 lí.S 


‘r  eo  : 

:-5'Ä  c*^  : 

ê ^ *N 
^ O î-’'  fc 

. H e3  3 

•-  5 


w-  ^w:Í5>3*‘® 

335  -53  f=£:i^35 


3 5 
> -5 


c o e -c  ,C  2;  £ 

Sjítc.HS 


E 2 

,c  .= 
£ u 


* « 

« « e «:  2 


Ê « £ ^ 3".E  .H  = *B  ■=  ^ X 

^ ||.|^ferS|eä:e6>ëS 

2_i.-.  = :=?oc>  “ ^ - 


.B  .r  s .=  cu 


^=> 

ec  ct  ■ 


00  — £5»®* 

35  o535555£5  ®5 


C S 

¥ 

= -TT 


£.2 

tCT3 


— c<  c« 


5 5 

' *o  o 


i S.1  S 5 = í = I 
t-l  i 5'ÌI  Ì'H'i 

toiciSttí  C 

•o  * rTo  — *ts 

oí  — sO^öèîí^ü 

35  Í555S5  o 


3 

c 

‘3  K 


c-é 


li 

w 


= ' £ 

3 

■s  : ‘^‘c 

o . c ^ 

îî  e ’^:e 

IS-SS-. 


5.?  : : 

£ t>  -o  V 

= -^-l  £ 
5 2 s e 

^ “ g,- 


■ = 2 " 
• r »•  o 


fe.5 
.S  s 
OC5 


(s  E 
o 0> 


‘-s 
-§  § 
s ^ 
J-c 

ë-fi^ 
*o  5 X 
Ìí  .=  fi  £ 
© X fi 

®-.S  r 

CL 


S-C=v. 

i'i-.lt 

S ► i 

■“  ö .5  £ 1 5 


c •■? 


o cu 

.S  s 


«0*0 

IÍ1 

i5J3i 


238 


oìd 


bo  * 


s 

w H ao 


«J 


O S 

■«5  S.2  tx.'i 
fc'«-'S..S  S 
5;  Sj:f^> 
u § 'ä.  = o 

<0  3i«  SL  U 


s-Hs 

h.  S S V 

"'í '^■3 

3 I I S 

p ^ 

3 É H 

a e s 


2 . 
..  o 


— c« 

c g 

C8  ^ 

e 

O 


- - I . á 

"3  — >» 


^ fc?'-  - .—  .ts 

«H  Ä s ' 
o V 5 
c c 4í  î:í 
o >•  ~ 

o5  bo  bc*^ 


t:  . 

ss> 

••5 

cs 


oSJS, 

o 


5î3  5 

c ► ^ 

•»  (0  fi> 
_ 4J  .*5 

5*  s*  ö 

s-c  ä 

rt  bo  * 

' « 8?  I 
..  Sí  ' 

^ C3  I 

*5 


— ^ s 

5 a 3 S 

o*.2  = =?  -5  á' 
î2  ^‘S  s S.t:  ■ 

«-02  = 
SS'5=l  •. 

QJ  ,.  =• 


V)  uí  ^ í 


= 2 If.H'Ì 

S w O 2 ^ *5  * 

; X O O 0<  ’ 


o".*P 


a S ® 

«j  ®*  I» 

60  * **-  ■ 

= S*? 

_ , _ • — ^ *—  

ÄîáS  = Jr  ^ o c 45 
^ .-ri  *i  = -s  r--»  »-  *- 


pipg- 
i = " 

> 4;  ^ c 
: j=  c a 


i-c2 

-=  .t: 


3 

" c 


§0 

a 

'C 


« « «>  • *s 


o 

t» 

C ^ 


o.S 

o 


— — H — — .ií  • ■ ^ 


•■=  .,•=  -s.  I“.=  S.  5 
o o o.S  S O'^  Q c'2  2**=  o s 

2.5  2 ä.5  §.Ì  a g I 2.^  p 


— ^ a.tf-o  a S a:... 

'O'O'O+j  u'O  a rä  « « o «'O 


.2  o 
a t; 
35 


'5 


rt 

M 

O 

> S 3 3 

j ^3  ^ 5 

tS 

«; 

2“  »:  I 2‘  2“ 

';2  S ■•.  •-  ■■=í 
'Ö  = c 'O 


. ä*  . 

:'o  : 
« 

CO  >., 

^ o P' 


a ^ 


..co 


- .'tî  o 

^'^.5 

uT5 


î?o 

t: 

: 5 

¥)  - 


• = S o^ 

'C  E — 'tj 
« 4^  « 

.'~”  £•  S 

'•  ® >.i 

Cí  4Î  *• 


.-  ^ 


0'i 


4;  - 

i-sî^^o  gS3  tS^ 

®.§-^  S ....-2^:?.  S,g«j" 

t.-«  ^ u-  >.2  ^ .^w‘ät.ë&^.íi 

Ofc.'tìw3*-^oS  •äo.io^o  Sow»  -ís  'O 
« o.=  rt  *s'^'^r'x=3.St:  îs'S  *«.=  .=  •= 
iPC'i  S ^5.0  a«E5-o  >.S  ìs  bcg  s 


a 

1 2 

£ bf 

5do 

Cí 

P o o 


■I1 


C5 


_2c-t2*ioíoa  «•  « c 

2 = = a’=  = a2*  a«2e  = 

^ .c  Oi  ci>  00 .—  a =«•— 

'^COî;«  = «OpÄ2.s®£oo£jwjj^j; 

£ &b  K'=  bfi  2 -a  b£  w 'O  & 


£"*  .5  o = £ '«  «’«  o o 

C^Ka>rh-k.£;:^C 

w>  bo  Krs  & 2 .0  bo  fcc  bc'^  *a 


I S « J J J 


"■« 


O c 
«O  01  o 


wo"=»3ooo^' 

Ẅr-»(ÿíç^COCOcO<0' 

OOOoOOoO 


fcc 


’o  o "=’  o o ' 


«O  — lO  o »0  ■*'*  o I 

OJ  •—  Cl  r- 


-doooocí-fo' 

rH  CJ  rH 


<ÇOî*'ÎO<C0C<C0«O^'^^ 

! p ® P .p  .p  .P  ® 2 ® 3 


^ 4#í  -J. 

000 


-OOrHOiOí—iOOOíCÎ 
r-H  — 01  CO  — 


c 


ZS  O 
*£.'« 


: o 
■•3-e 
« 


OJ 

s5- 


u-  2 

o r 


0^3 

'tr'  3; 

4>  w 

#a 

« Te 


(-  2 o 

•.■H.è  23  g<u 


■C  .■s-2t3  « 

• • • r*  *J  «>  *r 


4>  ^ r 

£1.  2.  0 fc 


I > 


á a ^ >» 
í%  ÎS  «f;  ŵ 


2 ÿ 5 


.=  « 
o 


ca 

‘C  ■« 


5 « :5 " 3 


c ®í  ■=  .a  « .s 


rt  .r  .t: 


^ I 


a su 

:;;ìí;cc 


; 4> 

« .g 
b.  o 
3 fco 

— > CJ 

« w 
>>  ẅ 
OP.4 


'a 

I 


S E 


r-  = 5?=  2.5  p 


= ^ 
! -■«" 

a.  o, 

=•  A 

-P 


S2 

« rt 

a -s 

ö'ss 


(litto  ditto 


Metlici^e.  Jìotf.  rehiHe,  i 


239 


240 


ENWAU  Y LLYSIAU. 


Tmìal. 


AÍHlau  229 

Alîin  byclinu  16 

Alaii  mawr  16 

Aranuiwcn  17 

Anliiliog  18 

Auis  17 

Aspygan  18 

Astyllenlys  19 

BanHill  1 9 

Banaillos  20 

Banog  20 

Banog  Imnnerpan  20 

Bnwin  23 

Beatws  21 

Beilwen  cliwcrw  42 

Benboefh  21 

Bemldu  22 

Benfelen  24 

Bcngiiled  24 

Benliis  wsn  91 

Berwr  (Jiersalem  26 

Uerwr  y dwfr  25 

Berwr  y fam  26 

Berwr  y fnmog  26 

Bcrwr  y ffynonau  25 

Berwr  y g'iuiif  26 

Berwr  y torlanau  26 

Berwr  yr  ardd  25 

Berwr  yr  ieir  47 

Bleidd-dag  117 

Briwlys  112 

Blodnu  ammor  26 

Blodau  y brenin  27 

Bìudiiu  y ddaear  28 

Blodau  y gog  1 57 

Bloneg  y ddaenr  28 

Brenbines  y waun  40 

Brenliinllys  díf  27 

Bresycb  yr  ŷd  28 

Brinilu  30 

Bri.’au  y twynau  30 

Briwydd  wen  32 

Briw  y march  31 

Bronwertli  33 

Bryiiilys  33 

Bryttwu  35 

Brwysgcdlys  33 

Bulwg  38 

Busfl  y ddaear  36 

Bwltws  89 


Bwyd  yr  bwyad 

Tudal. 

38 

Bydiawg  las 

82 

Bydiawg  llwyd 

41 

Byddon  cbwerw 

42 

Bysedd  cllyllon 

12 

Bysedd  y cwn 

42 

Cacamwci 

43 

Callod  y denv 

44 

Caraaniil 

45 

Camri 

45 

Canclwyf 

47 

Cnnclwm 

47 

Cnntwll 

86 

Canwyll  yr  ndar 

20 

Cas  gan  arddwr 

84 

Cns  gan  gythraul 

31 

Cawl 

•48 

Cedu 

49 

Cedw 

49 

'egid 

.50 

Ceircb 

50 

Ceiros  y waen 

120 

Celyu 

51 

Celyn  y môr 

51 

Cerdinen 

65 

Clafrllys  mnwr 

133 

Clais 

52 

Clais  y moch 

53 

(’lari  dwbl 

53 

Clor 

64 

Clust  y fuwcb 

20 

Clust  y llygoden 

56 

Clust  y tarw 

20 

Clust  yr  artb 

54 

Clust  yr  nscn 

65 

Clustiau  derw 

44 

Clycb  durain 

53 

Cnau  almond 

58 

Cnau  Ffrengig 

57 

Cnnu  y ddaear 

64 

Ciiau  yr  India 

57 

Cocblys 

68 

Codwartb 

69 

Comffrei 

60 

Coriander 

63 

Coru  carw  y môr 

62 

Corn  carw  y mynydd  59 

Craitb,  unnos  137,  72 

Crn'r  gerddi 

63 

Crafanc  y frnn 

64 

Tudnl 


Crafane  yr  artli  113 

Crnfiou  y cerig  230 

Crawel  y mocn  145 

Crinfol  65 

Cribau  st.  ffraid  65 

Cribau  y bleiddiau  43 

Crinllys  137 

Crogedyf  66 

Cucumcrau  229 

Cwyr  wialeu  66 

Cylor  54 

Cyuffoii  y cabwllt  67 

Cynffon  y llygoden  68 

Cyngau  mawr  -13 

Cyngiifan  67 

Cymrlenydd  yr  afou  55 

Cywarcb  68 

Cbwerwlys  69 

Cliwcrwlys  yr  eitbin  69 

Cliwyn  yr  bebog  l'’5 

Cbwys  Ártbur  70,  136 

Chwys  Mair  64 

Dagrnu  addaf  70 

Dail  nnnon  16 

Dail  carn  vr  cbol  1 5 

Dnil  du  ■ 72 

Dail  duun  da  72 

Dail  Ifionffrwytb  42 

Dail  llwyn  y ncidr  19 

Dail  llydain  y ffordd  71 

Dail  tryfan  16 

Dail  y cwrwl  72 

Dnil  y dewbanog  30 

Dnil  y fendigaid  131 

Dail  y mclfed  20 

Dail  y twrcb  131 

Dnundl  74 

Dnuadleu  ddnll  124 

Danadlen  fud  124 

Dannedd  y gatb  84 

Dnnogen  65 

Dant  y ci  73 

Daiit  y llew  73 

Dant  y llew  lleiaf  73 

Derlys  76 

Derwcn  75 

Derwen  Caersalcm  76 

Derweu  fendigaid  31 

Derwlys  76 

Dewbanog  20 


241 


7^ 

7H 

3<i 

7S 

79 

8U 

SO 

Ul 

81 

77 

81 

U7 


, . Tndat. 

l>il>e(IoliaJ.y-nieir(!li  1 1 ; 
l>io(Jvr)’dd  7á 

l>urfHg|  --j 

l'raenep.  ddii 
l'niiii  )S|iiii)a 
I'rewjí 

llriii^ol,  neu  Syr,,,, 
l'riiigol  V coed 
I'roednild 
I>r)doii 
Urysi 

Uu-ddraeiien 
Uistrewlys 
Udillwydd  felen 
Kfr!m 
I.lfros 
I'idml 
Kiddew 

Kiddew’r  ddaear 
Kiildior»if 
Kitliin 

Kitliiii  )r  ieir 
Kiriu  gwiou 
Kiriu  mair 
Kirin  y ci 
Klestr 
Krfiii 

Krfiiien  fair 
Krwant 
K»gorlvs 

Kurinlivs  gfi  I 

r’andon 
Feddaiai 
Keddyges 
ledwen  cliwerw 


^ v%sfTrii  K 

felynílys 
lerfaen 
Flewynog 
Frrllis 
Kyd(íarlvs 
Kfa 

Kfa'r  gors 
Kfa'r  ffo.-)dd 
Ffenigl 

Fftiiigl  y mocli 

ifunell 

Fliamgoed 

Ganhewiu 

Oarddwy 

Garlleg 

Gellhesg 

Oellhfsg  |ier 

Genri  goch 


82 
82 
82 
■82 
-S+ 
81. 
28 
83 
120 
81. 

85 
28 

70,  I3t( 

121 

86 
119 
10.á 
137 

69 

30 

31 
56 
3;} 
68 

029 
87 
87 
89 
00 
89 
109 
47 
01 
63 
84 
98 
36  j 


62 


87. 


Gemian 

Giiigroen  fechan 
Glafrllya 
' Glaiarllvs 
Glas 
Glaslys 
Gbisweiiwyn 
j Giesyn 
Gliiywl)  s 
j Glyinog 
Glyiioifai 
Goch-las 
Godog 

j Godüwydd 
j Goedwydd 
Goedwyrdd 
! Golaeth 
Go'd 

Gnld  roair 
I Grammeiiog 
Gras  Iluw 
Grawii  y pcrthi 
Greulys 
Greulys  fenyw 
Gwaew  y brruin 
Gwalclily» 

Gwallt  y forwyn 
Gwell  iia’r  aur 
Gweiiith  y gog 
Owenynddail 
Gwenynog 
Owialen  aur 
Gwillon 

Gwiiiwydd  perthi 
Gwlydd! 

Gwlydd  mair 

Gwlydd  y jHirtlii 

Gwraiddiriog 

Gwrnerth 

Gwrfhlys 

Gwylaeth 

Gwyddfid 

Gwylaeth 

Gwyn  y di'.lad 

Had  Ihu 

llelygen 

Hen  wr 

Hian’ys 

Hoc  ys  morfa 

Hoccys  y gors 

Hwp  yr  ychain 

Í-’®P 

Kidney  heaus 


Tmial. 

23'f 

111 

91 

92 
92 
92 

52 
33 
1 7 
47 
03 

53 
94 

94 

95 

95 
102 

96 
!>« 
91 
06 
28 
24  I 

0«  I 

97  i 
125  i 

98 
67 

98 
23 
23 

99 
99 

103 
100 
100 
07 
101 
101 
103 
102 
103 
102 
60 
231 
103 
96 
106 
106 
106 
84 
107 
229 


Tudal, 

Ufant  108 

làli  y dyffrynoedit  108 
Llaetliyrysgvfíirnog  109 
Klau  y’ffcirad  67 

IJawenlys  33 

Llefanog  55 

IJewyg  y blaidd  lo9 

IJewygyriar  lü9 

IJin  111 

IJindag  112 

IJiiidro  112 

iJinliBil  y dwr  38 

IJinwydd  yr  hIíjii  6.5 

1 Jin  y forwyn  1 1 1 

Uiri  y llyffiunt  111 

, IJiii  y myuydd  III 

IJinus  y dwr  38 

! Lloerlya  U2 

j Lloer-redyiien  112 

; IJotglys  U2 

■ IJuii  trocd  yr  artli  113 

IJun  troed  yr  ebol  15 

I Kl“»  113 

I Llusi  duoD  bach  113 

IJwydycwn  U4 
Llwyglas  133 

IJwyii  cottymog  108 

IJwynhidydd  19 

IJyclilyn  y dwr  96 

Üygadebrill  U5 

IJygadeirian  120 

Llygad  siriol  77 

IJygadydydd  18 

Llygadyrych  1J5 

IJygad  yr  ysgyf- 
arnog  U6 

Llygad  Crist  77 

Ljym  y llygad  81 

IJyriaid  71 

JJysycyfog  103 

IJysygwrid  116 

IJysiau  Benet  116 

Llysiau  eadwgan  67 

Llymau  eadwgan 
gwylltion  ] 17 

IJysiau  C’rist  126 

Llysiaii  Gwjdd.  lig  143 

IJysiau  IJewelyii  101 

Llysinn  pen  tai  68 

Llyiiau  llobeit  80 

iJyaiau  St.  loan  86 

Llysinu  Talicsiii  96 

Llyaiau’r  archaiigel  124 


242 


Tutial. 


Llysiau’r  bystwn  C9 

Llysiau’r  coludd  :t3 

Llysiau’r  cower  30 

Llysiau’r  cwlwra  fiO 

Llysiau’r  cyrpli  35 

Llysiau’r  dom  21 

Llysiau’r  dryw  80 
Llysiau’r  fiim 
gwylltion  121 

Llysiaii’r  fyddau  8n 
Llysiau’r  gcrwyii  82 
Llysiau’r  gwenyn  23,  70 
Llysiau’r  jtynddaredd  22 
Llysiau’r  hudol  31 
Llysiau’r  pared  149 
Llysiau’r  pwdinp  33 
Llysiau’r  wennoì  81 
Llysiau  y blaidd  117 
Llysiait  y cribau  127 
Llysiau  y cryman  100 
Llysiau  y cwlwm  fiO 
Llysiau  y cwsg  118 
Llysiau  y cyfog  109 
Llysiau  y dil  123 

Llysiau  y dora  21 

Llysiau  y drindod  187 
Llysiau  y ddannodd  1 18 
Llysiau  y fam  121 
Llysiau  y gab'n  121 
Llysiau  y gciniog  122 
Llysiau  y gwacdling  127 
Llysiau  y gwr  da  122 
Llysiau  y gymalwst  123 
Llysiauyîíau  128 

Llysiau  y llwg  1 23 
Llysiau  y llwynog  80 
Llysiati  y milwr  128 
Llysiau  y ucidr  129 
Llysiau  y pauwr  127 
Llysiau  y pcrfigydd  131 
Llysiau  y pocr  128 
Llysiau  yr  afu  55  \ 

Llysiau  yr  angel  124  i 
Llysiau  yr  arcnangel  124  ! 
Llysiau  yr  ecli-  j 

rysbaint  162 

Llysiau  yr  eryr  119  ] 
Llysiau  yr  eryri  1 19  j 
Llysiau  yr  hcbog  125 
Llysiau  yr  bedydd  125  ■ 
Llysiaii  yr  oen  131  j 
Llysiau  yr  ysgyfaint  44 
Madwysg  132  ; 


Tndal. 

Maenbad  raeddygawl  132 

Mafon 

133 

Maip 

85 

Marclialan 

133 

Marehredyn  y dorw  135 

Marcliysgall  dfif 

136 

Marchysgall  y gcrddil36 

Mcddlys 

136 

Meddygyn 

137 

Mefus 

138 

Meillioneu  y ccirw 

138 

Meillioii  y gors 

87 

Meiwyn 

138 

Mel  y ceirw 

138 

Jlelynion  y waen 

139 

Mclyn  yr  eitliin 

139 

Menyg  ellyllon 

42 

Merllys 

99 

Meryw 

W) 

Mieri 

141 

Milddail 

127 

Milwydd 

45 

Mintys  mair 

141 

Mintys  poctbioii 

141 

Mintys  y creigiau 

142 

Mintys  y gath 

143 

Mor  ddanadl  gwyr 

114 

Älor  hoceys 

106 

Moron 

229 

Moron  gwynion 

143 

Moron  y macs 

143 

Morwydd 

14-4 

Mwg  y ddacar 

14-1 

Mwstard  gwyilt 

28 

Mynawyd  y bngail 

80 

Nyth  yr  aderyu 

143 

üfergaru 

145 

Ogiaen 

145 

Olchetiraid 

64 

Olchwraid 

54 

Olliacli 

122 

Ontien 

146 

Onnen  ber 

147 

Ornerth 

72 

Ori'in 

147 

Pabi’r  gweuitli 

147 

Padcrau’r  uath 

28 

Palf  y llew 

148 

Pannas 

143 

Paiinas  gwylltion 

148 

Pannas  y fuwch 

148 

Pelydr  y wal 

149 

Pelydr  yspacn 

149 

Tndal. 

Penan’r  gwyr  19 

Pennigan  rhuddgocb  166 
Perfagl 
Persli 

Persli  y gors 
Persli  y raeirch 
Pidyn  y gocb 

Pigl 

Pig  yr  arian 
Pisgen 
Pisgwyddeu 
Popi  dof 
Poplyseii 
Porpin 
Pren  ceri 
Prcn  Helyg 
Pren  inelyn 
Pren  y gerwyn 
Pumbys 
Purannlen 
Piipr  y gors 
Pwrs  y bugail 
Pyglys 
Pys 

Pys  y cocd 
Rhcdyn 
Rliedyn  Crist 
Rbedyn  mair 
Rlicsyn 
Rbesynwydd 
Rbos 

Rbos  cocbio 
Rbos  mair 
Rlios  proYcns 
Rhos  y ci 
Rbuddos 
Rhuddygl 
Rbuddyg  y meirch 
Rltwymyn  y coed 
Rliyswydd 
Rbýw 
Saffrwm 
Saffyr 

Saffyr  y gweunydd 
Sawdl  y crydd 
Sciids 

Scads  gwylltion 
Seboiillys 
Senna 
Sinsur 

Sircyn  y melinydd 
Suran  birion 
Tafod  yr  hedydd 


161 

152 

152 

153 

163 
80 

154 

154 
118 

155 

155 

156 
103 

78 

72 

156 

156 

157 

158 
90 

229 

28 

158 

159 

159 

229 

160 
160 
160 
161 
161 
162 

96 

162 

162 

28 

160 

162 

164 
164 

164 

165 
163 

69 

165 
231 

230 
20 

166 
125 


243 


TafoJ  yr  hydd 
Tafod  y neidr 
Tafod  yr  oen 
Tafol 

Tafol  y dírfr 
Tagaradr 
Tamaid  y diafol 
f ansi 

Tansi  jfwyllf 
1 apr  duuos 


Tudtil.  1 

! 

Tudal. 

166  1 

Tapr  Mair 

20 

167 

Tegeirian 

168 

131  1 

Teim 

169 

166  ; 

Tethan’r  gaseg 

103 

166 

Torwenwyu 

162 

84  ! 

Traetwriaid  y bu- 

52  1 

geilydd 

19 

167 

Tresgl  y mocli 

139 

163  1 

Troed  y dryw 

80 

20  ( 

Trocd  yr  hédydd 

125 

Tudal. 


üchelfa  169 

Uehelwydd  169 

Waedlys  4.7 

Wermod  y mor  170 

Wilffrai  1-27 

Winwydden  wyllt  23 

Wyuwyu  170 

171 

ì Crisl  36 

Ysuodeti  fair  171 


NAMES  OP  THE  HERBS. 


Adder’s  toiigue 
Ag'rimony 
■Afçrimony,  liemp 

Aiicauet 

Almonds 

All-heal 

Amaranthus 

Anffelica 

Anise 

Apples 

Archangel 

Arrach,  Wi|d 

Arracli,  Stinkiugt 

•Arsmart 

Articholces 

Arum 

Asarabacca 

Ash 

Ash,  W’hite 
Asparagus 
Arens 
Balm 

Barbary  tree 
Barren  Wort 
Bay  Tiee 
Bazil,  Garden 
Bazil,  Sweet 
Bean,  b«g 
Beaus  §7 

Bcar's  foot 
Beet 
Betony 
Bilberries 
Uirth,  Wort 
Bistort 
Blaclc  Thom 
Blind  Nettle 
Blood  Wort 


167 

80 

12 

116 

58 

122 

26 

124 

17 

229 

124 

121 

121 

21 

136 

153 

103 

1+6 

146 

99 

116 

23 

78 

18 
72 
27 
27 
87 
229 
113 
21 
65 
ll3 
121 
129 
78 
124 
47 


Blue  bottle 
Bo(f  berrie* 

Briari 

Brioiiy 

Br<x>klime 

Broom 

Burdock 

Biiriiet  Saaifrage 

Butter-bnr 

Buttcr  fliiwer 

Caniomile 

(winomile  Stinhiujr 

Camplior 

(’arnway 

Carlocfc 

C’arrots 

Cntmint 

Chaff-wced 

Chcese  ruuuet 

Cliickweed 

Cheese  ninnet 

Chickweed 

Celandine 

Centaury 

C’hicory 

Cinnuefoil 

Clary 

ClcaTers 

Clod-bur 

CloTe  piiik 

Cluh  moss 

Cockle  or  Corn  roaj 

Colchicum 

Cole  wort 

Colt’s  foot 

Colombine 

Com  ffrey 

Common  borage 


91 

120 

141 

28 

96 

10 

+3 

101 

16 

61 

45 

Mâ 

94 

91 

20 

229 

1+3 

22 

30 

lOO 

30 

lOO 

81 

36 

73 

l.j6 

53 

67 

4.’î 

l.jO 

59 
36 

lC+ 

48 

15 

132 

60  ; 
33  i 


Commou  Gromwell  132 


Coriander  83 

Co  nel  trce  66 

: Cotton  weed  22 

I Cow  p.srsoips  148 

j Cow-wheat  93 

^ Crane’s  bill  80 

: Cressea,  Gardeu  25 

; ('ressea.  Water  25 

; Cres-sea,  Winter  26 

■ (’rorns  ]64 

; Crow  foot  ti* 

( uckoo  flower  157 

(’uckow-pÌBt  153 

‘ ('ucumbera  229 

Cudweed  22 

( ummin  125 

Cupmosi  230 

Currants  229 

Curraut  tree  160 

I>affodil  97 

Baisy  18 

Bandelion  73 

Barnel  I47 

I'eadiy  nighfshiide  59 
l'i'TÌTi  bit  6-J 

l'ill  123 

Bock  166 

I'üddcr  112 

I'og’s  Btoncs  129 

l'ropwort  60 

Duclt’s  meat  38 

Buch’s  mcat  38 

Duck  wced  38 

Dwarf  Cotton  22 

Earth  Cliestnuts  54 

Ulecampane  133 

Eriugo  61 


244 


Eye-briglit 

Tudal. 

77 

Tudttl. 

Hyssop  107 

Featherfew 

17 

Hyäsop  Iledee 

96 

Fennel 

89 

Ivy 

82 

Ferii 

168 

Juiiiper  tree 

140 

Fern  of  troe 

135 

Fidiiey  beaiis 

229 

FeYerfcw 

17 

Knapwced 

24 

Figwort 

98 

Kiiot  grass 
Lady’s  bcdstraw 

47 

Five  leaf  grass 

16G 

30 

Flax 

111 

l.ady’s  maiitle 

1-48 

Flax  Mountain 

111 

Ijidy’s  sinock 

157 

Flax  toad 

111 

Lamb’s  tongue 

131 

Flower-de-luce 

84 

Laurcl 

72 

Fluellin 

101 

Lavender 

108 

Fox’s  glove 
Fullcr’s  Tliisfle 

42 

Lettice 

102 

l'-'7 

Lililong 

147 

Fumitory 

14t 

Liccbanc 

128 

Furr.e 

84 

Lily  of  tbe  Yalley 

108 

Galingale 

171 

Lily,  Watcr  Rose 

39  i 

Garlic 

63 

Lily,  Yellow  water 

39 

Gentian 

230 

Lime  tree 

1.64 

Gcrmandcr 

76 

1 inaecd 

231 

Ginger 
Goat’s  bcard 

230 

Livcr  wort 

55  1 

70 

laing  Cypcrus 

17)  j 

Güod  King  Henry 

16.6 

Looscsirife 

128  ! 

Goldcn  Kiiap 

64 

laippy  Major 

•t3‘ 

Golden  Uod 

99 

Iajvage 

162 

Good  to  •Stauucli 
Blood 

47 

Love  flower 
IjOvelong 

26 

147 

Goosebcrries 

83 

Liingwort 

4t 

Great  Bur 

43 

Madder 

32 

Great  Buriiet 

58 

hlaidciibair 

98 

Ground  Ivy 

82 

Maideii  weed 

90 

Gorsc 

84 

Mallows 

105 

Grouiidscll 

24 

Mallows,  Marsli 

106 

Hart’s  tonguc 

166 

Marigold 

96 

Hawhsweed 

125 

Marsli  Marigold 

139 

Haws 

145 

Marsb  Trcfoil 

87 

Hemlock 

50 

May  wced 

115 

Hemp 

68 

Medbir  'l’rce 

156  ' 

Henbane 

1C9 

Mcadow  Saífrou 

16t  1 

Hellebore 

113 

Mcadow  Swect 

136  1 

Hcrb  Benet 

116 

Melilot 

95  1 

Herb  líobert 

80 

Mer.ereon 

112  1 

Hcrb  'L'wopence 
High  Taper 

47 

Älistlcfoe 

169 

2'l 

Missciidine 

169  ! 

Hog’s  Fennel 

90 

Moiicy  wort. 

47  : 

Holly 

51 

Moiik’s  liood 

117  1 

Holly,  -Sca 

51 

Moon  wort 

112  : 

Honey  5iickle, 

103 

Alotber’s  wort 

120  I 

Hops 

1(19 

Mouiitain  asli 

65 

Horcbound 

114 

Mouse  ear 

56  ■ 

Hound’s  'l’ongue 

153 

Miigwort 

41 

Uouse  Lcck 

68 

Mnlberry  'Free 

144  i 

Tudal. 

M ullcin 

20 

Mustard,  Common 

49 

Mustard,  lledge 

28 

Mustard,  M’ild 

28 

Nettlcs 

74 

N'utmeg 

57 

Nuts,  Bladder 

lo 

Nuts,  l’istacb 

70 

Oak 

7ö 

()ak  of  Jcrusalem 

76 

Oats 

50 

Onions 

170 

Orcbis 

168 

Orpiiie 

147 

Osmuml  royal 

159 

Ox-cye 

115 

l’ausy 

145 

l’ark  leaves 

I3l 

l’arsley 

151 

l’arsiiilis 

143 

l’eacbwort 

‘2l 

I’ease 

229 

l’ellitorv  of  Spaiii 

149 

l’ellilory  ol'tlie  Wall  149 

reniiy  Hoyal 

33 

l’cppermiiit 

141 

Periwiukle 

151 

l’ctty  cottou 
l’ig  nuts 

2-2 

6-1. 

l’iie  wort 

115 

l’iinpernel 

100 

Peonj 

27 

Plmitaiu 

71 

Plantaiii,  Small 

19 

l’olyi  üdy 

135 

Poplar  trec 

156 

Poppy 

118 

Priinroses 

30 

Privet 

66 

Pm'ding  grass 

33 

Piilial  Hoyal 

33 

l’urslaiii 

155 

Hadisb 

162 

Baspbcrries 

133 

Uest  Harrow 

84 

llock  Gallant 

26 

Kock  geiitle 

26 

Hose 

160 

Hose,  dog 

160 

Hose,  Provence 

161 

Hoscs,  rcd 

160 

Hoseinary 

161 

Hosemary,  Wild 

30 

245 


Rue 

Saffrou 

Sage 

Sage  of  Elome 

Saùiphire 

Sanicle 

Scabious 

Scunry  çraaa 

Sea  bina-weed 

Sedge 

Sclf-henl 

Seima 

Serpent’s  toiigne 
Set  foil 

Shepherd’s  Scrip 
Smaliage 
Sloe  trce 
Snalce  weed 
Sneese  wort 
Sorrel 

Sntherriwood 

Spenrmint 

Speedwcll 

Sperage 

Spnrge 

St.  Jühns  wort 
Strawbcrries 


Tndal.2 

16 

16+ 

163 

63 

62 

6+ 

91 

123 

4S 

96 

72 

231 

167 

139 

158 

162 

81 

12» 

77 

78 
35 
141 
101 
99 

109 

86 

138 


Tudal. 

Snccoury  73 

Sulphur  wort  90 

Sweet  flag  y8 

Swine  grasa  47 

Tansy  1 67 

Tansy,  Wild  168 

Teaile  127 

Thistles  171 

Thom  apple  158 

Thyme  or  Time  169 

Torchweed  20 

Tormcntil  139 

Tumips  85 

Tutsan,  Tuftan  131 

Valerinn  67 

V’ervaiu  31 

Violet  137 

Wall  pemiy  royal  122 

W'aliiuU  57 

Walte  Hubin  153 

Water  dock  166 

Water  lily  94 

White  thom  berriea  145 
Wild  carrots  143 

VVild  beel  95 

W'ild  Maijoram  1+2 

Wild  organy  1 12. 


Wild  saw 
Wild  Talerian 
WiUow  lierb 
Willow  tree 
Winter  green 
Woad 

W’oirs  bane 
W’olPs  milk 
Woodbine 
W’oodruff 
W'ood  sorrel 
Wormwood 
Worinwood,  Se* 
Wort,  Birtli 
Worl,  Oout 
Wort,  Heart 
Wort,  Kidney 
Woat,  Louce 
Wort,  .Master 
Wort,  -Milk 
Wort,  Peiiny 
W'ort,  Rag 
Wort,  Soap 
Wort,  Spoon 
Yarrow 

YeUow  asphodil 


TudaL 

69 

117 

128 

103 

96 
92 

117 
109 
103 
119 

79 

69 

170 

121 

123 

121 

122 

128 

118 
126 
122 
129 
166 
123 
127 

97 


ENWAU  GWAHANOL  GLEPYDAU  Y CYFEIRIR 
ATYNT  TRWY  GORPH  Y LLYPR. 


Afu  20,  39,  66,  06.  70.  73,  81,  82.  85, 
94,  101,  108,  109,112,  110,  167. 
Anadl,  diffyg  26,  31,  46.  63,  68,  77. 
88,  89.  90.  92,  102,  103,  107,  114, 
118,  124.  134,  136,  140.  145.  loo! 
154,  164. 

Aiiwyd  16,  24,  46,  «7. 

Archwaeth  29,  127,  133,  140. 

Bl<ul  16,  68,  80,  106. 

Bol,  iweu  yn  y 23,  26,  29, 44. 
Bolrwymedd  40,  48,  50,  82,  98,  102, 
106,109.  . . . . 

Brathiad  neidr  19,  31,  37,  44.  48.  53 
63,  08,  74.  80,  86.  86,  89,  114,  126. 

symnd  33,  34,  38,  40,  53, 

Bustí  Síl'ss,  102, 


Bwyd,  i’w  dreulio  33,  44,  46.  83,  69 
88,  91,  94,  93.  102,  163,  170. 

Bysdwn  (Felou)  24,  35,  64,  87. 

Cancr  ( CoHcer)  60,  80,  82,  85, 

f'efn,  poen  yn  y 26,  66,  87. 

Clefri  poetíi,  neu  v Ilwg  (Sonrvif)  25, 
26,  31,  40.  78, 89,  97, 100, 102, 124, 
136,144,155.158. 

Clefyd  drwg  49,  70. 

Cleẃd  d«  19,  79. 

Clerid  melyn  24,  20.  31,  32,  34,  38, 
37,  39,  62,  66,  65.  07,  69,  71.  73, 
79,  83.  84.  86.  100.  109,  111,  112 
119,  135.  146,  162,  158,  170. 

Cleíyd  y gwaed  104,  122. 

Clunwst  19,  37.  42,  44,  86,  110,  122, 
132,148,  167. 

W 


246 


Clustiau  34, 38.  58,  68, 71, 83,  91, 108, 
110, 142.  168. 

Clwyf  y marohogion  (Piles)  20,  48, 

67,  63,  71,  99,  115,  122,  127,  141, 
161,  166. 

Clwyfau  17,  18,  22,  23,  26,  26,  28,  29 
32,  34,  36,  38,  42,  44,  48,  60,  66, 

68,  60,  62,  t.6,  68,  71,  72,  74,  76, 

77,  79,  82,  91,  92,  98,  99,  100,  101, 
102,  104,  119,  122,  124,  130,138, 
149,  159,  167,  168. 

Cnoad  ci  cynddeiriog  4't,  57,  71,  114, 
143,  164. 

Cof,  i’w  gryfliau  77,  102. 

Coluddwsl  17,  26,  37,  72,  90, 107, 120, 
136,  150. 

Coruwydon  22,  31,  35,  50,  64,  65,  67, 
74,78,87,92,99,  106,159.  • 

Cracli  21,  28,  37.  40,  54,  55,  66,  73, 

78,  92,  100,  107,  109, 126, 138, 166. 
Crafu  21,  34,  51,  73,  92,  102,  109, 

184. 

Croup  64. 

Cryd  a’r  mwyth,  neu  y Ddurton  20,  30, 
31,  74, 104,  165, 157. 

Crygni  26,  29,  50,  76. 

Cwlwm  Gwythi  (Cramu)  20,  34,  36, 
42,  81,  86,  89,  119,  169. 

Cwsgbair  23,  73,  160. 

Cwynipiadau  107,  116,  167. 

Cylla,  i’w  awchu  25,  26,  29,  33,  46, 
47,  67,  61,  06.  69,  78,  7«,  83,97, 
114,  124,  125,  131,  140,  141,  168, 
160,  163,  166. 

Cyllau,  poen  yn  y 24,  34,  87,  45,  109, 
147. 

Cymalau  26,  28,  30,  34,  97,  110,  120. 
Cymalwst  19,  23.  30,  34,  39,  74,  110, 
119,  122,  123,  126,  132. 
Cyfansoddiad,  i’w  gryfhau  70,  74,  81, 
88,  91,  104,  116. 

Cyfogi,  i’w  attal  19,  34,  67,  66,  104, 
113,  121,  128,  166,  166, 170. 
Cyfoghnir  49,  58,  82. 

Cym  04,  68. 

Cysglyn  41, 102,  110, 118. 

CÌioÌera  134 
Chwain  22. 

Chwydd  16,  18,  19,  21,  22,  28,  24,  40, 
41,  46,  53,  64,  66,  74,  79,  83,  86, 
90,  92.  96,  97,  98,  100,  102,  106, 
107,  110,  111,  118,  122,  138, 147, 
160,  159,  165. 


Cliwysbair  77.  96,  130.  139. 

Chwysigl  {Plisfer)  29 

Daiinedd,  i gryfliru  v daunedd  34, 160, 
166. 

Dirdyniadau  20,  34,  36,  37,  63, 65, 85, 
103,  107,  120,  121. 

Dolur,  rhvdd  19,  25.  45,  48.  61,  63 
07,  78,80, 104,121,  160,167. 

Drain,  ac  asglod  i’w  tynii  21,  70,  37, 

66,  68. 

Dwfr,  i’w  gynliyrfu  17,  20,  24,  28,  29, 
30,  31,  32,  36.  39.  40,  sl,  44,  45, 
4»,  61,  64,  05.  60,  70,  72,  78,  80, 
l;4,  87, 89, 91, 94.  98,  102,  106,  108, 
109,  111,  120,  143,  153,160,163, 

166,  170, 171. 

Dyfrglwyf  19,  21,  29,  36,  87,41,44, 
49,  67,  63,  66,  83,  190,  108,  111, 
113,  125,  135,  140,  149. 

Ddnnnodd  20,  21,  34,  68,71,77,83, 
86,  99,  128,  134,  149,  150. 

Ddueg,  y 29,  33,  30,  37.  06,  73,  82, 
84,  8«,  93,  94,  I08,  109,  119,  124, 
125,  131,  186,  140,  162. 

Bisglwyf  (pleurisy)  20,  92, 126,  138. 

Esgor  34.  41,  122. 

Bsgyni  61,  52.  01. 

Iflanicg  18,  22,  30,  39.  40,  48,  68,  79, 
93,  125,  138,  150,  167. 

Garcg,  V 31,  32,  36,  41,  44.  48,  51, 
67,  Ô3,  65,  79,  80,  83.  85,  86,  87, 
89,  91,  101,  106.  111,116, 126, 132, 
134,  138,  141,  162,  162,  164,  166, 
166  169,  170. 

Gewynion  30,  34,  42,  44,  92,  96,  1 17, 
109. 

Gcwynwst  109.  119,  128,  159,  162. 

Gloesion  20,  27,40,  152.  167. 

Golwg,  i’w  gryf liau  34, 37, 140. 

Gorguriad,  y galon  117. 

Gorpbwylldra  40 

Gwiied  i’w  buro  22.  25,  26,  29,  31,  34, 
43.  07,  08,  69,  79,  88,  97,  92,  104, 
109,  114,  128,  147,  168,  102,  163, 
160. 

Gwaed  i’w  attal  19,  20,  23,  26,  27,  30, 
45.  47.  48,  64,  57,  61,  66,  67.  71, 
72,  74,  75,  78,  79,  80,  83,  93, 105, 
107,  112,  129,  130,  147,  152. 

Gwallt  i'w  gadw  29,  35,  128. 

Gwddf,  i ddofi  poetlidcr  yn  y 20  ,29, 
60,  65,  58,  79,  89,  107,  138,  144 
160,  167,  160. 


347 


Gwenwyn  17,  35,  50,  65,  67,  68,  74, 
79, 142. 

Gwenwyn  20,  28,  29,  57,  68,  102,  100, 
100,  Ì16,  117,  132,  114. 

Gwynt,  i’w  wRsgarn  17,  33,  35,  51, 
65.  69,  89,  91,  IW. 

Gwrnl,  reffyl  wcdi  tori  ei  45 
Hvlif  drwg,  i’w  sytnud  19,  23,  29,  37, 
'51,77.  82,  104,  106,  131. 

Ig,  yr  f Hicmp)  89. 

In-lder  ysbryd  10,  23,  29,  34,70,72,  I 
73,  78,  83,  80,  138,  100,  161.  ; 

Lwynau,  pocn  yn  y 26,  20.  | 

Uais  i’w  adfcryd  26.  I 

Uau  yn  mlirnau  nlaut,  i’w  difa  35,  82, 

128.  i 

Llt-smairglwyf  108.  ■ 

Llcwygon  18,  23,  34,  86,  108,  120,  ' 
143,  145. 

Llicingip  35.  i 

Liüsgcira  fCii/WrẃwJ  110. 

Liosg  tan  34,  44, 82,  107,  132,  154. 
Llygaid,  i ddoiî  pocthder  yu  v 19,  21,  Ì 
24,  35, 30, 0.8,  71,  77,  134,  138, 155,  : 
Uygaid,  i ddifa  pileii  ar  y 31,  65.  j 

I.hngranc  (ìf'en)  41. 

Llyngyr  17.  37,  48,  53,  63.  69. 71,  78,  i 
■'3.  109,  1 14,  134,  144,  159,  108. 
Llynoedd  y corph,  gorlifiad  48.  61,  52,  i 
55,  56,  58,  65,  80,  81,  95,  102,  144. 
118,151. 

Uyiiúrod  16.  j 

Uysiiafedd,  i’w  dynem  34,  37,  -44,  61,  ' 


52,  63,  74,  83,  85,  68.  92, 103, 140, 
1»6. 


Mislif,  i’w  gynhyrfu  17,  20,  31. 
Oclirau,  pigiadaü  yn  yr  30,  35,  37. 45, 
74.  85,  126,  150. 

Parlys  (Palty)  32,  68,  70,  72,  80,  86, 
108.  149,  161,  164. 

Pen,  poen  mewn  33,  34,  65,  72.  77, 
102,  103,  108, 109,  110,  117,  171. 
Pen,  rsgafnder  yn  y 17,  21 . 

Peswch.  16.  20,  26,  26,  31,  34,  45,  51, 
71,  80.  85,  90.  92.  111,  113,  135, 

149,  154,  155.157.  169. 

Pla  17,83,  116. 

Polyp<xly  136. 

Pot'hell  64. 

Prrfaid  22,  71. 

Rhefrwst  (Coiic)  17,  20,  80,  125,  142. 
Tân  8t.  Antwn  (Ŵ.  AHthony't  úre)  16, 
21.  39,  107,  125, 150, 156, 157, 158, 
160. 

Tarddwden  (Rinçpieorm)  68,  82,  134, 

150. 


Twymynon  17.  40,  44,  53,  65,  67,  68, 
96.  101,  106,  110.  139,  162. 
Imysgaroedd,  poen  yu  yr  67,  66,  82, 
112. 


Ysíyfamt  26,  42,  45,  47,  55,61.  63, 
il.  73,  88,  98,  104,  106,  111.  113, 
118.  12  4,  126,  127,  138,  142. 
Ysiinad  28,  80,  108,  116. 
ìrhiíet  126. 


CLBPYDAU. 


Annhreuliad  {IndújeríioM)  ...  189 

Anwyd  (Coldt) ...  172 

Aiiwvd-huint  (inJtueMta)  ...  224 

Attníîâd  V (Supprettion  of 
theMemui)  ...  ^ 215 

Br'thiod  neidr  (Bite  of  an  Adder)  206 

ByddÄrdod  ...  17*7 

By.stwii  (FHon)  j 223 

Cancr  (Cancer)  204 

Clefri  poeth  {Scnrty)  I97 

Clefyd  melyu  (JoMndice)  ...  193 

Clehd  y breahin,  Manwynion 
(Scrofuia)  199^  221 


■*  ''aat. 

Clwyf  y Marchogion  (Pífes)  ...  200 

CItw  trwm  177 

Cnoad  ci  rynddeiriog  (Camine 
MadHeu)  ...  ...  ...  207 

Clustiau  177 

Crafn  (Tfch)  . 30O 

Crwp  (7’ie  C’row/i)  214 

...  224 

Cwlwm  gwythi  a Dirdyniadan 
(CraiMp  and  ConcultioHt)  ...  174 

Cymalwst  (Go«/) 224,  196 

Dannedd  179 

Darfodedigaeth  (Contumptiou)  185 


248 


Tudal.  I 

Diffyg  anadl  {Atihma')  ...  183,  222  ' 

Dytrglwyf  (Dropty)  lU-1  ì 

Ddurtoii  (.iaiie)  210 

Eisglwyf  (Pteiiritÿ)  ...  ...  184  ' 

Enyuiad  yr  afu  (Iiíflanmaiion  of  \ 

ihe  Liver)  ...  ...  ...  190  ] 

Enyniad  y coluddíon  (Injlammaiion  \ 

of  ihe  Inietlinea)  ...  ...  190 

Enyuiad  y oylla  (Injlammation  of  \ 

the  Stomach)  ...  189  i 

Enynidd  yr  ysgyfaint  (Infiammation  \ 

of  ihe  Lnnga)  ...  ...  ...  185  1 

Frech  goch  (Meaalea)  ...  ...  224  \ 

Frech  wen  (Smalt-poj:)  ...  ...  225  j 

Fflameg  yn  y gwddf  (Ç«í»ay)  ...  181 

Ffroenau  ...  ...  ...  178  | 

Gewynwst  (Rhcitmaliam)  197,  224  1 

Graiau  a’r  garog  191  1 

Gwallgofrwydd  ...  172  i 

Gwenwyn  (Poiaon)  ...  ...  206  j 

Hunllef  (Nigtilmare)  ...  ...  212  ; 

Ig  (Hiccup)  ...  ...  ...  211  I 


Itelder  ysbryd  (Loio  Spirita)  ... 

Tudal 
. 214 

Laswst  (The  Oreen  Sietcueaa)  ... 

, 215 

Llecheira  (Chilblaina)  ... 

, 223 

i.lewygon  (SiooonÌHgt) 

. 213 

Llosg  cylla  (Heartburn) 

. 211 

Dlygaid 

, 175 

Llyugyr  (Worma)  

, 203 

Parlys  (Palay) 

. 173 

Parlys  mud  (Àpopleiy) 

. 173 

Poen  yn  y peu 

. 172 

Rhefrwst  (Colic) 

. 201 

Tan  Iddwf  (Eryaipelaa) 

. 219 

Tarddwden  

. 223 

Tic  Doloureui 

. 181 

Twymyu  a chryd  

. 223 

Twymyn  gydiadol  (Putrid  or 
l'yphus  Feter) 

. 217 

Twymyn  y gewynau  (Nercoua 
Perer) 

,.  216 

■Wrwst  yu  y cylla  (Cramp  in  ihe 
Stomach)  ...  

,.  212 

AMRYWIOL  O GYFARWYDDIADAU  BUDDIOL. 

EREILL. 


T buro  ystafell  y claf  ...  ...  -221 

I attal  licintiad  (Infeciion)  ...  221 

1 attal  drygliwiad  y croen  ar  ol 

ergj'd “21 

I well.i  y ddannodd  ...  ...  "1 

I attal  gwaedrediad  ...  ...  2-'l 

I beri  tyfiant  gwallt  22.’ 

1 bnro  yr  anadl  ar  ol  biryta 

wyuwyn  ...  ...  ... 

I ladd  pryfaid  ar  hlanhigion  ...  2'.’2 

I gadw  traed  yn  syber  a rhydd 

oddiwrth  gyrn  222 

DiíTyg  archwaeth  at  fwyd  ...  222 


I ostwng  tewdra 223 

1 dewychu  223 

Y frech  wen  ...  ...  ...  225 

Mamog,  mamwst,  mamglwyf 
(Hyaierics) 

Sngaethan  oedw... 

Sugaethan  barn 

Gwefusau  dolurus 
(tewynwst  (Rheumaiiam) 

Gwddf-olch  (Gargle)  ... 

Diodydd 

Nitre  

Bronchitis  


...  228 
...  228 
...  227 
...  227 
...  227 
...  228 
...  231 
. 228 


i 


5 

* 


